

THE LIBRARY 




CLASS 9 Z \ 

BOOK P4564t 


f Wv 













_ f. ' 9 ^. i V f" *A 





\ t 'i' y i « 



fc >^pPv*‘^f^r 


^ WlliMvU 







Digitized by 


Goo<j[e 



3 ,- 


Digitized by Googld 




t 


t 


Digilized by Google 



1808-1908 


ÆFISAGA 


PJEIUKS PJETCRSSONAR 

DB. THEOL. 

BISKUPS YFIR ÍSLANDI 


ÞORVALDUR THORODDSEN 

SAMDI 



EEYKJA7ÍK 

KOSTNAÐARMENN: SIGURÐUR KRISTJÁNSSON OG 
ÞORVALDUR THORODDSEN 
1908 


Digitized by Google 



Ef cignumst vér margan afbragðsmann 
ineð iðni, gáfur og þrek scm hann, 
og mnnnúðarrikt og hógvært hjartn, 
vjer höfuin i vændum framtið bjarta. 

V. Br. 



Prcntsmiðjan Gutcnberg. 


Digitized by Googlt 


MAR 19 1913 


■Ut 

f+5b+t 


Efnfsyftrlit. 

I. Ætt Pjeturs biskups og loreldrar RIs. 1 


II. Æska og námsár Pjeturs biskups — 13 

III. Pjetur Pjetursson prestur á Helgatelli og Staða- 

stað (1837—1817). Ársrit presta i Þórsnesþinfli . — 28 

IV. Utanferðir Pjeturs Pjeturssonar. Visindafileg starf- 

semi. — 56 

V. Dr. Pjetur Pjetursson forstöðumaður prestaskól - 

o ans i Reykjavik (1847 — 1866) — 68 

VI. Landstiðindin. Pjóðfundurinn — % 

VII. Dr. Pjetur Pjetursson á alt>ingi (1849—1885) . 128 

VIII. Dr. Pjetur Pjetursson biskup yflr Íslandi (1866 — 

1889) — 15fi 

IX. Guðfrœðisbækur o<> alpýðurit Pjeturs biskups 

Pjeturssonar — 232 

X. Heimilislif Pjeturs biskups. .Klilok .... — 270 

XI. Viðaukar: 

1. Brjef til Pjeturs biskups trá Brynjólfl Pjet- 

urssyni — 293 

2. Brjel til Pjeturs biskups frá Rosenörn innan - 

rikisráðherra . . , . „ . . . . — 3Ö2 

3. Skólavitnisburður Pjeturs Pjetursso.iar . — 310 

4. Háskólavitnisburð:r,Pjeturs Pjctuxssopar . . — 311 

5. Staðarfellsættin eileutiis . . . . .. — 312 

6. Skrá yfir rit Pjeturs biskiij.s Pjeturssonar, 

sem prentuð eru . . . .. ..... t ' . . — 313 

7. Kvæði til Pjeturs biskups Pjeturssonar ok 

erfiljóð eptir hann og frú Sigriði .... — 323 


'k ’ ■* 1 ‘ i \* ) 

.1 


Digitized by Google 


1 




Myndir í bókinni. 



1. 

mynd. 

Dr. Pietur Pjetursson eftir málverki Siegumfelts i 


alþingishúsinu, framan við bókina. 



2. 

— 

Dr. theol. Pjctur Pjetursson 1859 . . . 

Bls. 

116 

3. 



Prófessor. Dr. theol. Pietur Pietursson 





ISfifi 


136 

4. 

— 

Pjetur biskup Pjetursson 1880 .... 

— 

216 

5. 

— 

Skjaldmerki Pjeturs biskups 

— 

225 

6. 

— 

Frú Sigríður Bogadóttir 1866 

— 

272 

7. 

— 

Hús Pjeturs biskups i Reykjavik, sjeð frá 
Austurstræti 


223 

8. 

— 

Lítil skák af garðinum bak við húsið. 
Annað reyniviðartrjeð 



276 

9. 

— 

Legsteinn yfir Pjetur biskup Pjetursson í 
Rcykjavikur-kirkjugarði 



292 

10. 

— 

Sýnishorn af rithðnd dr. P. Pjeturssonar 
(fljótaskrift) 



351 

11. 

— 

Sýnishorn af rithönd dr. P. Pjeturssonar 
(snarhönd) 



352 








Digitized by Google 


I. Ætt Pjeturs biskups og foreldrar. 


Pjetur Pjetursson biskup átti í báðar ættir til góðra 
og göfugra að telja; hann var i föður og móðurkyn kom- 
inn af hinum hclztu höfðingjaættum norðanlands, og má 
telja sex biskupa í ætt hans. Pjetur prófastur Pjeturs- 
son á Víðivöllum (1754 — 1842), faðir hans, var hinn mesti 
merkismaður, gáfumaður og liöfðingi i sjón og raun, 
bann var prýðilega hagmæltur og eitt hið bezta latínu- 
skáld, sem verið befir á íslandi. Afi Pjeturs biskups, 
Pjetur Björnsson prestur á Tjörn, var líka skáld gott, 
gáfumaður og fjörmaður, en Þóra móðir hans var sonar- 
dóttir Halldói's biskups Brynjólfssonar og komin af göml- 
um biskupaættum, Þorláki Skúlasyni og Guðbrandi Þor- 
lákssyni. Hjer er ekki þörf að rekja ættirnar með því 
það hefir áður verið gert á prenti, 1 ) vjer skulum aðeins 
lauslega geta nokkurra þeirra manna, sem mest kveður 
að i ættinni. 

í beinan karllegg má telja föðurætt Pjeturs biskups 
frarn í byrjun 15. aldar eða lok hinnar 14.; hölðu for- 
feður hans, hver fram af öðrum, í tneir en 200 ár haft 
umboðsvöld í Húnavatnssýslu, verið þar sýslumenn og 
valdamenn og búið mann fram af manni á Geitaskarði. 
A 10. og 17. öld var mikill auður i ættinni (Geitaskarðs- 


1) Timarit Jóns Pjeturssonar I, bls. 14 — 20. 


Digitized by Google 



2 


ætt). Uppruni ættar þessarar er þó að nokkru levti 
vestan frá Breiðafirði, úr Dalasýslu. Á seinni hluta 15. 
aldar bjó Oddur Pjetursson, Finnssonar, í Holti í Saurbæ, 
bróðir Laga-Finns í Ljáskógum, afa Daða í Snóksdal; 
um ætt Odds vita menn litið með vissu, en sjálfur kemur 
hann opt við brjef á seinni hluta 15. aldar. Fyrst er 
Oddur nefndur í dómi 3. nóv. 1461 og svo kemur hann 
eptir það opt við alþingisdóma, hjeraðsdóma og önnur 
brjef, hann er 15. apríl 1480 við skipti eptir Ólöfu riku 
á Skarði og er viðriðinn skipti á peningum Guðmundar 
Arasonar á Reykhólum, hann gefur í Flatey 27. júlí 1480 
með 7 heldri mönnum vitnisburð I’orleiíi Björnssyni 
hirðstjóra, að hann hafi farið vel með völd sín. Kona 
Odds Pjeturssonar hjet Sigriður Steinþórsdóttir, og með 
ráði Sveins biskups Pjeturssonar spaka settu þau hjón 
á stofn kirkju i Holti í Saurbæ 1467 og gáfu þar til jarðir, 
kvikfje, messuklæði, bækur og annað, er þurfti. Oddur 
er kallaður »bóndi«, eins og þá var titt um heldri menn, 
og sjest það á öllu, að hann hefir verið í áliti og talinn 
með höfðingjum, enda var hann tjáður vel. Oddur Pjet- 
ursson mun hafa dáið fyrir 1496. Einn af sonum Odds 
hjet Einar, hann giptist 1480 Ásu Egilsdóttur Grimssonar 
á Geitaskarði sýslumanns í Húnavatnssýslu og lagði hvort 
þeirra fram við kaupmála tvö hundruð hundraða í jörð- 
um. Einar Oddsson varð sýslumaður i hálfri Húnavatns- 
sýslu (líklega um 1495) og hjelt henni hálfri eða allri 
fram ytir 1509 og liklega hefir hann ekki dáið fyrr en 
eptir 1520. Einar bjó á Geitaskarði eptir tengdaföður 
sinn og varð ætlfaðir Geitaskarðsættarinnar. 

Sonur Einars Oddssonar hjet Jón, liann tók við 
sýslunni hálfri að föður sinum lifandi um eða fyrir 1513. 
Jón Einarsson gjörðist snemma mikill og ríkur hjeraðs- 
höíðingi og eigi minnkuðu völd hans nje auður við kvon- 
fangið. Jón Einarsson giptist 1516 á Hólum Kristinu 
dóttur Gottskálks biskups Nikulássonar hins grimma ; 
hún hafði áðurátt Þorvarð lögmann Erlendsson (d. 1513), 
sem var hinn mesti auðmaður. Gottskálk biskup gat 


Digitized by Googt 



3 


dóttur sinni i heimanmund tvö lnnidruð hundraða í 
lausafje og þrjú hundruð hundraða i jörðum, og voru 
þar með jarðirnar Hóll og Bessastaðir, sem biskup halði 
kúgað af Hjörgu konu Jóns lögmanns Sigmundssonar. 
Ut úr þeim jörðum urðu síðar, sem kunnugt er, hin 
mestu málaferli á dögum Guðbrands biskups. A vorum 
dögum mundi það þykja hin mestu undur, cf stúlka 
fengi 50 — 60 þúsund krónur i heimanmund, en efna- 
hagur höfðingjanna var þá annar en nú. Sjálfur taldi 
Jón Einarsson sjer til kaups við Kristinu sjö hundruð 
hundraða í jörðum og lausafje (70—80 þúsund krónur); 
Kristin Gottskálksdóttir varð fjörgönud og dó 14. apríl 
1578. Þau Jón og Kristín áttu mörg börn, voru tveir af 
sonum þeirra Egill sýslumaður og Gottskálk prestur í 
Glaumbæ, hannreit annál þann, sem við hann er kenndur. 
Jón Einarsson hjó fyrst í Saurbæ á Kjalarnesi, en síðan 
á Geitaskarði eptir föður sinn. Árið 1516 komst Jón i 
illdeilur við ólaf Diðriksson fógeta á Hessastöðum út úr 
sýslugjaldi, og mun liafa orðið stórorður, svo fógeti reidd- 
ist, ljet taka Jón og setja i fjötra, og varð að leysa hann 
úr fangelsi með ærnu gjaldi. Jón Einarsson sýslumaður 
var vellauðugur að fje og cinnhinn rikasti höfðingi norð- 
anlands á þeim timum. 

Sonur þeirra Jóns og Kristinar var Egill Jónsson 
(hinn fyrri), hann bjó iika á föðurleifð sinni Geitaskarði 
og dó 1500, hann átti Guðrúnu dóttur Þorleifs lögmanns 
Pálssonar á Skarði, sem var dóttursonur Björns ríka; 
Egill Jónsson þótti mikill höfðingi sem faðir hans og 
var auðugur mjög, hann hafði hálfa Húnavatnssýslu og 
síðar alla; Egill var einn af þeim, sem Kristján kon- 
ungur þriðji skrifaði 1550 um að fanga Jón hiskup Ara- 
son. Jón sonur Egils þessa tók og við Húnavatnssýslu 
eptir föður sinn og siðan tók aptur við Egill sonur 
hans, kallaður hinn seinni, hann átti og son, er Jón hjet, 
sem lika var sýslumaður í Húnavatnssýslu (f 1691). 
Þannig höfðu þeir langfeðgar í tvær aldir búið mann 


Digilized by Google 



4 


fram af manni á Geitaskarði, haft völd i Húnavatnsþingi 
og allir verið stórbændur og auðmenn. 

Annar sonur Egils sýslumanns Jónssonar hins fyrra 
var Eirikur á Stóruborg, hann átti Solveigu, dóttur Niku- 
lásar klausturhaldara á Munkaþverá, Þorsteinssonar, Finn- 
hogasonar lögmanns, og at þeim hjónum eru þeir Viði- 
vallafeðgar komnir i karllegg. Jón sonur Eiriks Egils- 
sonar bjó á Núpi i Húnavatnssýslu og Eiríkur Jónsson 
eptir föður sinn. Sonur Eiriks Jónssonar á Núpi hjet 
Pjetur og var afi Pjeturs prests Björnssonar á Tjörn á 
Vatnsnesi. 

Pjetur Björnsson afi Pjeturs biskups var fæddur á 
Breiðabólsstað i Vesturhópi 8. mar 1723, og voru for- 
eldrar hans Björn Pjetursson og Halldóra Árnadóttur 
bláfátæk, en hann ólst upp hjá Halldóri presti Hallssyni 1 ); 
i æsku var hann nákunnugur Bjarna sýslumanni Hall- 
dórssyni á Þingeyrum og hafði dvalið nokkuð þar á bæ, 
þessvegna kunni hann svo ágætlega að herma eptir 
Bjarna, eins og segir í hinni skrítnu skólasögu, er sira 
Jón Steingrímsson segir frá i æfisögu sinni 2 ). Pjetur 
Björnsson datt ungur af hestbaki og gekk að mestu 
sundur hægri handleggurinn um ölnbogabótina, lá hanní 
því 12 vikur, smárjettist handleggurinn, en aldrei að 
fullu. Pjetur fór fyrst að læra latínu hjá sira Halldóri, 
en gat eigi haldið áfram sakir fátæktar og varð eptir 
það sex ár smaladrengur á Hvoli. Arið 1746 frjetti hann, 
er hann eitt sinn kom heima frá smalamennsku, að móð- 
ir hans hefði brunnið inni í Klömbrum og þrjú börn 
hennar, og fjekk honum það mikils. Næstu nótt eptir 
fjekk hann svima yflr höfuðið og missti við það að 
mestu heyrn á vinstra eyra og hjclzt það við hann síð- 
an. Næsta vor eptir fór hann frá Hvoli einmana vest- 
ur um land, flaug honunt þá i hug að finna Halldór 


1) Munnmæli um að Pjctur liafl verið launsonur síra 
Ilalldórs virðast ekki hafa við nein söguleg rök að styðjast. 

2) Þjóðólfur XIV. bls. 47 — 48. 


Digitized by Google 



o 


biskup, er þá var væntanlegur með biskupstign að utan, 
et' ske mætti hann gæti komið sjer fyrir hjá honurn; 
komst hann þá að Grunnasundsnesi til Jóhanns Gott- 
rúps, sem hann var nokkuð kunnugur, og innti iionurn 
frá ástandi sínu; hjel Jóhann honum liðsyrði við bisk- 
upinn þegar hann kæmi og ljet Jóhann hann fara með 
sjer til alþingis og mæltu þar margir vel máli lians, 
einkum Vigfús prófastur i Hitardal, fór hann svo að 
Hólum um haustið og gat biskup þá eigi við honum 
tekið, en skrifaði síra Halldóri að taka hann um vetur- 
inn; ijekk hann svo skóla næsta vor, var þar 2Vs vet- 
ur og útskrifaðist 1751. Sira Halldór hafði lofað góðu 
um að taka Pjetur sem kapellán, en það brást og lik- 
aði biskupi það illa. Biskup veitti honum þá Tjörn á 
Vatnsnesi og var hann vigður þangað 6. ágúst 1752 af 
sira Stefáni Einarssyni (i Laufási, f 1751) i sjúkdóms- 
forföllum Halldórs biskups 1 ). Sama ár giptist sira Pjet- 
ur Guðrúnu Jónsdóttur frá Tungui Fljótum, hún var í 
beinan karllegg lcomin af Smiða-Sturlu og voru margir 
nafntogaðir smiðir i ætt hennar. Þau áttu saman 4 börn, 
3 dóu í æsku, en eitt lifði, Pjetur siðar prófastur á Viði- 
völlum. Pjetur Björnsson var atgjörvismaður, skáld 
gott bæði á íslenzku og latinu og vel að sjer um marga 
hluti, en þótti litill búmaður; hann orti marga sálma og 
prentað var eptir hann: »Samtal biskupsstólanna« Hól- 
um 1781 og gralletur yfir Sigurð biskup Stefánsson. Hól- 
um 179J. Arið 1792 sagði sira Pjetur af sjer prests- 
skap, var þá á fátæku útkjálkabrauði orðinn örvasa 
og snauður eptir hin mörgu hallærisár er þá gengu yfir 
landið. Fluttu þau hjón þá til sonar sins sira Pjeturs 
á Miklabæ og dóu þar bæði í septembermánuði 1803. 

Móðir Pjeturs biskups var Þóra Brynjólfsdóttir, hún 
var fædd á Hafsteinsstöðum 1766, faðir hennar var Bryn- 
jólfur Halldórsson gullsmiður, hann dó undir aldamótin 
1800, var vel hagmæltur og orti rimur af Kórmaki og 


1) Prestaæfir Hallgrims Jónssonar djákna Lbs. 501 — l to . 


Digitized by Google 



6 


Friðþjófi frækna. Kona hans hjet Ingibjörg Eggertsdótt- 
ir. Brynjólfur var sonur Halldórs hiskups Brvnjólfssonar 
á Hólum(f. 1692, d. 1752) og frú Þóru Björnsdóttur. Ætt 
Halldórs hiskups má i beinan karllegg rekja upp á seinni 
hluta 15. aldar, en þegar kvenliðir koma í milli má rekja 
hana til Lopts rika, Jóns Loptssonar og Þóru Magnús- 
dóttur konungs berfætts, til Sæmundar fróða og hinna 
elztu Oddaverja. Frú Þóra var fjörkona mikil og vel 
gáfuð, hún var af ætt Þorláks Skúlasonar biskups og 
Guðbrands biskups, faðir hennar var Björn Jónsson 
Thorlacius, prófastur i Görðum á Álptanesi, en afi hennar 
Jón Þorláksson biskups Skúlas. sýslumaður á Viðivöllum 
i Fljótsdal (f 1712); hann ritaði lækningabók. Af Hall- 
dóri biskupi er allmikil ætt komin, þvi þau lijón átlu 
saman 10 börn, 6 dætur og 4 syni, af þeirri ætt er meðal 
annara Gísli Magnússon skólakennari og Sigurður bóndi 
á Skúmsstöðum, Ólafur læknir Sigvaldason og sira Þór- 
hallur lektor. Ingibjörg kona Brynjólfs Halldórssonar 
var dóttir Eggerts prests Sæmundssonar á Undirfelli (f 
1781) Hrólfssonar prests í Stærra-Árskógi (f 1738) at 
ætt Hrólfs sterka og má rekja þá ætt til landnámsmanna, 
til ÞórólfssmjörsÞorsteinssonar og upp í Grím kamhan, 
er fyrstur byggði Færeyjar. Börn Brvnjólfs og Ingi- 
bjargar voru Halldór Kláus silfursmiður og Þóra kona 
Pjeturs prófasts á Viðivöllum. Halldór var hinn mesti 
þjóðhagi á smiðar, er það t. d. sagt, að stúlknr hafi eitt 
sinn gletzt við hann og beðið hann að gera við saum- 
nál, sem augað var brotið af, og skilaði hann aptur nál- 
inni jafngóðri mcð nýju auga. Hann smiðaði líka hespu- 
trje og setti saman niðri i stútmjóu glasi og átti Pjetur 
biskup það glas; það er nú á forngripasafni. 1 ) Halldór 
var fæddur á Sauðá um 1769, en dó 74 ára á Höskulds- 
slöðum í Blönduhlíð 21. júli 1843. 

Pjetur prófastur Pjetursson var fæddur á Tjörn á 


1) Glasið brotnaði sama daginn sem I’jetur biskup var 
jarðsunginn. 


Digitized by Google 



7 


Vatnsncsi 1. nóvember 1754, hann byrjaði latinulærdóm 
hjá föður sínum, fór í Hólaskóla 15 vetra árið 1769 og 
útskrifaðist þaðan með ágætum vitnisburði 1775. f*á 
var Hálfdán Einarsson þar skólameistari, en Gisli Magn- 
ússon biskup. 1 2 ) Pjetur langaði til að sigla tii háskólans, 
en skorti fje og fór þá til Vigfúsar Hanssonar Schevings 
á Viðivöllum og var þar eitt ár, likaði Vigfúsi sýslumanni 
mætavel við hann, þvi Pjetur »var iðjumaður og gild- 
legur að öllu«. 8 ) Fyrir tilstilli Vigfúsar sýslumanns gipt- 
ist Pjetur stúdent 11. október 1777 Elinu Grímólfsdóttur 
á Sjóarborg. Elin var ekkja Sveins 1‘orlákssonar, greind 
kona og vel látin, efnuð vel og þá nokkuð við aldur. 
Pjetur Pjetursson tók nú við búsforráðum á Sjóarborg 
og sýndi það sig fljótt, að liann var »hinn mesti fyrir- 
hyggjumaður og athafnamaður til sjós og lands, sótti 
hann iðulega sjó, þegar til gaf, með húskörlum sinum, 
fuglaveiði við Drangey og silungsveiði, sem opt er mikil 
á Sjóarborg i sjó og vötnum þar i nánd, og er þar þá, 
þegar svo ber við, margt og mikið við að vinna; skorti 
Pjetur ekki útsjón nje atorkusemi; kona hans affærði og 
ekki fyrir honum. Jafnaðarlega á vetrum fylgdi hann 
fje sinu i haga, og i Eldrcykjar-harðindunum 1783—84, 
hjelt hann þvi, þegar allur fjöldi manna gjörfelldi kvik- 
fjenað, sem ekki halði göniul hej'«. 3 * * * * ) 

Sumarið 1783 voru hin mestu harðindi um land 
allt (Móðuharðindin) og var þá hið aumlegasta ásland 


1) Smásaga um viðtal Gisla biskups við Pjetur stendur í 
Sunnanfara I. bls. 1(5. 

2) Arbækur Jóns Espólins XI, bls. 14. Um siglingar-von- 
brigði sin orti Pjetur Pjetursson latnesk Ijóð, sem prentuð eru í 
»Stuttri æfiminning« bls. 12. 

3) Stutt æflminning sira I’jeturs Pjeturssonar, fyrrum pró- 

fasts i Hegranessþingi eptir Jón prófast Konráðsson. Reykjavfk 

1881, 35 bls. 8y£. Aptan við eru ljóðmæli Pjeturs prófasts bæði 

á íslenzku og latinu. Ur þessu riti heti cg tekið flest, sem hjer 
er sagt um æfi Pjeturs prófasts. Sbr. Tvær líkræður, önnur flutt 
við jarðarför Pjeturs Pjeturssonar prófasts á Yiðivöllum, 1842; 

hin fluttvið jarðarför Dr. Hallgriins Sehevings. 1862. Reykjavik 

1879, 24 bls. 8™. Pjetur biskup gaf út bæði þessi rit. 


Digitized by Google 



8 


á Norðurlandi. Þá tók Árni Þðrarinsson við biskups- 
dæmi á Hólum ; þurfti hann þá mjög að halda á dug- 
legum ráðsmanni að halda stólsbúinu til viðréttingar, og 
hafði þá helzt augastað á Pjetri á Sjóarborg og vildi fá 
hann til þess að taka að sér þessa sýslan, en það tjáði 
ekki, Pjetur fjekst ekki, hvernig sem á hann var leitað; 
hann sá vel, hve mikið vandaverk þetta var á þeim tim- 
um sökum báginda almennings, enda fór efnahag hisk- 
upsstólsins þá mjög hnignandi og dró Ioks að þvi, sem 
kunnugt er, að hið forna biskupsdæmi veslaðist upp. 
Árni Þórarinsson dó 46 ára, þrem árum síðar, og hinn 
síðasti Hólabiskup Sigurður Stefánsson var 9 ár i emb- 
ætti (-j- 1798). Þessir tveir siðustu biskupar voru engir 
afburðamenn og alls ekki færir um að koma því í lag 
sem umbæta þurfti. Miklu síðar (1820) dó Guðriður 
Halldórsdóttir, ekkja Sigurðar biskups, meir en áttræð 
hjá Pjetri prófasti á Víðivöllum, og »var þá örsnauð og 
seinasta biskupsfrú á Norðurlandi.ö 1 2 ) 

Á Sjóarborg bjuggu þau Pjetur og Elín liinu mesta 
rausnarbúi og tregaði hann það jafnan síðan, að hann 
varð að fara þaðan. Þá bjó Brynjólfur gullsmiður, son- 
ur Halldórs biskups, á Áshildarholti, næsta bæ við Sjóar- 
borg og átti oftast þröngt í búi, var hann hneigður til 
drykkjar og spilaðist litt úr efnum hans. 8 ) Þóra og Hall- 
dór hjetu börn Brynjólfs, bar það oft við að þau komu 
til Borgar og var þar vel tekið. Geðjaðist Pjelri mjög 
vel að börnunum og orti til þeirra gainanvisur, þótti 
hann þá forspár mjög eins og oft síðar. Pjetur Pjeturs- 
son kvað þá til Þóru Brynjólfsdóttur : 

Auðs ei neina ásýnd ber 
andlits-hreina snótin; 
þessi eina mun þó mjer 
mæðu rcynast bótin. 

Og um systkinin bæði orti hann : 

1) Árbækur Jóns Espólíns XII, 115. 

2) s. st. XI, bls. 52. 


Digitized by Google 



9 


Lánið stóra liggur I’óru fyrir, 
cn Halldóri ami kifs 
cf hann tóra náir lífs. 

I J ctta þótti hvorutveggja koma fram. Þóra varð 
seinni kona sira Pjeturs og átti miklu láni að fagna i 
hjúskapnum, eptir þvi sem annars er hægt að fá, en þó 
Halldór hefði allmikla hæfilegleika átti hann jainan i 
basli. þegar Þóra Brynjólfsdóttir stálpaðist fór hún að 
Sjóarborg og varí miklu uppáhaldi hjá báðum hjónunum. 

Árið 1786 bar það til tiðinda, að Oddur prestur i 
Miklabæ, sonur Gisla biskups Magnússonar, hvarf váveif- 
lega og hefir ekki spurzt til hans siðan; hjeldu menn hann 
liefði farizt í Hjeraðsvötnum, en engin vissa var þó fvrir 
því 1 ). Vigfús sýslumaður á Víðivöllum vildi nú gjarnan 
fá Pjetur vin sinn á Sjóarborg fyrir prest sinn og ná- 
granna og hvatti hann til að sækja um brauðið, sóttu 
niargir aðrir, sunit gamlir prestar, svo Pjetur grunaði 
sízt, að hann mundi fá það, en svo varð þó ; hann fekk 
veitingu fyrir Miklabæjar-brauði 15. janúar 1787 og var 
vigður til prests á Hóluni á uppstigningardag s. á., á- 
samt Arna Illugasyni, sem þá gerðist prestur i Grimsey. 
Árni prestur (1754 — 1825) var faðir Jóns Árnasonar bóka- 
varðar og þjóðsagna-safnara, en langafi ólafs Daviðsson- 
ar. í næstu fardögum flutti Pjetur prestur sig frá Sjóar- 
borg og tók við stað og kirkju á Miklabæ. »Þótti liann 
þegar merkilegur i klerkdómi sínum, bæði utan og inn- 
an kirkju«. Þegar sáttanefndir voru skipaðar hér á landi 
1793 var sira Pjetur settur sáttanefndarmaður í Akra- 
hreppi og heppnaðist sá starfi ágadlega vel. Árið 1803 
varð sira Pjetur prófastur í Skagafjarðarsýslu, en sagði 
því embætti af sjer 1813; hann hjelt fyrir kapellána og 
aðstoðarmenn fyrst Jón Konráðsson og svo Gisla Odds- 
son, sem báðir síðar urðu prestar í Skagafirði og síðast 
Jón Jónsson, sem varð eptirmaður hans í Miklabæ, þegar 
síra Pjetur sagði af sjer prestskap 1824, sjötugur að aldri. 

1) Arb. Esp. XI, bls. 52. 


Digitized by Google 



10 


Fjárhagur sira Pjeturs stóð lengi nieð miklum blóma 
og jukust töluvert eignir hans 1802 við uppboð Hóla- 
stólsjarða. Þó var hart i ári um aldamótin og gestrisni 
jafnan mikil og góðgjörðir á heimili hans við þurfamenn 
og fátæklinga. En Pjetur prófastur var hinn mesti dugn- 
aðarmaður í búskap öllum og framúrskarandi aðdrátt- 
armaður. 

Eptir ílutninginn að Miklabæ var Elín Grimólfs- 
dóttir kona síra Pjeturs opt veik og lá löngum rúmföst 
þunglega haldin og kendi undarlegra veikinda á geðs- 
munum, en um veturinn 1801 — 1802 skánaði henni snögg- 
lega. Hinn sama vetur tók Pjetur prófastur þungan 
sjúkdóm og var lengi tvisýnt um lif hans, lá hann veik- 
ur nærri hálft ár, en var þó að mestu leyti batnað haustið 
1802, svo hann gat þjáningalitið ferðast norður á Akur- 
eyri. Um sama leyti fór konu hans aptur að hnigna og 
var jafnan lasin unz hún andaðist snögglega í rúmi sínu 
nóttina milli 15. og 16. maí 1804. 

Árið 1805 síðasta dag vetrar gekk Pjetur prófastur 
að eiga Póru Brynjólfsdóttur Halldórssonar biskups, sem 
lengi hafði dvalið á heimili hans. »Var þar ekki fyrir 
auðlegð að gangast« segir Jón Konráðsson, »en þar á 
móti gáfnasnild, geðprýði og guðrækni«. Brúðkaup 
þeirra var lialdið að Miklabæ,« var þar saman kominn 
fjöldi virðingarmanna úr Skagafjarðarsý’slu og víðar og 
var veizla hin rausnarlegasta, en daginn eptir var veizla 
baldin sóknarfólkinu, og þá veitt af kappi sem hinn 
fyrra dag«. Bæði voru þau hjón þá nokkuð roskin að 
aldri er þau giptust, Pjetur prófastur rúmlega fimtugur, 
en kona hans nærri ferlug. Þó urðu þau svo kynsæl 
sem raun varð á. Bjuggu þau nú fvrst á Miklabæ, en 
fluttu svo að Viðivöllum 1809. Vigfús sýslumaður Sche- 
ving fjekk lausn frá embætti 1800 og flutti sig 1804 suð- 
ur að Innra-Hólmi til Magnúsar Stephensen tengdason- 
ar síns, og hjá honum dó hann í Viðey 1817. 

Á Viðivöllum var Pjetur prófastur búsýslumaður 
sem fyrr og bjó líka á hálfum Miklabæ, en hinn helm- 


Digitized by Googie 



11 


inginn hyggði hann kapelláni sinum Gisla Oddssyni. 
Viðivelli keypti hann 1807 og hóf þar mikla garðyrkju 
og starfaði mest að licnni sjálfur. Garðrækt var þá að 
útbreiðast á íslandi og af eptirdæmi og fortölum sira 
Pjeturs úthreiddist hún mjög í Skagafirði. Pjetur pró- 
fastur var hinn mesti hjeraðshöfðingi og lýsa samtiðar- 
menn honum svo, að hann hafi verið fágætur og fram- 
úrskarandi maður, mikilmenni að likamlegu og andlegu 
atgjörvi og hið mesta prúðmenni í Iramgöngu. Ilall- 
grimur Jónsson djákni lýsir honum svo: »Sira Pjetur 

er höfðingi mikill, gestrisinn, góðgjörðasamur við fátæka, 
auðugur maður og húþegn góður, andrikur ræðumaður, 
mjög lærður og rnerkilegt skáld, með stærri meðalmönn- 
um á hæð, vel þrekinn, kraptamaður mikill, fríðursýn- 
um og einn hinn duglegasti jarðyrkjumaður«. Jón 
Espólín getur Pjeturs prófasts alstaðar með mikilli virð- 
ingu, enda voru þeir beztu vinir, og frá Viðivöllum kom 
Espólín úr kynnísför er hann andaðist 1. ágúst 1830. 
Árið 1824 getur Espólin þess i árbókunum, að Pjetur 
prófastur hafi látið af prestsskap og segir um leið: »hafði 
hann verið hinn mesti merkismaður og hjelt höfðings- 
skap sínum og góðgjörðunKt 1 ). Pjetur Pjelursson var 
mjög vinsæll maður, Iriðgjarn og ráðhollur, enda var 
hans jafnan leitað i vandamálum, hann var ætið skemt- 
inn og Qörugur i samræðum og það fram á elliár þegar 
líkaminn var farinn að hrörna. Sira Pjetur var mjög 
gott skáld og orti margar hnittnar og heppilegar tæki- 
færisvisur og sumar snildarlegar, hafði hann erft hag- 
mælskuna eptir föður sinn og fór snemma að yrkja. 
Fjórtán vetra orti hann Berserkjaríniur og eru þær vísur, 
sem úr þeim eru kunnar, nijög liðlegar, og eins margar 
aðrar vísur, sem prentaðar eru 2 ). Latinumaður var 
Pjetur prófastur framúrskarandi og ágætt latinuskáld, 
sem sjá má á ljóðum þeim, sem enn eru til. 

1) Árbækur Espólíns XII, bls. 149. 

2) Sýnishorn af ljóðmælum Pjeturs prófasts er prentað 
aptan víð »Stutt æíiminning«. Rvík 18X1, bls. 12—35. 


Digitized by Google 



12 


Póra Hrynjólfsdóttir var fædd 17(56, sem fyrr var 
getið; hún var fremur lítil vexti 1 ), dökkhærð og hjálm- 
fögur, kvik og ljett á sjer, fjörug og skemmtin, hin bezta 
móðir og skörungur i hússtjórn og búnaði; mann sinn 
stundaði hún í elli lians, með nákvæmni, umliyggju og 
aðhjúkrun. Þóra Brynjólfsdóttir andaðist á Viðivöllum 
8. sept. 1843. Börn þeirra Pjeturs prófasts og Þóru voru: 

1. Elinborg Pj e t u r sd ó 1 1 i r f. 1. nóvemher 
1805, hún giptist 1828 Sigurði stúdent Arnórssyni, sem 
hafði uppalizt hjá síra Pjetri, hann var fæddur 7. marz 1800, 
vigðist 1838 og varð prestur á Mælifelli 1851, dó 1866. 
Þeirra son er Pjetur Sigurðsson, sem bjó á Sævarborg, 
en nú i Borgargerði, faðir Sigurður Pjeturssonar, sýslu- 
nianns í Suður-Múlasýslu (f. 23. nóv. 1867; d. 1. jan. 
1896). Elinborg Pjetursdóttir var hin mesta merkis- 
kona, afl)ragðsfríð sýnum, gáfuð og prýðilega vel að 
sjer til munns og handa 2 ; i hannyrðum var hún fram- 
úrskarandi, og var stúlkum opt komið til hennar lil 
náms. Eptir dauða manns sins fluttist Elinborg Pjet- 
ursdóttir á eignarjörð sina Sjávarborg og dó þar 9. fe- 
brúar 1886. 

2. P j e t u r P j e t u r s s o n biskup f. 3. október 
1808; d. 15. mai 1891. 

3. Brynjólfur Pj e t u.rsso n f. 15. april 1810, d. 
18. október 1851. Brvnjólfur var áðuren hann dó orð- 
inn forstöðumaður hinnar islenzku stjórnardeildar i Kaup- 
mannahöfn, og hafði mikil áhrif á islenzk mál; var það 
mikill mannskaði að hann dó svo ungur, þvi hann var 
fyrirtaks gáfumaður og dugnaðarmaður og hvers manns 
hugljúfi; var hans sárt saknað af öllum, er þekktu hann 8 . 

1) Guðlaug Aradóttir frá Flugumýri, seinni kona Björns 
Gunnlaugssonar, sem var nákunnug Póru Brynjólfsdóttir, sagði 
mjög opt við Þóru Pjetursdóttir biskups, er hún hitti hana: »en 
hvað þú getur verið lík henni ömmu þinni«. 

2) »Hún var alþekkt gáfu og atgerfiskona og eigi siður 
fyrír guðrækni« segir Isafold XIII, 1886 bls. 53. 

3) Æfiágrip i I.ögfræðingatali Magnúsar Stephensen, Tima- 
rit Bókmf. III, 1882, bls. 217. 


Digitized by Google 



13 


4. JónPjetursson háyfírdómari, f. 16. januar 
1812, d. 16. janúar 1896 1 . 

5. Jónas Pj e t u r s so n f. 28. ágúst 1813, dó ungur. 
Það mun vera fágætt, ef ekki einsdæmi á íslandi, að 
jafnroskin hjón hafi eignast slikt afkvæmi, með jafn- 
miklum hæfillegeikum til sálar og likama. 

Pjetur prófastur sparaði ekki fje til að mennta börn 
sín og koma þeim fram; hann kostaði alla syni sina til 
skólanáms og utanferða til háskólans, vildi það til, að 
hann var búsýslumaður mikill og aflamaður, þvi mjög 
var staða hans útdráttarsöm á þeim árum, »hjclt hann 
þó jafnan hinum sama höfðingskap og gestrisni, og örlæti 
við nauðstadda, jafnvel framar en efni hans og ástæður 
sýndust levfa; var jnfnan viðkvæði hans, það verður 
drjúgast, sem flestir af njóta«. Síra Pjetur naut þeirrar 
ánægju í elli sinni, að sjá syni sina alla á hinum ágæt- 
asta framfaravegi; Pjetur sonur hans var orðinn háskóla- 
kandidat i guðfræði, prestur og prófastur á Staðar- 
stað og »licentiatus« i guðfræði. Brynjólfur og Jón voru 
báðir kandidatar i lögum með beztu einkunn og Bryn- 
jólfur var orðinn aðstoðarmaður i rentukammerinu. — 
Allir voru þessir upprennandi ungu menn i miklu áliti. 

Pjetur á Viðivöllum varð mjög gamall maður og 
hjelt heilsu sinni fram í háa elli, en burðir hans tóku, 
sem eðlilegt var, nijög að þverra, eptir að hann var 
orðinn áttræður, og þá missti hann sjón á öðru auga 
»las þó jafnaðarlega i bókum, þegar þoldi, og hafði fóta- 
ferð, þótt með veikum burðum, allt fram á þorra velur- 
inn 1842, þá lagðist hann til fulls og alls í rekkju, hafði 
þó með köflum uppisetumátt, og gat i viðlögum ritað 
einstöku brjef á lmje sjer, bar hann veikindi sín með 
hetjulegri og kristilegri þolinmæði og hugarrósemi; dapr- 
aðist meir og meir lifsljós lians, þar til það slokknaði 
til fulls með hægu og friðsælu andláti, samkvæmt hans 


1) Æfiágrip i Andvara 26. árg. 19(11. Sunnanfari I, 1892. 
hls. 61 — 62. Pjóðólfur 48. árg. 1896, bls. 14. — 15. 


Digitized by Google 



14 


friðgjarna liferni, á föstudag 29. dag júlimánaðar 1842, 
þá hann lifað hafði i þessum heimi 88 ár, 3 mánuðum 
og 2 dögum fátt i, verið prestur 38 ár og prófastur 
10 ár«*. 

1) Jón Konráðsson: Æ)(iminning P. P. bls. 10. 


Digitized by Google 



II. Æska og námsár Pjeturs biskups. 


Það er einkennilegt að sjá, hvernig mikilmenni með 
framúrskarandi hæíilegleikum stundum koma fram í 
veraldarsögunni i hópum, á vissum timum og á vissum 
stöðum, án þess hægt sé að gjöra sjer nokkra grein 
fyrir hvernig á þvi stendur. I 3 egar svo ber undir hefjast 
stór og smá þjóðijelög á hærra menningarstig en áður, 
en svo kemur opt ládeyða á eptir og apturför, þangað 
ti! ný alda rís og er hennar opt langt að biða. Um slíka 
framkomu afbragðsmanna fá þjóðirnar engu ráðið, stund- 
um virðist hin mesta þört á gáfuðum leiðtogum, en þá 
fæðast engir afburðamenn um langan aldur, aptur er 
gróðurinn stundum svo mikill, að hver kappiun öðrum 
meiri ris upp á stuttu timabili. Ur veraldarsögunni 
mætti tilfæra ótal dæmi, það má aðeins minna á skör- 
unga þá á Englandi, sem uppi voru á dögum Elisabet- 
ar drottningar, og á rikisárum Victoriu drottningar, á 
hin miklu andans mikilmenni i Aþenuborg á dögum 
Periklesar og i Rómaborg á dögum Augustusar keisara 
o. s. frv. 

I J ó óliku sje saman að jafna, þá virðist mega sjá 
einhver drög til svipaðra fyrirbrigða á íslandi. Þannig 
er það mjög athugavert, hvernig andlegur áhugi og 
hæfileikar á 19. öld, hafa dafnað á vixl í ýmsum hjer- 
uðum á Islandi, horfið og komið svo fram annarstaðar. 


Digitized by Google 


16 


Framan af 19. öld var bókmennta-áhugi og fróðleiksfýsn 
mest í Skagafirði, síðar, um miðja öldina á Breiðafirði 
og eptir það í Pingeyjarsýslu. Á fyrsta hluta 19. aldar, 
var SkagaQörður aðsetur margra fræðimanna og skálda, 
nefna má t.d. Jón Espólin, Pjetur Pjetursson á Víðivöllum, 
Gísla Konráðsson, Jón Ivonráðsson, Hjálmar Jónsson í Bólu, 
Niels Jónsson o. m. fi., prestar voru þar lærðir velogall- 
margir bændur voru sögumenn og æltfróðir. Eptir 1840 
lór að draga úr þessari fróðleiksástundun Skagfirðinga, 
en þá tóku Breiðfirðingar við; annars hefir sagnafróð- 
leikur og ættvisi þróast vel að fornu og nýju í þessum 
hjeruðum. Það getur ekki hjá þvi farið, að andlegur 
áhugi umheimsins, hafi haft áhrif á unga gáfumenn í 
þessum sveitum og eflaust hafa þeir Víðivalla-bræður 
i uppvextinum notið góðs af hinni almennu þjóðmenn- 
ingu og fróðleiksfýsn, sem þá gagntók alla hina greind- 
nri menn í Skagafirði. 

Pjetur hiskup var fæddur 3. októbermánaðar 1808 
á Miklabæ i Blönduhlið, en þaðan fiuttu foreldrar hans 
á næsta ári að Víðivöllum, þar ólst hann upp með bræðr- 
um sínum og systur sinni Elinborgu, sem var þrem ár- 
um eldri, en Pjetur var elztur bræðranna. Öll voru 
hörnin mjög mannvænleg og eru þjóðsögur um það, að 
Pjetur prófastur hafi þegar sjeð fyrir upphefð sona sinna 
og ágæti, þvi hann þótti mjög framsýnn. Meðal annars 
er altalað, að hann liafi eitt sinn sagt: »Pjetur verður 

biskup, Brynjólfur eitthvað mikið og Jón minn lallar á 
eptir«. Þá er það lika í frásögur fært, að Pjetur hinn 
ungi var mjög veikur og móðir lians sorgbitin og áhyggju- 
full og liélt hún mundi missa hann; síra Pjelur gekk að 
vöggunni, en hinn sjúki sveinn leit stórum auguin upp 
á föður sinn, þá mælti Pjetur prófastur: »ekki deyja 
biskups-augun«. Þessa hefir þjóðskáldið sjera Matthias 
Jochumsson löngu síðar getið i fögru kvæði. 

Börnin á Víðivöllum ólust upp við vanalega sveita- 
vinnu, og fengu eigi aðeins mikla munnlega tilsögn, 
heldur og verklega, og störfuðu kappsamlega að liverju 


Digitized by Googl 



17 


því, sem þeim var á hendur falið. Drengirnir urðu 
duglegir smalar og sláttumenn, systirin varð fyrirmynd 
í hússtjórn og hannyrðum; sagði Pjetur biskup lika að 
þeir bræður hefðu á vökunum prjónað marga eingirnis- 
sokka. Pjetur Pjetursson var 12 ára gamall sendur sem 
lestadrengur með Iest suður Stórasand til Reykjavikur 
og á þeirri ferð kom hann til Geirs biskups Vidalins, 
sem var aldavinur föður hans; biskup tók sveininum 
mjög vel, árnaði honum allra heilla og gaf honum silki- 
klút. Pjetur prófastur sendi Geir biskupi vanalega ým- 
islegt með lestamönnum, optast hest með smjöri og kom 
það sjer vel, þvi jafnan þótti útdráttarsamt i búi Geirs 
biskups 1 ). 

Pjetur á Víðivöllum var mjög lærður i fornmálun- 
um og kenndi mörgum piltum undir skóla, hjá honum 
lærðu þeir bræður hinn fyrsta skólalærdóm i latinu og 
grísku, þvi forntungurnar voru þá aðal-kjarni alls náms. 
Síðan fóru þeir bræður Pjetur og Brynjólfur 1822 til 
síra Einars Hallgrimssonar Thorlacius í Goðdölum, sem 
var nafnfrægur latínumaður, og fluttust brált með hon- 
um að Saurbæ í Eyjaíirði. Þar hjeldu þeir kappsam- 
lega áfram náminu tvo vetur, og lásu þar marga lat- 
neska höfunda, og af griskum höfundum Xenófón, Plu- 
tarch og Homer. Peir bræður fengu snemma rnikla 
æfingu í að skrifa latínu, og var það sjerstaklega yndi 
og ánægja Pjeturs, að gjöra latinska stýla, nolaði hann 
til þess allar fristundir sínar frá vinnu á sumrum, og 
skauzt opt frá orfinu í stýlakompuna. 

Árið 1824 fóru þeir bræður báðir i októbermán- 
uði i Bessastaðaskóla og voru þá svo vel undirbúnir í 
fornmálunum, að þeir settust i efra bekk. Inntakan var 
eingöngu eptir latneska stýlnum, og Pjetur var þá þegar 


1) Hjá Geir biskupi var mikill gestagan}>ur og gestrisni og 
uppgangsamt i búi, cnda pröng kjör biskupa pá i samanburði 
við það sem áður var. Þegar Geir eitt sinn gekk i gcgnum eld- 
húsið hjá sjer, varð honum að orði: »á tveim stöðum slokknar 
aldrei eldur, í helvíti og hjá mér«. 


Digitized by Google 



18 


orðinn svo fær, að hann varð við inntökupróf hinn G. 
í efra hekk. Við miðsvetrarpróf hrapaði hann með því 
hann hafði því nær ekkert lært i öðruni námsgreinum 
en fornmálum, áður liann kom i skóla, enda var þess 
eigi krafizt. Pjetur stundaði námið af hinu mesta kappi, 
og fór opt ö vetrum á fætur kl. 5 og las við ljóstýru 
niðri i köldum bekk; alla æfi var hann mjög árrisull. 
Piltar gerðu sjer þá helzt til skemmtunar í jólafríi og 
og öðrum fríum, að heimsækja kunningjana á Álptanesi, 
og var þá einkum mannkvæmt hjá Pórði Bjarnasvni i 
Sviðholti 1 , en þeir bræður Pjetur og Brynjólfur áttu helzt 
athvarf hjá Jóni lektor. Stundum fóru menn kvnnis- 
farir til Reykjavikur, en þar áttu þeir bræður þá fáa 
kunningja, því Geir biskup Vídalín var dáinn árinu áð- 
ur en þeir komu í skóla; bærinn mátti þá heita aldansk- 
ur, verzlunarmenn og iðnaðarmenn voru allir útlendir, 
en tátt var þar af islenzku fólki nema sjómenn og 
vinnufóik. 

Aldrei hefur á jafnstuttum tíma jafnfritt úrvalalið 
ungra manna komið frá nokkrum skóla á fslandi, eins 
og frá Bessastaðaskóla á árunum 1820—1840. Orsökin 
til þessa blóma, getur ekki eingöngu hafa verið sú, að 
á þvi tímabili hafi fleiri gáfaðir og þrekmiklir menn 
fæðst og þroskast, heldur hitt, að góðir hæfilegleikar 
hafa fundið hentugan jarðveg. Bessastaðaskóli hefur á 
þeim tímum haft mikil og góð áhrif á lærisveinana, 
enda ber öllum saman um, að skólalifið hafi þá, fyrir 
tilstilli samvaldra ágætiskennara, verið staðbetra til menn- 
ingar og þroskunar. en síðar varð. Það var ekki fjöldi 
kennslugreina, sem þessu olli, þær voru fáar og sumar 
fátæklega frambornar, heldur var það eptirdæmi góðra 
manna og samvera við þá, sem mestu rjeði, kennararnir 
nutu sin, af því þeir voru samhentir, og af því skólinn 
var i sveit og enginn hæjarglaumur glapti fyrir. 


1) Pórður var faðir Sesselju fyrri konu Bergs Thorbergs 
landshöfðingja. 


Digitized by Google 



19 


Þegar Pjettir Pjetursson koni í Bessastaðaskóla var 
skólinn i sem mestum blóma, þar voru fjórir kennarar 
allir ágætismenn hver í sinni röð og þó ólikir, en eitt ein- 
kenndi þá alla, að þeir voru mestu sómamenn, þjóðlegir 
i anda og frábitnir allri fordild og tildri og allir meira 
en i meðallagi gæddir siðferðislegu þreki og alvöru. Kenn- 
ararnir bjuggu allir búi sínu á jörðum á Alptanesi og 
skólinn var líka á sveitabæ, lifið var þvi allt alislenzkt, 
einfalt og óbrotið og miklu heilsusamlegra var það fyrir 
siðmenningu pilta, en bæjarlifið hefir síðar orðið. Á 
Bessastöðum voru kennararnir allir samlvndir og má 
það heita undur meðal íslendinga. Einum af lærisvein- 
um Bessastaðaskóla farast þannig orð: wKennararnir 

lifðu í hinni mestu eindrægni, samlyndi og vinátlu, og 
það má fullyrða, að ástúðlegri samvinna og samfjelag en 
var milli kennaranna við skólann á Bessastöðum hefir eigi 
átt sjer stað við nokkurn skóla, þar voru lika þvi nær 
altal' söniu kennararnir, hver um sig hinir ágætustu menn; 
áttu lærisveinarnir þvi einnig i þessu atriði fvrirmynd í 
kennurum sinum eins og þessi eindrægni andans hafði 
á hinn bóginn heillarik áhrif á kennsluna i skólanum, 
er hver kennaranna studdi annan i þvi, er laut að þcirra 
sameiginlega ætlunarverkiii 1 ) Skólinn átti þá lika því 
láni að fagna, að stjórnarvöldin voru Ijarri, suður i Dan- 
mörku, svo stofnunin fjekk að vera í friði, en siðar hefur 
hlutsemi yfirvalda og afskipti ábyrgðarlausra blaða- 
manna allopt spilt reglu og framförum skólans. 

Þessir fjórir kennarar voru: Jón Jónsson lektor, 
Hallgrimur Scheving, Sveinbjörn Egilsson og Björn Gunn- 
laugsson. Jón Jónsson (f. 31. jan. 1777, d. 14. júni 
1860) var þá skólastjóri, eða lektor, sem þá var kallað; 
hann var guðfræðiskandidat frá háskólanum og aðallega 
kennari i guðfræði, því að skólinn var þá meðfram presta- 
skóli sem kunnugt er. Jón lekior ljet sjer mjög annt 
um framfarir pilta og hegðun, vandaði rækilega um við 


1) Þjóðólfur XII, 1860 bls. Ml. 


Digitized by Google 



20 


þá og gekk ríkt eptir, að engir ósiðir næðu að festa rætur 
i skólanum, og tókst honum skólastjórnin mæta vel á 
þessum árum meðan hann var í fullu fjöri, en tregar 
seinna, eptir að hann fór að lýjast og eldast og nýjar 
hreyfingar utan að tóku að hafa áhrit á skólann. Samt 
var piltum altaf vel við lektor, þvi þeir fundu velvildar- 
hug hans, en hentu stundum gaman að honum fyrir 
fljótfærni hans, fum og mismæli. Jón lektor var góður 
kennari og mesti gæðamaður. Annar kennarinn var 
Hallgrimur Scheving (f. 13. júli 1781, d. 31. des. 
1861) hann var langatkvæðamestur kennaranna, fast- 
lyndur og geðríkur, kjarkmikill og fornmannlegur i sjón 
og reynd, hann var mjög skyldurækinn maður, vandlátur 
kennari og hin öruggasta stoð skólans, hann var siða- 
vandur mjög en þó mikils virtur af öllum skólasveinum. 
Einn af lærisveinum hans lýsir honum svo: ))Þegar 

hann kom inn í skólann með hina latínsku rithöfunda 
undir hendi, var eins og rómversk alvörugefni sæti á 
svip hans; enda kom þá optast einhver alvörufull hreyl- 
ing á hin ungu hjörtu i brjóstum lærisveina hans. En 
þrátt fyrir þessa alvörugefni brá hann stundum fyrir sig 
og það í tímunum sjálfum hæglátri glaðværð; þótti þá 
lærisveinum hans sem ský drægi frá sólu, og að sjá hann 
brosa álitu þeir sem merki þess, að þá væri mál til að 
brosa. I J að var líka furða, hversu hann gat, fremur öll- 
um hinum kennurunum á Bessastöðum, tekið þátt í leik- 
um lærisveina. Varla aldrei var þar haldin svo hænda- 
glima, að doktor Scheving horfði eigi á til enda; vakti nær- 
vera hans ekki litið kapp hjá lærisveinum, er þeir vissu að 
þar horfði á þá einhver mesti glímumaður á fyrri ár- 
um, og svo eymdi eptir hjá honum af gamalli glimu- 
löngun og glímulagi, að ósjálfrátt bar hann stundum 
fæturna eptir því, sem hann sá að leggja skyldi á glímu- 
brögðin. Með því að taka þannig hlutdeild i skemtun- 
um skólapilta ávann liann sjer hylli þeirra og innilega 
velvild, sem hans hversdagslega alvörugefni hefði annars 
trauðlega útvegað honum. Doktor Scheving elskaði skól- 


Digilized by Google 


21 


ann svo af hjarta, að hann mátli ekki einu sinni vita 
að skólapiltur fjelli til jarðar fyrir utanskólamanni«. 1 ) Dr. 
Pjetur Pjetursson segir utn Scheving: »skyldurækt hans 
og áhugi á framförum skólans var sameinuð næmri 
rjettlætistilfinningu. Þó æskualdurinn sje gjálifísaldur, 
er þó hjartað vant að vera óspilt á þeim aldri og á 
meðan er tilfinningin fyrir hinu rjetta næm og lifandi. 
Þess vegna er það eðlilegt, þó æskumaðurinn heri sjer- 
lega traust til þcss kennara, sem hann veit að hlut- 
drægnislaust vill gefa hverjum sitt og láta hvern einn ná 
rjetli sínum, og þetta var eitt með öðru sem ávann Dr. 
Scheving heiður og hylli lærisveina skólans, að þeir vissu, 
að eins og liann gekk rikt eplir, að hver einn gerði 
skyldu sina, eins átti sjerhver hjá honum visa vörn og 
vernd, væri rjetti hans i einhverju misboðið. En eins 
og hann vildi gæta rjettar hins einstaka, eins varði hann 
og jafnan rjett skólans yfir höfuð eptir þvi sem embættis- 
staða hans frekast leyfði. Og það, sem hann áleit rjett 
vera i hverjum hlut, varði hann með einurð og djörf- 
ung, hverjir sem í hlut áltu, hvort heldur það voru æðri eða 
lægri«. Scheving var ágætur málfræðingur í latínu og 
islenzku og i alla staði hinn merkasti maður. Svein- 
björn Egilsson (f. tí. marz 1791, d. 17. ág. 1852) og 
Björn G u n n 1 a u gss o n (f. 28. sept. 1788, d. 17. marz 
1876) voru ágætir vísindamenn, góðir kcnnarar og mestu 
gæðamenn, en stjórn á unglingum ljet þeim miður, enda 
þurfti ekki á því að halda á Bessastöðum meðan Scliev- 
ing hjelt í taumana. Sveinbjörn var sem kunnugt er 
einn hinn lærðasti fornfræðingur, sem ísland hefur átt, 
ritsnillingur og skáld, og Björn Gunnlaugsson var alþekkt 
mikilmenni í stærðtræði og stjörniifræði, orti Njólu, 
mældi ísland o. s. frv. Það voru því engin smámenni 
sem skólanum stýrðu. Uin þelta levti var Þorgrimur 

1) Þjóðólfur III, 1850 bls. 220. Dr. l’jetur lijelt ræðu yfir 
Hallgrími Scheving látnum 1862 og er hún prentuð i ritlingi seni 
hcitir »Tvær líkræður« Reykjavik 1879; i þessari ræðu er Dr. 
Scheving mjög vel lýst. 


Digitized by Google 



22 


Tómásson (ý 1849) skólaráðsmaður, hann var at- 
orkumður og mikið í hann spunnið að mörgu leyti, 
hjálpsamur og raungóður, en var harðlyndur og ráðrikur, 
hrottalegur og ófyrirleitinn þegar þvi var að skipta, og 
svakalegur við drykk 1 . Þótti piltum vistarveran hjá 
honum ekki alltaf hin bezta, fæði illt og af skornum 
skammti, og aðbúnaður allur ljelegur, en menn voru þá 
litlu vanir og sættu sig við flest 2 . 

Eitt hið þ5 r ðingarmesta afrek Bessastaðaskóla á 
þessu timabili var viðreisn islenzkrar tungu á 19. öld, 
þaðan rann sú alda, er siðan ó\, umskapaði islenzkar 
bókmentir, og hafði hin mestu áhrif á íslenzkt þjóðerni. 
Eggert Ólafsson var liinn fyrsti, sem fann til þess á 
miðri 18. öld, að islenzkunni var hætta búin og brýndi 
fyrstur fyrir löndnm sínum að vanda málið, en íslend- 
ingar nutu hans ekki lengi. Aðrir tóku þá við er hann 
hætti, einkum eptir að gömlu Félagsritin fóru að koma 
út undir umsjón og stjórn Jóns Eiríkssonar. Jón Ei- 
ríksson, einn af hinum mestu mönnum, sem ísland hefir 
átt, hafði smekk fyrir góðu máli og málið á Félagsrit- 
unum er mildu betra en menn áður höfðu átt að venj- 
ast, og miklu betra en mál Magnúsar Stephensens siðar. 
Þvi miður leið lærdómslistafjelagið undir lok eptir dauða 
Jóns Eirikssonar, mest fyrir sorglegt sundurlyndi og 
regluleysi ungra íslendinga í Höfn. Framan at öld- 
inni áttu íslendingar þó alltaf einhverja rithöfunda, 


1) Svo sagði Magnús Eiriksson mjcr, að það hetði jafnan 

orðið æði hávaðasamt og slarkfengið á Bessastöðum pegar Bjarni 
assessor á Gufuncsi heimsókti Þorgrím vin sinn og þeir sátu við 
drykkju, því báðir voru stórir við öl. Þorgrimur var ráðrikur 
og fannst mikið til sin og þótti jafnvel ötl ábyrgð um skólans 
hag hvíla á sjer. Eitt sinn kom P. F. Hoppe stiptamtmaður 
suður að Bessastöðum til pess að skoða skólann, gekk stiftamt- 
maður með Jóni lektor og leit eptir j’msu, cn Þorgrimur gull- 
smiður gekk á eptir þeim, talaði fram í og var málskrafsmikill, 
þangað til Hoppe snögglega sneri sjer við og hrópaði: »Hold 

Mund!« Pá þagnaði Porgrimur en piltum var skemmt. 

2) Safn til sögu íslands IV. bls. 89—90. 


Digitized by Google 



23 


sem rituðu lipurt og tiltölulega hreint mál eins og t. d. 
Sveinn Pálsson, Hannes Finnsson, Jón Espólín o. fl. 
En hin verulega umbót, sem gagntekur allar bókmennt- 
irnar, kemur frá Bessastöðum, einkum frá hinum mikla 
snillingi Sveinbirni Egilssyni og svo mun dr. Scheving 
einnig hafa haft mikil áhrif. Endurbótin á islenzkri 
tungu mundi aldrei hafa getað rutt sér svo fljótt til 
rúms, ef hún hefði eigi komið frá skólanum; það voru 
áhrif Bessastaða-kennaranna á hinn menntaða æskulýð, 
sem mestu rjeðu, þó voru áhrif þessi meira innifalin i 
eptirdæmi en kennslu, því kennslan i þeirri grein var 
mjög lítil á Bessaslöðum. Björn Gunnlaugsson(l) kendi 
islenzku og öll kennslan var i því fólgin að neðri bekk- 
ingar voru látnir einu sinni i viku snara einhverri danskri 
klausu á islenzku. Þó eru framfarirnar auðsjeðar á 
flestu, sem skrifað var fyrir miðja öldina. Síðan tók 
Fjölnir við og þar var það lipurð og fegurðartilfmning 
Jónasar Hallgrimssonar, sem mestu rjeði, og svo mál- 
fræðisleg greind Konráðs og leiðbeiningar. I J ó mun opt- 
ast vera of mikið gjört úr áhrifum Fjölnis; um sama 
leyti og litlu síðar risa upp margir islenzkir rithöfundar 
sem skrifa fallegt og vandað mál og geta þeir ekki hafa 
lært það af Fjölni, þeir hyggðu á Bessastaða-kennurun- 
um og þeim málhreinsunar-anda sem þá var útgenginn 
frá skólanum. Um það leyti vakti lika fornfræðaQelagið 
í Kaupmannahöfn mikinn áhuga á fornmálinu, forn- 
fræði og íslenzkum sögum. Á þeim tímum (milli 1810 
og 50) játuðu menn lika fúslega að endurbót íslenzk- 
unnar væri skólanum að þakka. í nýjum Fjelagsritum 
1849 er komizt svo að orði 1 : ))I 3 að atvik undirbjó einnig 
að vorri hyggju viðreisn móðurmáls vors næsta mikið 
þegar þeir Hallgrímur Scheving og siðar Sveinbjörn 
Egilsson gjörðust kennarar við skólann á Bessastöðum, 
að vísu var þar aldrei kennt islenzkt mál svo að telj- 
andi væri, en þessir menn voru ekki að eins betur að 


1) Ný Fjelagsrit IX, bls. 72. 


Digitized by Google 



24 


sjer í íslenzkri tungu en allir samtiðarmenn þeirra, lield- 
ur ólu þeir einnig i brjósti sjer svo lifandi virðingu og 
ást á móðurmáli sínu og höfðu slíkt yndi af að vekja 
sömu tilfinningu hjá þeim lærisveinum, sem sinntu þvi, 
að það gat ekki orðið ávaxtalaust og varð það ekki, 
margir þeirra íslendinga, sem á hinum seinni árum hafa 
gjörzt forgöngumenn að efla og endurbæta málið með 
ritum sínurn og vandað það mest sjálfir, hafa einmitt 
verið í nánum kunningsskap við þá og handgengnir 
þeim úr skóla«. Ástin á móðurmálinu er augljós grund- 
völlur ílestra ritgjörða, er ungir íslendingar skrifuðu í 
þá daga og það er auðsjeð á hinum elztu ritgjörðum 
Pjeturs Pjeturssonar, að hann hefir mjög gjört sjer far 
um að vanda málið og skrifa það hreint og lipurt. 

Hinn 16. júni 1827 útskrifaðist Pjetur Pjetursson 
úr Bessastaðaskóla með hezta vitnisburði, en Brynjólfur 
hróðir hans útskrifaðist árinu eptir. Hina næstu tvo 
vetur dvaldi Pjetur Pjetursson á Norðurlandi og fjekkst 
þá mest við kennslu hæði heima á Víðivöllum og á 
Geitaskarði. Um sumarið 1829 sigldu þeir háðir hræð- 
urnir Pjetur og Brynjólfur til háskólans og var Pjetur 
skrifaður i stúdentatölu 24. október 1829. Pjetur tók 
1. próf þá um veturinn 16. april 1830 með lofi og annað 
próf 23. október s. á. líka með bezta vitnisburði 1 ). 

Meðal hinna yngri landa í Kaupmannahöfn var þá 
mikill flokkur framúrskarandi manna, sem höfðu síðar 
mikil áhrif á framfarir íslands á 19. öld. Hið ijöruga 
samlíf milli þessara ungu manna hlýtur að hafa haft 
vekjandi og hvetjandi áhrif. Sú kynslóð ungra manna, 
sem útskrifaðist úr Bessastaðaskóla á árunum 1825—35, 
her höfuð og herðar yfir llesta, ef ekki alla, námsmanna- 
flokka, sem síðar hafa farið til háskólans. Tómas Sæ- 
mundsson útskrifaðist úr skóla með Pjetri Pjeturssyni 
1827, Baldvin Einarsson árinu áður, Brynjólfur Pjeturs- 
son og Bjarni Jónsson rektor komu til Hafnar 1829, 


1) P. P. fjckk í öðru próíi 5 præ, 3 laud og 1 liaud. 


Digilized by Google 



25 


Konráð Gislason, Magnús Eiríksson og Oddgeir Step- 
hensen 1831, Jónas Hallgrímsson 1832, Jón Sigurðsson 
1833, Jón Hjaltalin og Páll Melsted 1834, Jón Pjetursson 
1835 o. s. frv. Það er eptirtektavert, hve ungir islenzkir 
nánismenn í Kaupmannahöfn þá eru andlega þroskaðir, 
hver sem les hinar mörgu ritgjörðir um almenn mál, 
sem þessir námsmenn rituðu á árunum 1825—45, hlýtur 
lljótt að sjá, aðþeir, hvað þroskaða hugsun snertir, standa 
miklu framar en ilestir háskóla-stúdentar á sama reki 
siðar meir. Hver sá, sem þekkir til fullnustu störf og 
ritgjörðir þessaia manna, mun finna hjá þeim visirinn 
tii flestra þeirra framfara, sem síðar eru orðnar. 

Um Hafnarveru Pjeturs Pjeturssonar á námsárun- 
um vitum vjer nú litið, stúdentalifið mun að hinu ytra 
hafa verið líkt þvi sem siðar var, nema hvað menn 
almennt í þá daga voru lítilþægari i kröfum sinum tii 
lifsins en nú er orðið. Pjetur stúdent bjó um tima á 
Christianshavn i kvistherbergi saman við Geir Bacli- 
mann (f 1886) er þeir báðir tengu mislinga; Geir fyrst 
og stundaði Pjetur hann; áttu þeir mjög illt og örðugt, 
því herbergið var svo hrörlegt, að þar rigndi og snjóaði 
inn um rifurnar, þegar úrkoma var, en ekkert fje 
var fyrir hendi til þess að fá sjer betri hjúkrun og 
húsakynni. 

Þegar Pjetur Pjetursson hafði tekið hin fyrstu la'r- 
dómspróf, tók liann að lesa guðfræði af miklu kappi 
og var mjög ástundunarsamur, sagði hann síðar svo 
sjálfur frá, að hann hefði gjört sjer það að reglu, að 
láta engan dag liða svo, að hann ekki læsi, þvi liann 
minntist þess jafnan, að hver dagur var til útgjalda 
fyrir foreldra lians. Það hefði heldur ekki verið ha'gt 
fvrir annan en mjög iðinn mann að afkasta svo niiklu 
og taka jafngott próf á jafnstuttum tima. í guðfræði 
naut hann kennslu prófessoranna .1. Möller, H. N. Clau- 
sen og M. H, Hohlenberg. Sumarið 1831 brá hann sjer 
snöggva ferð til íslands og tók um haustið próf i he- 
bresku með lofi. Þá um veturinn hafði liann tilsögn 


Digitized by Google 


26 


Chr. Th. Engelstofts, sem siðar (1833) varð prófessor i 
guðfræði og biskup, i útskýringu Nýja Testamentisins, 
og sagði Pjetur biskup, að Engelstoft hefði fyrstur vakið 
hjá sjer áhuga á sjálfstæðum visindalegum rannsóknum, 
voru þeir jafnan góðkunningjar eptir það. Pjetur biskup 
bar jafnan mikla virðingu bæði fyrir Chr. Engelstoft, 
og fyrir Laurids Engelstoft, sem lika var hinn lærðasti 
maður, sögumaður mikill og vinveittur íslendingum 1 ; 
skrifaðist hann síðar á við þá báða. Hjá Hohlenberg 
og Clausen tók Pjetur Pjetursson þátt i skriflegum æf- 
ingum og fjekk jafnan mjög góða vitnisburði fyrir úr- 
lausnir sinar. Kenningar heimspekingsins F. Chr. Sibbern 
höfðu og all-mikil áhrif á hann, sem aðra unga menn 
í þá daga, en það dró nokkuð úr, að unglingar á ýmsan 
hátt gjörðu sjer dælt við Sibbern, at því hann var nokk- 
uð sjervitur og utan við heiminn. 

Hinn 14. aprilmán. 1834 tók Pjelur Pjetursson próf 
í guðfræði með bezta vitnisburði og með sjerstöku lofi 
fyrir hið skrifiega próf. Engelstot't, sem þá var orðinn 
háskólakennari sagði, er hann hafði lesið hinar skriflegu 
úrlausnir Pjeturs Pjeturssonar, að hann mundi fá »laud« 
þó hann þegði í hinu munnlega, og um hina skriflegu 
trúfræði (dogmatik) sagði hann, að það væri hin bezta 
prófritgjörð í þeirri grein, sem hann hefði sjeð við há- 
skólann. Þess má geta hjer, að Pjetur Pjetursson 
kynntist á þeim árum hinum mikla málfræðing N. 
Madvig, sem þá var upprennandi stjarna í latneskri 
málfræði og nýlega orðinn háskólakennari. Einu sinni 
í viku kom Pjetur Pjetursson saman við Madvig og fáeina 
aðra unga menn, og var þá aldrei töluð nema latina, 
höfðu þeir þessar samkomur sjer til æfingar i latinu. 
Dáðist Madvig siðar að þvi, hve liðugir þeir höfðu verið 
i latínu Pjetur biskup og Konráð Gislason og hatði 

1) Um hann scgir Dr. Pjetur í Landstíðindum II. bls. 207: 
»hann var tryggur vin og velgjörðamaður íslendinga og talaði 
jafnan máli islenzkra stúdenta og hjelt i hönd með þeim meðan 
hann var í háskólastjórninni«. 


Digitized by Google 



27 


hann vonað, að Konráð mundi leggja fyrir sig latneska 
málfræði 1 2 . 

AÖ afloknu embættisprófi fór Pjetur Pjetursson 
heim tii íslands til foreldra sinna og fekkst við kennslu 
hinn næsta vetur, en hinn 17. nóvember 1835 gekk 
hann að eiga heitmey sina Önnu Sigriði Aradóttur 
iæknis á Flugumýri* og dvöldu þau hjón þar hinn 
næsta vetur. Hefur kand. Pjetur Pjetursson þessa vetur 
eflaust fengizt við vísindaleg störf og undirhúið rit þau, 
er hann siðar gaf út. Auk þess prjedikaði hann við og 
við og æfði sig í barnaspurningum. í brjefabók Skaga- 
Qarðar prófastsdæmis 1824 — 42 eru enn lil vitnishurðir 
um kand. Pjetur Pjetursson; Jón Konráðsson segir, að 
hann sje i miklu afhaldi, vel lærður og mikið góðmenni, 
en síra Benedikt Vigfússon á Hólum segir, að Pjetur 
hafi »prjedikað með snilli«. Hinnl.ágúst 1836 andaðist 
Jón Espolin sýslumaður og sagnaritari, hann var alda- 
vinur Pjeturs prófasts á Viðivöllum og dó i kynnisför 
þangað; Pjetur kandidat var einn af þeim, sem hjelt 
ræðu við útför hans 3 , og nokkru síðar samdi hann skrá 
yfir eiginhandarrit Espolins 4 . Sumarið 1836 fór Pjetur 
Pjetursson suður til Reykjavikur og tók þá prestsvigslu 
17. júlí til Breiðabólsstaðar á Skógarströnd, en samtímis 
mun hann þó hafa sótt um Hrafnagil 5 . 


1) Löngu síðar heimsótti l’jetur biskup Madvig i Kaup- 
mannahöfn, er hann fór utan til vigslu 18GG, og töluðu peir pá 
margt uni æskuárin. Madvig komst pá mcðal annars svo að orði, 
að mjög hefði sjer pólt leiðinlegt, að ekkcrt skjldi liafa orðið 
úr Konráði Gislasyni ! Konráð var pó pá orðinn cmbættisbróðir 
Madvigs og prófessor í norrænni málfræði, en pað pótli Madvig 
ekki neitt sjerlega merkileg fræði. 

2) Ari Arason á Flugumýri f. 1764, hafði verið fjórðungs- 
læknir i Norðlendingafjórðungi, sagði af sjer 1820, dó 1840. 

3) Saga Jóns Espolins. Kmh. 1895 bls. 181 — 182. 

4) Hún er prcntuð i Sýslumannaæfum Boga Bencdikts- 
sonar I. bls. 426—430. 

5) Brjef til L. Kriegcrs frá Pjetri Pjeturssvni dags. 1. sept. 
1836. Lbs. nr. 16G. Fol. 


Digitized by Google 



III. Pjetur Pjetursson prestur á Helgafelli og 
Staðastað (1837-1847). Ársrit 
presta í Þórnesþingi. 


Hinn 17. júli 1836 var Pjetur kandidat vigður i 
Reykjavik til Breiðabólsstaðar á Skógarströnd af Stein- 
grimi biskupi Jónssyni, þangað hafði órinu áður sira 
Ásmundur Jónsson (síðar í Odda) verið vigður og kom 
hvorugur þeirra þó þangað til að þjóna sóknunum. 
Má sjá að þessir tveir ungu menn hafa verið i áliti, er 
annar strax fjekk Odda, en hinn Staðastað, og voru þó 
háðir óreyndir eða litt reyndir sem prestar. Næsta ár, 
hinn 22. april 1837, fjekk síra Pjetur Helgafell og siðar 
á sama ári (26. ágúst) Staðastað; um vorið 1837 settist 
hann að á Helgafelli og þjónaði því brauði tæplega ár. 
Staðurinn var allur i niðurniðslu og húsakynni mjög 
ljeleg, rjett komin að falli; álti Pjetur prestur í nokkru 
stimabraki út úr úttekt og álagi svo leita varð biskups- 
úrskurðar. Helgafell var þá metið 97 rd. 8 sk. og var 
þar í afgjald af Hlíðarhúsum og Ánanaustum í Reykja- 
vik 1 ). Það var mjög örðugt fyrir síra Pjetur að haldast 
í húsum á Helgafelli um veturinn sakir kulda, en næsta 
vor ilutti hann búferlum að Staðastað, svo aldrei kom 
til þess að hann þyrfti að byggja upp staðinn á Helga- 

1) Ölafur bóndi Ólafsson gaf Helgafellskirkju Hlíðarlnis 
nieð Ananaustum (F. J. Hist. eccles. Isl. III, bls. 510), cn með 
konungsúrskurði 24. febrúar 1835 (Lovs. f. Isl. X, bls. 602) voru 


Digitized by Google 



29 


felli að fullu 1 ); skilaði hann af sjer kallinu í hendur 
síra Jóni Guðmundssyni hinn 12. júlí 1838. Veitingu 
fyrir Staðastað fjekk sira Pjetur, sem fyrr var getið, 26. 
ágúst 1837 og á ný konunglega staðfestingu fyrir brauð- 
inu 21. janúar 1842; prófastur varð hann i Snæfellsnes- 
sýslu 1838, en sira Jón Guðmundsson á Helgafelli gegndi 
prófastsstörfum þegar sira Pjetur var fjarverandi. 

Vorið 1838 flutti sira Pjetur að Staðastað og varð 
sama ár prófastur í Snæfellsnessýslu ; þar var sira Pjetur 
i 10 ár prestur, þó með mörgum frátöfum sakir innan- 
landsferða og siglinga. Á Staðastað settu þau hjón bú 
1838, þó af litlum efnum, gekk búskapurinn þá optast 
fremur tregt. Anna Sigriður fyrri kona Pjeturs prófasts 
var mikil friðleikskona, gæf og góðlynd*), en lítill skör- 
ungur og engin búkona; þó sira Pjetur væri ráðdeildar- 
maður, þá hafði hann á þeim árum svo miklar frátafir, 
að liann gat lítt sinnt búinu. Það var síra Pjetri til 
mikillar aðstoðar hin fyrstu húskaparár, að hann hafði 
próventufólk, sem lagði vel lil búsins. Þegar þau hjón 
Pjetur og Anna fluttu suður að Staðastað, fylgdu nieð 
þeim að norðan vel efnuð, harnlaus prestshjón, sein 
höfðu tekið ástfóstri við sira Pjetur og Önnu Sigriði 
konu hans, sira Sigurður Jónsson uppgjafaprestur 
frá Goðdölum og Elín Magnúsdóttir kona hans. 
Síra Sigurður var ættaður norðan úr Þingeyjarsýslu, 
hann var sonur sira Jóns Sigurðssonar prests á Garði i 
Kelduhverli (ý 1796), móðurbróðir Þórðar Jónassonar 


jarðir pessar lagðar undir Reykjavikur-kaupstað með pvi skil- 
yrði að kaupstaðurinn árlega greidcii Helgafellspresti 9 vættirog 
30 fiska, en kirkjan á Helgafelli skyidi lialda óskertum rekarjetti 
sinum fyrir landi jarðarinnar, 

1) Daði Nielsson segir að sira Fjelur hafi tckið við staðnum 
á Helgafelli niðurniddum, »en byggði á nsesta hausti mikla og 
vandaða baðstofu með aðstoð sóknarmanna sinna og komst hann 
brátt i virðingu hjá peim« (Hdrs. J. Porkelss. nr. 37 fol. 
bls. 579). 

2) Pjetur prófastur gelur pess opt i brjefum sinum, hve 
ástúðleg eiginkona hún sje. 


Digitized by Google 



30 


háyfirdómara, og var fæddur 1770. I J egar Sigurður 
Jónsson hafði lokið námi i Hólaskóla, varð hann að- 
stoðarprestur hjá sira Magnúsi Jónssyni á Saurbæ í 
Eyjafirði (j- 1807) og kvongaðist dóttur hans Elinu. 
Þegar sira Magnús sagði af sjer 1801 fjekk sira Sigurður 
brauðið og hjelt þvi til 1822, þá flutti hann að Goð- 
dölum, var þar prestur í 16 ár og sagði af sjer 1838; 
s. á. fluttust þau hjón þaðan vestur að Staðastað og 
dvöldu hjá sira Pjetri fram úr þvi. Son höfðu þau hjón 
átt, síra Magnús Sigurðsson á Reynistað (f. 1800) 1 ), 
en hann drukknaði i Svartá í Tungusveit »af ógætilegri 
reið« 1827. Síra Magnús hafði beðið Önnu Sigriðar en 
ekki fengið, hún mun þá hafa verið leynilega lofuð sira 
Pjetri; snemma heflr kviknað æskuást milli náhúa- 
harna, þvi örstutt er á milli Flugumýrar og Viðivalla 
og hafa þar eflaust opt verið samgöngur. Sira Sigurður 
galt með sjer á ári 20 spesiur, en Elín gaf sira Pjetri 
(með testamentisgjörningi 2. september 1840) próventu 
sína, lielming húsins. Síra Sigurður þjónaði tvisvar 
brauðinu í fjarveru Pjeturs prófasts er hann sigldi 1839 
— 41 og 1813 — 44. Þegar Dr. Pjetur flutti til Reykja- 
víkur stóð til að þau hjón færu suður með honum, en 
þau voru þá sakir ellilasleika hvorugt ferðafær, og útveg- 
aði hann þeim samastað á Rauðkollsstöðum, þvi þar 
gátu þau fcngið góða hjúkrun hjá Þórði bónda og danne- 
brogsmanni Jónssyni (-j* 1866), en sonur lians Þörður 
IVnðarson hafði lært skrift og reikning hjá sira Pjetri, 
og Ásdís Gísladóttir kona hans hafði verið þjónustu- 
stúlka á Staðastað. Á Rauðkollsstöðum dó síra Sig- 
urður 78 ára gamall, hinn 8. júni 1848 og Elin kona 
hans 12 árum síðar (1860). Síra Sigurði er lýst svo, að 
hann hafi verið atorku- og dugnaðarmaðnr við búskap, 
fjörmaður og iðinn, fljótgeðja nokkuð og fljótfær, en 
stillti sig vel, hann var nokkuð hncigður til bókmennta 

1) Daði Nielsson fróði segir, að síra Magnús hafi verið 
»pokaprestur og kallaður Magnús hinn græni«. (Hdrs. J. Pork. 
nr. 37 fol. bls. 582). 


Digitized by Googte 



31 


og hafði auk skólalærdóms lært töluvert í þýzku og 
ensku 1 2 3 ). 

Daði Nielsson lýsir Önnu Sigriði á þenna liátt i 
»Prestaæfum«: »Hún var með fríðari konurn, hjarthærð 
og Qell hárið að belti niður, hún var góðlát upp í eyru 
hverjum manni, en í meðalmáta einlæg, kimin máske 
nóg, aðsjál og skrautgjörn« s ). Aptur segir Þorsteinn 
Loptsson, sem þá var á Staðastað að hún hafi verið 
wafijragðsfríð kona og hugljúfi allra, og manni sinum 
svo eptirlát og ástúðleg eiginkona að annálsvert væri«. 

Samfarir þeirra Önnu Sigríðar og Péturs prófasls 
voru hinar ástúðlegustu, en urðu ekki langar, hún and- 
aðist harnlaus á Staðastað á uppstigningardag 1839 eptir 
3 1 /* árs hjónaband. 

Daði Níelsson segir, að Anna Sigriður hafi orðið 
veik Iillu eptir að hún kom að Staðastað, luifði Oddur 
Hjaltalin með miklum ráðum og dáð reynt að lækna 
hana, en tjekk ekki aðgjört. Hún var jörðuð að Staða- 
stað 3. maí 1839 »með dæmafárri viðhöfn og óþarfri« 
segir Daði, »hafði hún sjálf sagt fyrir últör sinni áður 
hún andaðist, en Pjetur prófastur setti prýðilegan minnis- 
varða á leiði konu sinnar«*). Sira Sigurður hjelt hús- 
kveðju og ræðu yfir Önnu Sigríði og eru þær prent- 
aðar s ). Síra Pjetur tók sjer eðlilega þenna missi mjög 
nærri og óþreyjan á heimilinu mun meðal annars hafa 
hvatt hann til siglingar til þess að leita sjer afþreyingar 
með vísindalegum störfum; tvo hina næstu vetur (1839 
— 41) dvaldi Pjetur prófastur i Kaupmannahöfn og á- 


1) Ræður við úlfðr prestsins sira Sigurðar Jónssonar frá 
Staðastað. Reykjavík 1849, 18 bls. 8y£. 

2) Hdrs. Jóns dr. Porkelssonar nr. 37 fol. bls. 578 — 579. 
Daði er stunclum æði illhryssingslcgur i ciómuni sinutn, svo pá 
cr ekki altaf að marka. Mælt er að Pjetur prófastur íéti búa 
lík konu sinnar svo til moldar að pað hvitdi i kistunni á 
koddum úr hreinsuðum æðardún. Löngu siðar ljet hann smiða 
grindur úr rauðaviði kringum lciðið. 

3) Tvær fáorðar líkræður, ftuttar við jarðarför Madame 
sálugu Önnu Sigríðar Aradóttur. Kmhöfn 1840, 16 bls. 8y£. 


Digitized by Googte 



32 


vann sjer 11. mai 1840 við háskólann nafnhót sem »Li- 
centiatus Theologiæ« og hafði enginn íslendingur hlotið 
þann heiður fyrri, en hinn næsta vetur ljet hann prenta 
kirkjusögu lslands (1740 — 1840). 

Þegar Pjetur prófastur kom úr siglingu vorið 1841 
og átti að taka við embætti og búsforráðum á Staða- 
stað hugði hann aptur til kvonfangs. Þá voru þær 
Staðarfellssystur, dætur Boga Benediktssonar sagnarit- 
ara og Jarðþrúðar Jónsdóttur, taldar beztur ráðahagur 
vestan lands. Hildur var þá fyrir löngu gipt Bjarna 
Thorarensen amtmanni, Solveig Oddi lyfsala, en Ragn- 
heiður átti M. Smith kaupmann, siðar konsúl i Reykja- 
vík, en Jón Pjetursson háyfirdómari giptist siðar (1848) 
Jóhönnu yngstu systurinni. Pjetur prófastur hað Sig- 
riðar Bogadóttur og fjekk hennar, þau giptust í ágúst- 
mánuði 1841 og varaði sambúð þeirra nærri í 50 ár, 
þau eignuðust 6 börn, en að eins 3 þeirra komust til 
fullorðinsára. 1 ) 

Sigríður Bogadóttir var hin mesta búkona, og 
komst nú búskapurinn á Staðastað i annað horf en 


1) f þá daga urðu allir þeir, sem fóru úr einni sýslu i 
aðra, að hafa passa. Pegar Sigríður Bogadóttir fór írá Staðarfelli 
liafði hún eðlilega passa seni aðrir, og af því hann er enn til, 
set jeg hann hjer til gamans og fróðleiks: 

»Christian Magnusen K. H. sýslumaður i Dala Sýsiu Gjörir 
vitanlegt, að velcðla jómfrú Sigríður B. Benediktsen frá Staðar- 
felli, innan Dala Sýslu víkur nú þaðan alfarin til Garða 
þingsóknar innan Snæfellsnessýslu með sinu heiðarlega standi 
samboðnu mannorði og civil fríheitum.hvar fyrir velnefndri jóm- 
frú hjermeð mcðdeilist þessi sýslupassi, uppá hvörn viðkomandi 
sóknarprcsti mætti þvi þóknast að teikna silt geistlega attesti«. 

Skarði þann 10^ august 1841. 

C. Magnusen. 

»Ofannefnd S. T. Jómfrú Sigriður Bogadóttir Benedictsen 23 
ára, revaccineruð, sem núhið bráðasta ásetur að víkja hjeðan frá 
sókn til Staðarstaðar, er geistlega frjáls, og að minni vitund öld- 
ungis óhindruð hjer frá prestakalli til að byrja áformaðan ekta- 
skap, hvþrn góður Guð blessi og farsæli i bráð og lengd.« 

Á embættisferð að Staðarfelli þann 22. Aug. 1841. 

Porleifur Jónsson sóknarprestur. 


Digilized by Google 



33 

í'iðiir liafði verið. liogi á Staðarfelli gaf hverri dætra 
sinna þúsund dali i heimanmund, og þótti það mikið i 
þá daga, en fje þetta gekk að miklu Ieyti upp i skuld- 
ir og til þess að auka búið á Staðastað, sem tiltölulega 
var lítið og fátæklegt, Gat frú Sigriður þess siðar, að 
sjer hefði þótt mikil viðbrigði að koma úr allsnægtum 
á Staðarfelli i fátækt á Staðastað, en hún ljet ekki sitt 
eptirliggja til þess að reyna að rjetta við efnahaginn, þvi 
þar var dugnaður og hagsýni samfara. Almennur efna- 
hagur Pjeturs prófasts batnaði þó eigi að neinum mun 
fyrst um sinn, af þvi hann stóð i þeim stórræðum, sem 
enginn annar fátækur sveitaprestur nokkurn tima mun 
hafa ráðist i, að sigla tvisvar til Kaupmannahafnar til 
þess með mikilli fyrirhöfn að ávinna sjer visindalegar 
nafnbætur við háskólann. Til þessara siglinga gekk 
mikið fje, sem sira Pjetur varð að lána, og komst hann 
á þeim árum i stórskuldir, og þurfti siðar langan tima 
og mikla ráðdeild til þess að borga þær, og hafði hann 
ekki lokið þeim fyrr en löngu eptir að liann var flutl- 
ur til Reykjavikur. Veturinn 1843—41 dvaldi sira Pjet- 
ur aptur i Kaupmannahöfn, og ávann sjer þá doctors- 
nafnbót í guðfræði, hafði hann verið tregur til þeirrar 
siglingar fyrir kostnaðar sakir, og velti því lengi fyrir 
sjer, hvort hann ætti i það ráðast, og þakkaði hann það 
síðar upphvatningu frú Sigriðar konu sinnar, að nokkuð 
varð af ferðinni. 

Dr. Pjetur hafði snemma hug á að komast að lal- 
inuskólanum, og i brjefi dags. 24. febrúar 1842, biður 
hann Finn Magnússon, að sækja um lectorsembættið 
fyrir sig, ef það losnaði, og mun Finnur hafa gjört það 
1844 eða 1845. En þá skrifar dr. Pjetur prófessor Finni 
(15. febrúar 1845): »eg heyri sagt, að Bardenflet vilji 
hafa prófast Arna Helgason (fyrir rector) og vik eg 
fúslega úr vegi, og hefi nú sótt um Reykjavikurbrauð- 


3 


Digitized by Google 



34 


ið«; en hann fjekk það ekki heldur, sem síðar mun 
sagt verða. 1 

Meðan Pjetur Pjetursson var prestur á Staðastað 
var hann sístarfandi, fjörið og þrekið voru samfara, það 
gegnir undrum, hve miklu hann þá fjekk afkastað. Hin 
vísindalegu rit hans, sem út komu á árunum 1840 — 44 
eru svo yfirgripsmikil, að það er ómögulegt að hann hafi 
framkvæmt þau öll á þeim tíma, hefir hann eflaust á 
námsárunum meðan hann dvaldi í Höln verið farinn 
að safna til þeirra, því á Staðastað gat hann ekki átt 
kost á að nota heimildarrit þau og skjöl, er hann þurfti. 
þegar hann var heinia í prófastsdæmi sinu vantaði heldur 
ekki dugnað i emhættistörfum, ljet hann sjer mjög annt 
um menntun sóknarmanna og kom á samtökum milli 
presta, svo þar komst miklu meira fjör í andlega lifið 
en menn þar um slóðir áður höfðu sjeð dæmi til. Allar 
þessar tilraunir kulnuðu þó út þegar liann flutti úr 
sýslunni. Síra Pjetur stofnaði lestrarfielag í Staðarsveit 
og starfaði með Bjarna Thorsteinsen amtmanni að stofnun 
og aukning bókasafns Vesturamtsins, rituðu þeir mörgum 
fielögum erlendis um bókastyrk og sömdu skrá yfir bóka- 
safnið.*) A þeim árum voru gjörðar ýmsar tilraunir til 
að stofna styrktarfjelög fyrir hið íslenzka Bókmennta- 
fielag i ýmsum hjeruðum á íslandi, þar eð menn ætl- 
uðu að slík fielög með laglegri forstöðu gætu orðið til 
hinna mestu nota á margan hátt til að efla samheldni 
og bóklega menntun í hjeruðunum og jafnframt til styrks 
fyrirBókmenntafielagið.en ekki heppnaðist neinum, nein- 
staðar á íslandi, að koma á slíku fielagi, nema Pjetri 
prófasti, en fielag þetta liðaðist aptur i sundur er hann 


1) Brcf Dr. Péturs til Finns prófessors Magnússonar eru 
geynui í brjefasafni Finns í Rikisskjalasafninu í Kmhöfn. 

2) Skýrsla um Vesturamtsins almcnna bókasafn i Stykkis- 
hólmi samin af B. Thorsteinson og P. Pjeturssyni. Rvik 1847. 
39 bls. 8l£. 


Digilized by Google 



a5 


fór frá Staðastað. 1 2 3 ) Fornfræðafjelagið styrkti hann lika 
nieð því að útvega þvi tjelaga og 1811 var hann ásamt 
Birni Gunnlaugsen og amtmönnunum Bjarna Thorar- 
ensen og Bjarna Thorsteinson kosinn i Jandfræðis- og 
fornfræðanefnd fyrir ísland, en hvort sú nefnd hefur af- 
rekað nokkru, vitum vjer ekki. 

Það getur ekki hjá þvi farið, að Dr. Pjetur hefur 
stundum orðið að taka nærri sjer er hann stóð i svo 
miklum framkvæmdum, cnda fjekk hann 1816 hættu- 
Iegan hlóðspýting. í brjefi til Árna Helgasonar stipts- 
prófasts dags. 9. mai 1846 segir hann: »Opt má eg remb- 
ast við og blása i verkinn eins og illhveli, ef nokkru á 
að verða framgengt, enda hefi eg nú i hálfan mánuð 
legið rúmfastur í hlóðspýting; en er þó nú kominn á 
fætur aptur. Okkar danski læknir, sem hefur skoðað 
mig innnan með glerpipu sínni, eða stethoscoperað mig, 
segir, að blóðker i Iungunum hafi sprungið og sje sárið 
eins og væn specia, líklega af Christians 8da«. 

Árið 1845 stofnaði Dr. Pjetur preslafjelag í Þórnes- 
þingi*) og ritaði og gaf út ársrit þess i tvö ár, (1846 — 47), 
en það dó lika út er hann fór úr hjeraðinu. Rit þelta 
var að mörgu leyti merkilegt og mun þess brátt nánar 
getið. Árið 1846 kom Pjetur prófastur á póstterðum um 
sýsluna milli allra presta i prófastsdæminu og hafði slikt 
aldrei þekst þar áður. Póstur þessi hóf ferð sina frá 
Staðastað í byrjun hvers mánaðar og fór svo með brjef, 
bækur og böggla hringinn í kring til allra prestanna. 
Staðastaður hefur auðsjáanlega meðan Dr. Pjctur dvaldi 
þar verið miðdepill hins andlega lifs á Snæfellsnesi. 

Hið fyrsta rit sem sira Pjetur ljet prenta heitir 
»Stutt ræðusnið«3) og kom út í Viðey 1839; ritlingur þessi 


1) Fimtiu-ára afmælisrit Bókmenntafjelagsins. Kmhöfn 
1867 bls. 16. 

2) Gcstur Vestfirdingur I, bls. 12 — 13. 

3) P. Pjetursson: Stutt ræðusnið eða fáeinar hugvekjur ætt- 
aðar prjedikurum. Viðeyjarklaustri 18tl9, 52 bls. 8™ 


Digitized by Google 



er tileinkaður Steingrimi biskupi og Pjetri prófasti á 
Víðivöllum, föður höfundarins. Bæklingurinn er fróð- 
legur og hefir inni að halda hugleiðingar um kenni- 
mannlegt embgstti og leiðarvísir fyrir unga klerka, hvernig 
þeir skuli laga ræður sínar svo, að þær verði sem áheyri- 
legastar og áhrifamestar. Er enginn efi á þvi, að margir 
hefðu not af að lesa bækling þenna enn á vorum dögum, 
þar eru margar góðar bendingar og hugleiðingar. Málið 
á riti þessu er ágætt, lireint og lipurt og segir höf. þó i 
formálanum »þykir mjer islenzka vísindamálið allerfitt 
og ógreitt yfirferðar, sem vonlegt er, þar sem vegir þess 
eru svo að kalla hjá okkur óruddir, einkum bvað heim- 
spekina snertir, og hefi eg viða rekið mig á þetta, þegar 
jeg ætlaði að samþýða þesskonar hugmyndir eðli islenzk- 
unnar«. Yfirleitt á dr. Pjetur miklar þakkir skilið fyrir 
það, hve stórkostlega hann hefur bætt málið á islenzkum 
guðsorðabókum, beri menn hinar eldri hugvekjur og 
prjedikanir, sem þá voru notaðar á hverju heimili, saman 
við hin fyrstu rit dr. Pjeturs, þá bera rit lians eins og 
gull af eiri af hinum eldri, þar sjest afarmikil brevting 
til batnaðar. 

Hinn mikli framfarahugur, sem á þeim árum gagn- 
tók unga menn, svo þeir fremur en áður leituðust við 
að knýja þjóðina áfram til endurbóta í öllum greinuin, 
lýsi r sjer ekki sízt í »Ársriti presta i þórsnesþingut. 1 ) 
Pjetur prófastur ritaði sjálfur meir en helming af tíma- 
riti þessu, ef ekki meir, og lýsir sjer i ritgerðum hans 
eldlegur áhugi á að vekja þjóðina úr gömlum doða og 
drunga; hann hvetur stjettarbræður sfna til framkvæmda 
og dugnaðar og vill laga margt i þjóðlifinu, einkum á 
þeirri hlið, sem að honum sjálfum snýr í kirkjulifi og 
kennidómi, sjerstaklega lætur hann sjer annt um ytri 
kjör presta, af þvi hann sá, hve afarmikla þýðingu þau 
höfðu, eigi aðeins fyrir álit og þroska stjettarinnar, heldur 

1) Arsrit samið og gelið út af prestum og aðstoðarprestum 
i Syðra-Þórsnesþingi, I,— II. Reykjavik 1846 og 1847. 8£; (IV+59 
og I V-j-52 bls.). Ritdómur í Reykjavikurpósti I, bls. 179—184. 


Digitized by Googl 



37 

og fyrir andlegan vöxl og viðgang kirkjulífsins. Tak- 
markinu vill hann ná með samtökuin og fjelagsskap, 
hvetjandi samkomum og umræðum. Timarit þetta er 
nú flestum ókunnugt og gætu þó margir enn á vorum 
dögum liaft gott af að lesa það. Ritgjörðirnar eru samdar 
á göðu máli, liprar og liðugar. Til þess að sýna stefnu 
ritsins set jeg hjer kafla úr ritgjörðum Dr. Pjeturs. Út- 
gefandinn hyrjar ársritið með ljómandi herhvöt til ls- 
lendinga um að vakna nú til mciri samtaka og fram- 
kvæmda : 

»Það er komið upp í svo langvinnan vana fyrir okkur 
íslendingum, að hver fari einförum og sje að pukra sjer, 
að flestir eru búnir að missa sjónar á öllum þeim hin- 
um óteljandi gæðum sem samlök og fjelagsskapur leiða 
af sjer fyrir þá, sem ætla að koma einhverju til leiðar. 
Það mun þykja gifurlega mælt, en er þó dagsanna, að 
fjelagsandinn, sem þó er verndarengill allrar menntunar 
og framfara, er sofnaður hjá okkur, að þjóðlíf okkar er 
fyrir löngu út af dáið, og við göngum hver sina götu, 
flestir áhugalausir og afskiptalausir um það, hvort gata 
vor liggi áfram eða aptur á hak, cða hvort vjer sjálfir 
stöndum i stað eða okkur miði nokkuð á vegferðinni. 
Að sönnu getum við ekki komist hjá allri samvinnu við 
aðra meðan við ekki tökum fvrir okkur að leggjast út i 
ódáðahraun eða öðrum óhyggðuni, á meðan við erum 
i mannlegu fjelagi og höfum lög þau, sem með mörgu 
móti aptra okkur frá að komast á sundrungu, og það 
eru sum verk, sem ekki verða unnin án samtaka t. d. 
áralagið; við eigum cnnþá málshátt þann, sem segir, að 
margar hcndur vinni Ijett verk, en mun ekki margur 
þykjast góðu hættur þegar hann getur unnið einn og þarf 
hvorki að Ijá öðrum hönd eða Jiiggja liðveizlu annaraa. 

»Því fer miður að þessu er þannig varið. Lands- 
lagið og búnaðarhættirnir, örbyrgðin og langvinn verzl- 
unar-einokun eru búin að gera okkur þreklitla og áræð- 
islausa bæði i likamlegum og andlegum efnum, svo við 


Digitized by Google 



38 


þorum hvorki sjálfir að ráðast i nokkurn hlut nje fara 
að annara ráðum, og litum hornauga til hvers þess, er 
sýnir okkur ofan á vesæld okkar og hvetur okkur til 
samtaka og samvinnu. Það kynni nú einhver aðsegja, 
að athugasemd þessi eigi nú ekki lengur við, og þurfi 
ekki að vitna lengra en til alþingis til að sýna rökleysu 
hennar, því þar birtist fjelagsandi þjóðarinnar með fullu 
fjöri. Þetta værinú öldungis satt, efviðallirieinu hljóðihefð- 
um beðið konung vorn um að gefa okkur einhverja þess 
konar tilskipun, því við gætum nú ekki lifað einlifinu 
lengur. En — hjer er allt öðru máli að gegna. Alþingi 
er sett að boði konungs, en ekki fyrir okkar bænastað, 
og það er kunnugra en frá þurfi að segja, hvaða mót- 
spyrnu gjöf þessi hefir mætt. 1 ) Alþing er ekki vottur 
þess að íjelagsandi sje vaknaður hjá okkur, heldur er 
það gæzkurík tilraun konungs til að vekja hjá okkur 
fjelagsandann, og meðan þessi andi lifnar ekki i landinu 
sjálfu, þá er þingið eins og dauður drnmbur, eins og 
beinagrind, sem hefir alla ytri sköpun og samtengingu, 
en vantar sálina, sem þó ríður mest á. En við því er 


1) Bændur margir voru á þeim árum og siðar mjög óá* 
nægðir með alþingi, einkum af því þeir þurftu bcinlinis að borga 
kostnaðinn. Árið 1849 neituðu bændur i Ölfus- og Selvogshrcpp- 
um i einu liljóði á inanntalsþingum aðgreiða alþingiskostnaðinn 
af þeim ástæðum »að kostnaði þessum væri skipað niður á landið 
öðruvisi en vera ætti og að aiþingi liefði ekki unnið tandinu 
gagn«. Fyrir þetta tiltæki voru þrir hreppstjórar settir af(Reykja- 
víkurpóstur III, 1849 bls. 145 — 146. Sbr. Þjóðólfur, II, 1850 bls. 
139—40). Arið 1865 er þess jafnvel getið í Norðanfara (IV. bls. 
29) að sú skoðun sje ekki óalgeng, að þingið sje »landplága, sem ekki 
verði undan komista; i sama blaði (VIII, bls. 94) er 1869talaðum 
hvað illa gangi að flytja þingtíðindin út um landið ogerþað kcnnt 
»áhugaleysi landsmanna, sem sprottið er af ólund þeirra við og 
vantrausti á þinginu«, Arnesingar sömdu líka 1845 bænaskrá um 
það, að alþingi yrði haldið fyrir luktum dyrum. (Ný Fjelagsrit 
V. bls. 84; VI, bls. 19) og margt fleira skritið mætli til tína frá 
þcim árum, cf þörf gerðist. Jónas Hallgrímsson segir i brjefi til 
Finns Magnússonar dags. Bessastöðum 18. oct. 1840 »konungsúr- 
skurðurinn 20. maí þ. á hefir þó vakið umhugsun margra, en ekki 
skilur samt almenningur vel hvað um er að vera«. 


Digitized by Google 



39 


ekki að búast, að nýir lifsstraumar spretti upp á alþingi 
og renni þaðan út yfir landíð til að frjóvga og vökva 
það, ef við eins eptir sem áður stöndum aðgjörðalausir 
og störum og einblínum á alþingi, leitandi þaðan teikns 
einsog af himni, biðandi eftir þvi, að þaðan fljúgi steiktar 
gæsir í munn okkur. Við verðum sjálílr að lifna við 
ef við viljum hafa nokkur not alþingis, þá verðum við 
að risa upp af svefninum og hrinda frá okkur smámuna- 
andanum, en faðma og aðhyllast og glæða ijefagsandann 
hjá sjálfum okkur og öðrum alstaðar þar sem við sjáum 
nokkuð lifsmark með honum. Við verðum að taka 
hvert málefni, sem viðvíkur stöðu okkar eða almennings 
heillum, hugsa um það svo vandlega sem við getum og 
ræða og ráðgast um það við aðra«. 

»Miðaldirnar hafa stungið okkur íslendingum svefn- 
þorn, svo við höfum soflð fast og lengi, en þó hefðum 
við altaf getað heyrt hinn fagra frelsis-óm sögu vorrar, 
ef við hefðum rjett gefið gætur að honum. Opt hefir 
verið dimmt í landi hjer, en þó aldrei svo dimmt, að 
ekki hafi endur og eins hrugðið fyrir hjarma upp af 
gullöld vorri og nú er farið að elda aptur og sól er 
farin að roða á fjöll, og nú getur gullaldarljósið skinið 
skært í hjörtum okkar og lýst okkur og leiðbeint okkur 
og sýnt okkur, hvernig vjer eigum að feta i fótspor feðra 
vorra með dáð og dugnaði, djörfung og framsýni. Við 
eigum að lesa sögur okkar, ekki einungis til að muna 
mannanöfn og ættartölur og einstök afreksverk, ekki 
heldur til að rigbinda hugann við fornöldina, heldur til 
þess vjer öruggari og vonglaðari getum rennt honum 
fram á leið til hins yfirstandanda og ókomna tímans. 
í söguna eigum vjer að sækja fjörið og frelsið og þaðan 
eiga fyrirtæki vor sifellt að draga og drekka i sig nýjan 
lífsvökva, svo þau verði ekki kæfð og ofurliði borin af 
sipingsskapnum og sjervizkunni, afskiptalevsinu og tor- 
tryggninni, eigingirninni og öfundinni og öðru þesshátt- 
ar illgresi, sem allt of lengi hefir timgast lijer í landi. 


Digilized by Google 



40 


Snemma gekk hin fagra frelsissól okkar íslendinga i 
æginn, i hið mikla djúp heimskunnar, hjátrúarinnar og 
ánauðarinnar. Nú er vonandi að nýr dagur sje runn- 
inn með alþingi hinu nýja, en vjer vitum að oss ber 
að vinna meðan dagur er, og það þeim mun hraust- 
legar og kappsamlegar sem nóttin hefir verið lengri. 
Verkefnið er mikið, margt og mikið liggur óunnið, en 
eigi okkur að verða nokkuð ágengt, hljótum við að 
hafa það sívakandi i minni, að margar hendur vinna 
ljett verk, ekki að eins í líkamlegum, heldur öllu frem- 
ur i andlegum efnum. Sá fær litlu afkastað, sem ein- 
samall er að bjástra og berjast, hann þreytist fijótt, 
leggur árar i bát og lætur reka á reiðanum; en ef menn 
halda saman og eru samtaka i áreynzlunni, þá verða 
þeir hraustari og hugbetri og þá gengur langt um meira 
undan þeim«. 

Það er efasamt hvort hljómfegri og mergjaðri livöt 
til frelsis og samtaka hefir verið rituð á islenzku, að 
minnsta kosti hefi jeg hvorki í Ármanni á alþingi, 
Fjölni nje Fjelagsrilum fundið neina hugvekju, er taki 
þessari ræðu fram; og svo er málið svo gott og lipurt, 
að aðrir skrifuðu það eigi betur i þá daga. 

Eptir þessa almennu hvöt til framfara snýr höf. 
sjer að höfuðatriðinu að hvetja presta til meiri fjelags- 
skapar : »Það er grátlegt að hugsa til þess, hve lítil 
samtök hafa verið og eru ennþá meðal prestanna hjer 
i landi, því það er eins og þeir víða hafi ýmugust og 
agnúa hver á öðrum og vilji halda sjer sem lengst hver 
frá öðrum og sjaldgæft mun það vera að þeir beri sig 
saman um nokkur málefni embættum þeirra viðvíkjandi«. 
Höf. brýnir fyrir mönnum hve mikil tálmun það er fyrir 
framfarir í öllu siðgæði að prestar cru eigi samhentir í 
að útrýma ýmsum ósiðum, og það bcr stundum við, að 
klerkar gjöra Iítið úr tilraunum nábúapresta og draga 
svo mátt úr framkvæmdum þeirra. »Gætu nú meiri sam- 
tök og nánari fjelagsskapur komist á með prestunum, 
þá er auðsjeð, að það mundi eyða margri óreglu bæði 


Digitized by Google 



41 


i fari sjálfra þeirra og annara og verða öllug máttarstoð 
heillavænlegra áíorma og fyrirtækja«. Prestar i sama 
prófastsdæmi sjást ná, segir höf., stundum aðeins einu 
sinni á ári, »ef til vill í kaupstað og þá voru gömlu 
prestarnir vanir að segja : salve domine fraterl en nú 
geta þeir sagt : god Dag. Þeir sjást einstöku sinnum í 
veizlum og erfisdrykkjum og geta þá farið í tvisöng ef 
þeir eru raddmenn og sungið að tarna : wannars erindi 
rekur« o. s. frv. eða »mörg er hryðja mótlætis um aldur- 
etc.« Lestrarfélögin, sem þá voru að komast á, voru 
reyndar spor í áttina, en þó engan veginn fullnægjandi. 
Höf. hvetur presta til nánari fjelagsskapar og stingur 
upp á, að þeir semji ritgjörðir um kirkjumálefni og jafn- 
vel ýms önnur málefni er snerta almenna þjóðarheill 
og láti siðan ritgjörðirnar berast til embættishræðra sinna, 
ættu menn svo að gjöra athugasemdir hver við annars 
ritgjörðir og láta skoðanir sínar í ljósi. Aðfinnslur og 
umræður um rit og málefni eru alveg nauðsvnleg. en 
aðfinnslurnar verður að meta rjettilega, livorki of mikils 
eða of lítils. »Okkur íslendingum hættirvið að vera 
hræðilega hörundssárir, og það er eins og komið sje við 
hjartað i okkur, ef fundið er að nokkrum hlut, einkan- 
lega þegar við ritum eitthvað, og þetta fælir marga frá 
að rita sem þó annars væru færir um og eflaust gætu 
með ritum sinum komið mörgu góðu til leiðar, en á 
meðan þvi fer fram er litilla tramfara að vænta hjá okk- 
ur i visindum og bókmentum, þvi aðfinnslan er ómiss- 
andi hlutur, hún er hreinsunareldur sannleikans og það 
sem í sjálfu sjer er gott og gullvægt, getur ekki brunnið. 
t*að er að vísu satt, að á seinni timum hefir verið tekið 
nokkuð djúpt i árina og ómjúklega farið með margt það, 
er oss virðist mega hrinda með vægari orðum, 1 ) en eng- 
inn getur þó neitað þvi, að hlifðarleysi þetta hefir leitt 
af sjer margt og ómetanlega mikið gott, einkum fyrir 
málið okkar .... Vjer skulum heldur ekki taka okkur 


‘) Hér er víst átt við Fjölni. 


Digitized by Google 



42 


of nærri þó þeir liinir góða menn rífi og tæti sundur 
það sem við rituni, því til þess er jarðveginum rótað 
um, að hann verði frjósamari og færi meiri ávöxt«. 

Þýðingarmestar álitur þó höf. samkomur presta til 
þess að ræða almenn málefni og þvi betra því fleiri eldri 
og yngri menn sem koma saman »þegar hugsanirþeirra birt- 
ast i einu þá upplýsir hver annan og nýju ljósi slær yfir 
óþekkta eða efasama hluti, æskumennirnir koma með 
fjörið og ákafann og hinir eldri með dýrmæta reynslu 
og ráðdeild«. »Ættu menn að undirbúa slikar samkomur 
á undan og hugsa þau málefni sem ræða skal, svo tim- 
inn eyðist ekki þegar á fund er komió í ráðleysi og 
handaskolum«. 

Samkvæmt þessum skoðunum stofnaði Pjetur pró- 
fastur fjelag presta i Þórsnesþingi og var það þá eins- 
dæmi að þesskonar fjelagsskapur væri settur á stofn. 
Hefðu menn í öðrum prófastsdæmnm farið að dæmi 
síra Pjeturs og fylgt hugmyndum hans, einmitt á þeim 
árum þegar umhugsunin um almenn mál var að vakna 
hjá almenningi og töluverður framfarahugur var kom- 
inn í hina yngri kynslóð mentamanna, þá hefði það 
eflaust getað orðið að miklu gagni, eigi aðeins fyrir 
prestastjettina, heldur og fyrir land allt. Kjör og kring- 
umstæður presta á íslandi hafa jafnan verið nátengdar 
hag alþýðunnar, svo óliklegt er, að veruleg misklið hefði 
orðið milli stjetta, er þurftu að gæta svipaðra hagsmuna. 
En þessi tilraun Pjeturs prófasts datt fljótt um koll; 
þegar hann fór úr hjeraðiuu losnaði fjelagið sundur, og 
annarstaðar skejdtu mcnn eigi að fylgja uppástungum 
hans; Dr. Pjetur var of langt á undan timanum. 

Fyrsta fund hjelt fjelag Þórsnespresta á Staðastað 
1. júlí 1845 og voru þar teknar ýmsar ákvarðanir, sem 
allar eru samkvæmar þeim skoðunum, sem Pjetur pró- 
fastur hafði, enda hefur ltann einn verið lif og sál í 
þessum fjelagsskap. Prestar gerðu þá ákvarðanir og 
samtök um barnaspurningar og húsvitjanir, um verð- 
laun handa iðnum börnum og um sameininglestrarfje- 


Digitized by Google 



43 


laga við bókasafn Vesturamtsins. Ennfremur samþyktu 
þeir að reyna að stofna jarðabótatjelög hver i sinni sólcn, 
ásettu sjer að reyna til með skynsamlegum fortölum að 
leiða almenningi fyrir sjónir, þau hin miklu not, sem 
hann geti haft af alþingi, og gangast fyrir því með inn- 
byrðis samtökum, að alþjða geti látið alþingi vilja sinn 
í ljósi, og kosta kapps um hvervetna að glæða þjóðerni 
og tjelagsanda, Ennfremur samþykktu þeir að leitast 
við af fremsta megni að eyða drykkjuskap og nota öll 
tækifæri til lesturs og samfunda. 1 ) Að lokum var sam- 
þykkt að gefa út ársrit. ÖIlu þessu ætluðu þeir að koma 
í verk af eigin rammleik, þá voru menn ekki enn farnir 
að læra að sækja um styrki til hvers smáræðis. 

Á hinu fyrsta alþingi 1845 var til umræðu »frum- 
varp til tilskipunar, er nákvæmar tiltæki það sem fvrir 
er mælt i reglugjörð 17. júli 1782«, en sú reglugjörð er 
um tekjur presta og kirkna á íslandi; þetta frumvarp 
snerti þó þvi nær eingöngu upphæð á aukatekjum presta, 
sem lengi hafði verið þjarkað um meðal stjórnarvald- 
anna. Þingmönnum þótti stjórnin taka aukatekjurnar 
of ríflega til fvrir klerkana, og þó skoðanir væru nijög 
misskiptar og rnikið væri skrafað, þá varð aðalárang- 
urinn at öllum umræðunum að klipa fisk eða alin af 
ýmsum tekjugreinum og meiri hluti lagði þess utan til 
»að ekki væri hrevft við endurbót á kjörum presta að 
svo vöxnu máli«. Pjetur prófastur hafði jafnan haft 
mikinn áhuga á að stuðla til þess að kjör prestastjett- 
arinnar hötnuðu, hann ritaði álitsskjöl um þetta mál til 
stjórnarinnar 1840 og ritgjörð i Fjölni 1844, liann liafði 
þó ekki mikla trú á því að hækkaðar aukatekjur mundu 
að nokkrum mun hæta hag presta. Honum gramdist 
samt að alþingi tók svo klaufalega í þetta mál og skrif- 
aði í ársritið 2 ) stutta, en kjarnorða grein um meðferð 
alþingis á þessu frumvarpi. Höf. telur frumvarpið i 


1) Ársrit presta I, bls. 12 — 14. 

2) Ársrit prcsta I, bls. 44—48. 


Digitized by Google 



44 


sjálfu sjer sjer ekki mikils virði, því hvort aukatekjurnar 
eru hækkaðar um fáein fisk\irði hefir i raun og veru 
ekki mikla þýðingu, en honum þvkir »of mikill jarmur 
hafa komið upp á þinginu um þetta mál og kröptum 
þeirra manna hafa verið heldur óheppilega varið, sem 
hafa rembst við að gjöra málalenging úr þvi«. 1 sam- 
lleytt 17 ár hafði utan lands og innan verið skrifað og 
skrafað svo mikið um þetta mál, að þingið þrátt fyrir 
langar umræður bætti engu við sem nýtilegt var og 
segir sira Pjetur, að það hefði verið heppilegra ef málið 
umtalslitið hefði verið samþykkt eða fellt, en i slað þess 
fór nú allt á sundrungu. Höf. þvkir þingið hafa heldur 
en ekki sýnt prestum smámunasemi og bætir við: »Pað 

er nú komið sem komið er, og útsjeð um afdrif máls 
þessa að svo stöddu, og liggur nú ekki annað fyrir 
okkur prestunum en lifa við vonina, von um, að ein- 
hverntima muni hlýrra og betur hlása, en þessi nápinu- 
næðingur, sem Iagði á okkur úr atkvæðum alþingis um 
þetta mál, að einhverntima muni rakna íram úr fyrir 
okkur og kjör okkar batna, þó það ef til vill eigi langt 
i land. Von þessi mun þó eilaus rætast, þó ekki verði 
fyxr en menntun og samtök okkar eru orðin meiri, 
samband okkar nánara og tjelagsandi okkar alvakandi. 
Þá munum við ekki lengur una við eintóman skötufót, 
og stjórnin mun þá líka mildilega Ijá eyra sanngjörnum 
hænum stjettar þeirrar, sem hefir svo háleitt og áriðandi, 
en þó svo vandasamt og erfitt embætti á hendi. Leggjum 
því ekki árar i bát, bræður góðir! róum heldur að þvi 
öllum árum, að oss miði áfram i menntun og mann- 
kostum og öllu því sem okkur og almenningi getur 
orðið til heilla í andlegum og líkamlegum efnum, 
en gætum þess að hafa allir sama áralagið og vera sam- 
taka í áreynzlunni, látum aldrei á okkur rætast, að vosi 
venjist vesæll maðurcc. 1 ) 


1) Um kjör presta sjá Ný Fjelagsrit VI, 1846 bls. 71 — 90. 


Digitized by Googte 



45 


1 ársritinu eru ýmsar leiðbeiningar er snerta kirkjur 
og kristindómskennslu, meðal annars ritaði Pjetur pró- 
fastur »Um að kenna foreldrum og húsbænduni að 
spyrja börnw 1 2 3 ), og ennfremur »Bæn um nýja messu- 
söngsbók« a ) og um kirkjurækni 8 ). Að þvi er snertir 
barnalærdóminn leggur Dr. Pjetur aðalúherzluna á skiln- 
inginn, bann vill að börnin »nái skS'rri þekkingu á þvi, 
er þau nema, að skilningur þeirra æfist og greindaraflið 
aukist«. Að læra kverið skilningslaust utan að, þykir 
höf. þýðingarlitið, barnaspurningarnar eiga aðallega að 
gera tvennt, að æfa skilninginn, svo sálin vekist til um- 
bugsunar, og að hræra tilfinninguna »svo guðlegum sann- 
indum greiðist vegur til hjartans«. Dr. Pjetur getur þess, 
að það liafi fyrrum verið alsiða á íslandi »að spyrja 
börn og unglinga bæði úr lestri og rnessu. Þetta var 
fallegur siður og kom miklu góðu til leiðar, og fer illa, 
að hann er nú afræktur af vel tlestum«. 

Hin stutta ritgjörð um messusöngsbökina er mjög 
athugaverð, þvi lnin sýnir, hve snemma Dr. Pjetur befir 
farið að hugsa um það málefni, sem hann siðarbarsvo 
mjög fyrir brjósti. Hann sá þá þegar glöggt, að sálma- 
hækur frá aldamótum, sem Magnús Stephensen hafði 
komið út, voru alveg óhafandi. Trúarstefna og aldar- 
andi var nú allt annar en þá. Dr. Pjetur byrjar rit- 
gjörð sina um messusöngsbókina með þessum orðum: 
»Seinustu aldamótin voru illa löguð til sálmaskáldskapar. 
Sá hinn mikli byltingastraumur, sem gekk yfir Norður- 
álfuna, var þá búinn að brjóta niður llestar gamlar vís- 
indabvggingar i andlegum og veraldlegum efnum, en 
átti eptir að reisa nýjar i hinna stað; aldarblærinn var 
gráleitur og trúræknin var efnislitil. Menn fundu að 
sönnu til þess, að ekki mátti við svobúið standa og 
höfðu allan vilja á að endurbvggja það sem hrunið var. 


1) Arsrit prcsta II, bls. 25 — 39. 

2) s. st. II, bls. 49—52. 

3) s. st. II, bls. 3—16. 


Digitized by Google 



46 


cn þeir voru ekki búnir að átta sig á hvernig byggja 
skyldi og lituðust um eptir nýju byggingarefni; þeir sáu 
fyrst seinna, að ekki varð hjá þvi komist, að byggja 
ofan á hinn gamla hyrningarsteininn, sem er Jesús 
Kristur«. Siðar heldur hann áfram: »í*að er þvi ekki 

von til að okkar þjóð uni nú við þær sálmabækur, sem 
komu á gang um seinustu aldamót, þær voru ekki annað 
en líksöngur liðinnar aldar, og geta því ekki verið lof- 
söngur yfirstandandi eða ókomins tíma«. Telur hcf. þá 
messusöngsbók, sem þá var brúkuð í alla staði úrelta 
og lítt nýtilega, enda hafi hún aldrei fallið almenningi 
í geð«, Þvi auk þess sem hún, eins og vonlegt er, ber 
menjar trúardeyfðar þeirrar, er alstaðar rikti um alda- 
mótin, og hefir allvíða skort á sönnum iðrunaranda, 
innilegum auðmýktar tilfinningum og kristilegri anda- 
gipt, þá er bókin mikilstil of stutt, gömlu sálmunum í 
henni er viðast hvar illa og óheppilega breytt, fáir sálmar 
eru frumkveðnir og i mörgum sálmum er skáldskapur- 
inn svo óviðfeldinn og stirður, að tilfinningarnar eru 
orðnar brotnar og brenglaðar, þegar þær loksins koma 
i ljós og eiga því svo bágt með að vekja viðkvæmar 
tilfinningar hjá söfnuðinum, þvi guðsorð verður að koma 
frá hjartanu, eigi það að ná til hjartans«. Ritgjörðin 
endar með bæn til biskups, að liann vilji gangast fyrir 
þvi, að ortir sjeu nýir sálmar og safnað til nýrrar sálma- 
bókar, að prótöstum sje skrifað i þessu skyni og sett 
sjerstök sálmabókarnefnd lil þess að dæma um sálmana 
og velja þá beztu. 

í tímaritinu 1 ) eru tvær ádeilugreinir um ýmsa ösiði, 
sem tíðkast á Islandi við kirkjur, og er i þeim greinum 
margt hnittilega sagt. Ekki vitum vjer með fullri vissu 
hvort þær að öllu leyti eru eptir Dr. Pjetur, en ritblær 
hans virðist vera auðþekktur á þeim, svo hann hlýtur 
að minnsta kosti að hafa átt nokkurn þátt í samningi 
þeirra. Hörundsárum mönnum mislíkuðu þær og töldu 


1) Ársrit presta I, bls. 33—43; II, bls. 17—24. 


Digitized by Googl 



47 


það ósæmilegt, að trúfræðistímarit flytti þesskonar skop- 
legar frásagnir, en þær hafa þó líklega ekki verið áhrifa- 
minnstar 1 ). Greinir þessar hafa enn þýðingu fyrir kúlt- 
ursögu 19. aldar, og þvi set jeg hjer tvo kafla úr þeim 
sem sýnishorn. Fyrri greinin lýsir kirkjusöngnum svona: 
»I J ú sjerð þá mann sitja við altarishornið, það er nú 
forsöngvarinn. Jeg sje strax á þjer, að þig furðar á hann 
skuli sitja þarna, við annan enda safnaðarins og þjer 
dettur i hug að spyrja, hversvegna hann sje ekki eins 
látinn sitja við kirkjudyr? Þetta get jeg ekki láð þjer, 
en gættu að: hann hefir verið hreppstjóri og þeir vilja 
hjerna láta raða sjer niður í kirkjunni eptir metorðum, 
auð, ætlgöfgi, aldri og jeg veif ekki hverju fleiru, þó 
ætla jeg það margt nokkuð. Forsöngvarinn byrjar nú 
þarna, hann er sæmilega lagviss og hefir allgóð hljóð, 
en þau hafa ætið verið veik og nú er hann farinn að 
eldast; það hefir aldrei gjört hetur en til hans hafi heyrst 
fram að kórstaf, auk heldur lengra er hann var upp á 
sitt bezta. Sá sem honum situr næstur er hreppstjóri 
núna, hann ber alls ekki við að svngja og svo er um 
þrjá hina næstu utar frá honum, forsöngvarinn verður 
því að tista einn sjer, þar sem svo illa vill til að prest- 
urinn tekur ekki sessunautum hans fram með sönginn, 
jió hann sje góður i stólnum. Sönginn hinna, sem utar 
sitja þarna að sunnanverðu, skulum við ekki nefna, 
Norðanvert við altarishornið situr spjátrungur, sem kom 
inn i sóknina i vor; þú sjerð að hann er i marghneptri 
stýrimannstreyju, á stigvjelum og nieð hringi i eyrunum, 
svo hann varð að sitja þarna; hann hefir dáfalleg hljóð, 
skær, há og liðug, en þú heyrir hvernig hann fer með 
þau; rnjer skal mikið þykja, ef þú þekkir lagið, sem 
hann er að syngja og er það þó algengt; hann ber sig 
optast nær að fara þar upp sem lagið gengur niður, 
hann heldur að það beri ekki á hljóðunum ella, svo þá 
hæst fer og hann fer að beita röddinni, þá heyrirðu að 


1) Reykjavikurpóstur I, bls. 183—18-1. 


Digitized by Google 



48 


lmnn þrí- og fjórhnykkir á atkvæðununi, við skulum 
ckki kalla það nótur, meðan hann er að hækka sig; 
síðan er nú leikið stundarkorn á hjólum og á þeim oltið 
niður í gornótur aptur. Þar utar sitja þrír, sem allir 
syngja, en ógæfan er að þeir heyra ekki til forsöngvar- 
ans fyrir dillinu í spjátrunginum, svo þeir fvlgja honum. 
Aptur við kórstafinn eru tveir eða þrir sem nokkuð 
syngja, þeir hevra ekki heldur til forsöngvarans, en 
Ýmist sýngja sjer, eða ráða af þvi að horfa framan í 
hann, hvar komið er í laginu, optar fara þeir samt eptir 
stigvjelamanni, nema hvað þeir syngja fljótar en hann 
af gömlum vana. í framkirkjunni er bæði kvenfólk, 
vinnumenn og unglingar, sem margt livað hefir dágóð 
hljóð. Þú spyr hvers vegna það syngi ekki? Naumast 
hugsaði jeg þú mundir spyrja svo fávislega, fyrst er það 
ekki siður, og þá er það ógjörningur eins og þú skilur, 
enda mundi þá ekki fara betur, þar kæmi þá ennþá 
einn söngflokkur og hver veit livað margir, því þangað 
heyrist ekki vitund til forsöngvarans, er situr innst í 
kórnum. Er nú von að vel fari, og er kyn þó þjer 
hevrist þetta laglaus óhljóð. Forsöngvarans gætir ekkert 
og er hann þó beztur. Stigvjelamaðurinn er að leika á 
bjólunum, hnykkja og rykkja, þegar honum líkar við 
sig hvað hátt hann kemst, dregur hann seiminn svo að 
sem lengst skuli lil hans heyrast upp úr öðrum, er þvi 
ætíð hálfri hendingu á eptir forsöngvaranum og þeir 
sem stígvjelamanni fylgja annari hálfri á eptir honum, 
svo aldrei hevrist hvenær forsöngvarinn hættir eða bvrjar 
á hendingu. Þú heyrir hvernig söngurinn fer í dag og 
er hann þó i skárra lagi, en þeir hafa margsinnis átt 
e|)tir helminginn af versinu að norðanverðu i kórnum, 
þá er úti var að sunnan; j)að vill lika s%'o vel til, að 
bóndinn á Heiði er ekki við kirkju, verst fer þegar hann 
er, hann hefir bylmingshljóð, mikil, en ijarska stirð, 
getur ekkert lag haft og engum manni orðið samróma, 
þegir samt aldrei og syngur alltaf úti á þekju«. Eptir 
Jiessa lýsingu, sem vel mun hafa átt við margar kirkjur 


Digitized by Google 



49 


um miðja 19. öld, koma itarlegar og fróðlegar hugleið- 
ingar um kirkjusönginn, hvernig hann megi bæta. 

í greininni um siðsemi við kirkjur 1 ) er prestur á 
Hálogalandi látinn að nafninu til segja frá kirkjusiðum 
i sinni sókn, en i rauninni getur öll frásögnin ekki verið 
meira háislenzk en hún er. Presturinn er meðal annars 
látinn segja svo frá kirkjusiðum: wÞegar loks er nú 

orðið messufært, þá geng eg út i kirkjuna og eru þá 
ætíð nokkrir seztir i framkirkjuna eður uppi á lopti. 
Eg fer þá að ganga um gólf, meðan djákninn er að 
kveikja o. s. frv. Þá þykir mér opt og tíðum orðræður 
og athæfi þeirra, sem inn eru komnir, ekki samsvara 
minum hugleiðingum og þvi, sem stendur til að fram- 
fari í kirkjunni. Kvennfólkið er að skauta hvert öðru 
og lagfæra klútana, það læt eg nú allt saman vera, fáist 
ekki rúm eða næði til þess í íveruhúsum staðarhaldara, 
en mjer þykir það mætti fara lægra. Ein kallar upp: 
Þar stakkstu mig; önnur: Þú hárreitir mig, klaufinn 
þinn, Sigga, haltu vel til bekkjanna á rósaklútnum o. 
s. frv. Svo heyrist i sömu andránni ofan af loptinu: 
Hvað fjekkstu i gær, lagsmaður? Þrjátíu í hlut af þorski, 
ýsu og heilagfiski. Þú held jeg hafir ekki farið svangur 
af stað i morgun; hvar var hann beztur? Hamarinn 
fastan og Hausinn um Kerlinguna. Hann hefir verið 
hriðvitlaus við ykkur, því þið sátuð enga stund. Hon- 
um var varla þakkandi þó hann vildi blóðrauða skild- 
ina og glóandi greppina. Já! það er allteins og við, sem 
aldrei fáum neitt i hrognkelsa-netin, þið eruð aldrei 
scinastir í þau á morgnana. Ha! ætlarðu .... Þegar 
þetta og annað eins gengur, þá verður mjer að sönnu 
stundum að líta upp með þykkjusvip, kemur þá hljóð- 
skraf fyrst á eftir, líkast til um hið sama áríðandi efni, 
en sumir bregðast svo við, að þeir fara að hlæja, og et 
til vill giöra gys að mjer. Þegar nú djákninn er búinn 


1) Daði Níelsson segir, að sira Magnús Hákonarson i Mikla- 
holti sje höfundur þessarar greinar. 


4 


Digitized by Google 



50 


að samhringja og lesa bænina i kórdyrum, þá eru ekki 
nema við tveir einir í kórnum fram í annað versið í 
inngöngu-sálminum, þá fer almenningur fyrst að koma 
og lætur þá fótatakið og skröltið i bekkjunum opt hærra 
en söngurinn, sumir ganga ekki inn í kirkjuna fyrr en 
rjett undir prjedikun; hvað þeir eru að gjöra úti, veit 
jeg ekki, en það lítur svo úl sem þeir áliti ekki sálma- 
sönginn hluta messugjörðarinnar. Undir prjedikuninni, 
rjett þegar búið er að llytja guðspjallið, fara þeir að 
heilsast og kyssast, sem ekki eru búnir að hittast fyrir 
embælti, sumir fara að gera þetta undir söngnum, en 
þá ber minna á. Svo er tiú lika farin að tíðkast hjer 
tóbaks-neyzla og ber ekki sízt á henni undir embættis- 
gjörð í kirkjunum. Þegar lítið eitt fer að sækja fram i 
prjedikun, þá eru ýmist teknar upp dósir eða baukar; 
jeg læt nú vera þó hver taki i nefið sjer, svo litið á 
bæri, en þvi er ekki þannig varið; þegar eigandinn er 
búinn að hressa sig, rjettir hann sessunaut sinum, svo 
þegar þessi er búinn og ætlar að skila ilálinu aptur, 
hnippir eigandinn í hann til að láta næsta mann fá 
hressingu, bendir siðan þessum til að láta ganga enn 
lengra og sliku fer fram unz komnir eru ef til vill einir 
7 eða 8, svo verður opt að lokunum að rjetta dósirnar 
eða pontuna yfir um þvert kórgólf, gráður eða jafnvel 
altarið sjálft að eigandanum aptur. Opt eru mörg ilát 
á lopti i einu og má nærri geta, að þessi háttsemi ásamt 
snýtunum, soginu og hnerrunum, sem hjer af iljóta, 
muni ekki stuðla til að taka eptir orðinu, sem fram er 
flutt. Sumir hafa þann ósið, að spretta á fætur undir 
miðri prjedikun, ganga út fyrir kirkjudyr og dvelja þar 
stundarkorn og það þó þeir sjeu nýkomnir inn; auk 
þess sem þeir missa mörg orð og kunna að týna öllum 
þræði ræðunnar sjálfir, glepja þeir fyrir mörgum öðrum 
.... Ekki er nú enn búið með það, sem glepur fyrir 
mjer og söfnuðinum meðan á embættisgjörð stendur. 
Hjer er eins og viða annarsstaðar við sjó mikill hunda- 
fjöldi á hverjum bæ; þeim er ekki aptrað að elta á kirkju- 


Digitized by Google 



51 


staðina og eru stundum þrír og ijórir með hverjum 
manni; þó þeim sje haldið utankirkju, sem stundum 
veitir örðugt, þá eru þeir með áflogum, gelti og span- 
góli alls staðar umhverfis hana, koma stundum á glugga 
og upp á þekju 1 ) og það hefir optar en einu sinni borið 
við, að jeg hefi orðið að þagna i miðju efni þangað til 
mestu ólátunum hefir linnt.« 

Pó ársrit presta í Þórsnesþingi væri lítið rit, lifði 
að eins i tvö ár, fengi litla útbreiðslu og enn sé þekkt 
af fáum, þá eru þó auðsjen á þvi Qörmerki hins vakn- 
andi þjóðaranda; það stefnir að sama takmarki eins og 
Fjölnir og Ný-Fjelagsrit, þö það sjerstaklega snúi sjer 
að einni hlið þjóðlilsins. Að máli og orðfæri stendur 
Ársritið að minnsta kosti jafnfætis Nýjum-Fjelagsritum, 
en prófarkalestur og réttritun er mjög ábótavant, enda 
var það prentað langt frá höfundinum. Ritið ber vott 
um mikinn áhuga á almennum málurn, frjálslyndi og 
þjóðrækni og útgefandinn hefir fullt ára*ði lil að segja 
mönnum til syndanna, þó með allri kurteisi og þvi um- 
burðarlyndi, sem var svo nátengt öllu eðli hans. 

Hinn seinasta vetur sem Pjetur prófastur dvaldi á 
Staðarstað, samdi prestafjelag i Þórnesþingi ýmsar uppá- 
stungur og bænarskrár, sem það sendi vorið 1847 til al- 
þingis. Bænarskrár þessar fara fram á ýmsar mikils- 
verðar endurbætur og hefir dr. Pjetur eflaust verið við 
þær riðinn og liklega frumkvöðull þeirra eða höfundur. 
Bænarskrárnar voru Qórar og komu þær til umræðu á 
þinginu 1847. Efni þeirra var: Endurskoðun og um- 

1) Snemma á 19. öld var prestum boðið að skrifa ræður 
sinar og lesa þær á slól. Margir gömlu prestarnir, sem voru 
vanir að tala blaðalaust, voru mjög óánægðir með þessa ráð- 
stöfun, meðal annara Pjetur prófastur á Víðivöllum. í gaman- 
brjefl til Geirs Vfdalins biskups vinar sins skritaði hann eitt 
sinn: »Iíins og þú veizt, er dimmt hjá okkur i sveitakirkjunum. 
Hvcrnig á ég að fara að, ef hundur sezt á stólgluggann undir 
miðri prjedikun, svo jeg ekki sé til að lesa ræðuna.?« Geirbiskup 
svaraði að eins: »Sigaðu, blessaður, sigaðu!« 

P. Th. 


Digitized by Google 



52 


bót á tilskipunum um húsaga, húsvitjanir, helgidagahöld 
og hjónabönd; uppástunga um jarðaniat, skattgjaido.fi. 
Hin þriðja uppástunga um að nefnd manna yrði sett til 
að veita prestaköll og hin fjórða um löggjöf viðvíkjandi 
jarðabótum. 

Löggjöfin um húsvitjanir, helgidaga og húsaga var 
þá orðin 100 ára gömul og alveg úrelt, lilskipun 29. maí 
1744 bauð t. d., að liver maður skyldi fara til kirkju á 
hverjum sunnudegi, en ef hann kom eigi tvo sunnu- 
daga á sumrum eða þrjá á vetrum, átti hann að sektast 
um 4 mörk, en ef prestur þagði yfir sliku afbroti sókn- 
armanna sinna, átti hann að borga fyrir tvöfalt helgi- 
dagsbrot. Eptir tilskipun 27. mai 1746 átti prestur að 
húsvitja hvert býli þrisvar á ári og yfirheyra hvern 
mann í kristindómi, ef hann vanrækti þetta var hann 
sektaður. í tilskipun 3. júni 1746 um húsaga er bannað 
að fara með svonefndar sögur, afmorsvísur eða rimur 
»sem kristnum sómir ekki um hönd að hafa, og heil- 
agur andi angrast við.« Þingið beiddist þess af stjórn- 
inni að allar þessar gömlu tilskipanir væri endurskoð- 
aðar og ný frumvörp lögð fyrir þingið og fjekkst smátt 
og smátt breyting á þessu siðar. Uppástungan um nefnd 
til að veita brauðin var felld með 19 atkvæðum og sömu- 
leiðis uppástungurnar um jarðamat, skattgjald ogjarða- 
bætur. 

Eptir það höfum vjer ekki orðið varir við neitt lífs- 
mark eða framkvæmdir hjá fjclagi presta i I J órnessþingi, 
svo það heflr liklega dáið út á næsta ári. Elestallar 
uppástungur um framkvæmd og breytingar á islenzkum 
kirkjumálum á þeim árum eiga rót sína að rekja til fje- 
lags þessa, en dr. Pjetur Pjetursson var lífið og sálin i 
fjelaginu og frumkvöðull alls þess, sem það starfaði. 

Það var varla við öðru að búast en að sumum mis- 
líkuðu kenningar þær, sem fluttar voru i »Ársritinu«, 
þvi þær komu of nærri kaunum alþýðu, áminntu menn 
um siðgæði og fundu að brestum þeirra, en slikt kemur 
sjer sjaldan vel. Þá komu út tvö deilurit gegn »Árs- 


Digitized by Google 



53 


ritinu« og var hið fyrra 1 2 ) mest stilað gegn ritgjörðinni 
um tekjur presta og er allharðort í þeirra garð, heldur 
með ályktunum þingsins í þvi efni og telur útgef- 
endur vanþakkhita gegn stjórninni, sem annist svo ein- 
staklega vel hag prestanna! Hið síðara ritið er miklu 
stærra, en þó í raun og veru eins ómerkilegt,*) sýnir að 
eins greniju höfundarins og er alveg röksemdalaust. Þar 
eru tvö kvæði illa ort i 20 versum með sálmasniði, það 
eru skætingsvisur gegn ílestu þvi, sem gott er í ritinu; 
höf. er ákaflega reiður, sjerstaklega yfir greininni um 
kirkjusiðina, vill heldur ekki hafa nýja sálmabók ogvill 
ekki auka tekjur presta. Um greinina um söng segir 
hann meðal annars: »Slikur þvættingur sem hún er, 

er ekki að cins hæðnisfullur og meiðandi alla siðsama 
söfnuði i landinu, heldur og orsakar ritsins höfundum 
óvildar og óþokka hjá öllum vel innrættum og siðuðum 
mönnum og jafnvel mörgum embættisbræðrum höfund- 
anna.« Uni ritin segir hann: »I J au fáu, sem almenn- 
ingur hefir glæpst á að kaupa, eru höfð til sýnis sem 
furðuverk i kristninni og sem ljós vottur þess hve mjög 
höfundana skortir af hógværð og ástúð til sóknarmanna 
þeirra og allrar alþýðu.w 

Dr. Pjetur undi allvel hag sinum á Staðastað og 
þótti þar fagurt og skemmtilegt. Hann var almennt 
elskaður og virtur af sóknarmönnum sinum og öðrum, 
er liann kynntist, fyrir litillæti sitt, ljúft viðmót og prúð- 
mennsku. Fjelagsmaður var hann hinn bezti, alltaf 
skemmtinn og glaðlyndur og alls staðar var hann í miklu 
áliti fyrir lærdóm og dugnað og var það þá þegar i al- 
mæli, að hann væri sjálfkjörinn til að verða biskup eptir 

1) Athugasenid viö ritgjörðina no. 4 í Ársriti Presta i Syðra 
Þórnessþingi 1816. Skrifuð á Breiðaíirði af hónda i janúar 1847. 
8 «l 4 bls. 

2) Um rit prestanna i Þórnespingi 1846 og 1847 af J. Guð- 
mundssyni og fáeinum bændum par. Ábyrgðarmaður Magnús 
Árnason. Reykjavik 1848. 20 bls. 8^_. Einkunnarorð : »Prestagóz 
plagar ei lengi vara.« 


Digitized by Google 



54 


Steingrim Jónsson. Á þeim árum lýsir Daði Nielsson 
fróði Pjetri prófasti svo: »Síra Pjetur er gildur meðal- 
maður á vöxt, jarpur á háralit, fölleitur í andliti og ekki 
friður sýnum, þó eygður vel; prjedikari góður, enginn 
raddmaður, viðfeldinn, litillátur i umgengni og skapvær 
án öls. Stendur hann nú næst til að verða biskup ís- 
lendinga ef hann yfirlifir Steingrím biskup, sem líklegt 
er fyrir aldurs sakir.ct 1 ) 

Dr. Pjetur var á yngri árum afburðamaður að aili 
og gengu 5'insar sögur um krapta hans. Það var meðal 
annars talið til marks um karlmennsku síra Pjeturs, að 
hann hafði tekið upp hellu, sem nú er fyrir bæjardyrum 
á Staðastað og sem kvað i minnsta lagi vera 50 Qórð- 
ungar á þyngd. 2 3 * ) Dr. Pjetur var hinn mesti reiðmaður 
og hestamaður. Þá átti hann ágætan hest ljósan, sem 
Ari á Flugumýri tengdafaðir hans hafði gefið honum; 
var sá hestur kallaður Snjótitlingur og var frægur um 
allt Yesturland. Hestur þessi var allra liesta fegurstur 
og beztur að gæðum og mátti enginn koma honum á 
bak nema sjálfur eigandinn og fyrri kona hans meðan 
hún lifði, en að henni látinni reið enginn honum nema 
síra Pjetur sjálfur. Annan reiðhest átti dr. Pjetur, brún- 
an að lit, gæðing mikinn, sem ekki komst þó í hálf- 
kvisti við Snjótitling. Einhverju sinni fór sira Pjetur á 
stað úr Reykjavík á báðum þessum hestum kl. 8 að morgni 
og kom kl. 6 næsta morgun heim að Staðarstað. Aldrei 
var svo slæmt veður að vetri til, að síra Pjetur ekki færi 
tvisvar á dag út i hesthús að finna Snjótitling sinn, tala 
við hann og strjúka honum. Hesturinn var hlaup- 
styggur, svo að jafnaðarlega náðist hann ekki i haganum 
nema sira Pjetur kæmi til, þá kom hesturinn til hans 8 ) 

1) Daði Nielssoti: Um presta í Skálholtsstipti. Hdrs. Jóns 
Þorkelss. nr. 37 fol. bls. 581. 

2) Eptir sögn Bjarna Porkelssonar, Eyjólfssonar frá Staðar- 

stað. 

3) Eptir sögn Þorsteins Loptssonar, er Bjarni Þorkclsson 

hefir ritað. 


Digitized by Google 



55 


Þess má geta, að á Staðarstað var á þeim árum tik 
ein stór af útlendu kyni, sem kölluð var Kara, og fylgdi 
lnin heimilinu suður i Reykjavík; Jónas Hallgrimsson 
hafði átt hana og skilið hana eptir á Staðastað, af þvi 
hún var honum til trafala á ferðalaginu. Dr. Pjetur 
Pjetursson var alla æfi mikill dýravinur, enda var eins 
og skepnurnar vissu það, hestar, hundar og kettir voru 
undarlega elskir að honum, sumir hestar hans i Reykja- 
vik komu undir eins hlaupandi þegar hann kailaði til 
þeirra. Betxedicle Arnesen-Kall segir frá þvi, hve Pjetur 
biskup kenndi i brjóst um og ijet sjer annt um lítið 
lamb, sem tekið hafði verið undan móðurinni 1 ) og í 
hinum íslenzka »Dýravini« segir biskup sjálfurskemmti- 
legar sniásögur um krumma á Viðivöllum*); hann hafði 
frá barnæsku vanist því hjá foreldrum sinum að vera 
góður við dýrin. 

1) Dyrevcnnen 1889 bls. 78. 

2) Dýravinur III, 1889 bls. 15 (Hrafnar.) 


Digitized by Googie 



IV. Utanferðir Pjeturs Pjeturssonar. 
Vísindaleg starfsemi. 


Vjer skulum þá þessu næsl fara nokkrum orðum 
um utanferðir Pjeturs prófasts Pjeturssonar og hina 
visindalegu starfsemi hans. Þegar Pjetur prófastur á 
annari siglingu sinni dvaldi veturinn 1839 — 40 i Kaup- 
mannahöfn voru merkileg timamót. Um vorið 1810 
20. maí, skömmu eptir að Pjetur prófastur hafði unnið 
sjer Licentiat-nafnbót við háskólann, kom út hið fyrsta 
konungsbrjef um stofnun alþingis. Fjölnir var þá i 
andaslitrunum og Sunnanpósturinn var alveg sofnaður, 
þá kom ekkert timarit eða blað út á islenzku. Deyfðin, 
sem hvildi yfir íslendingum breyttist við þenna fagnaðar- 
boðskap í ijör og framkvæmdir. Þeir, sem áður höfðu 
staðið fyrir útgáfu Fjölnis hófust nú handa og stolnuðu 
nýtt íjelag til þess að halda tímaritinu áfram og var 
Pjetur prófastur einn af þeim er gekk í fjelagið. Jón 
Sigurðsson var reyndar fyrst einn af Qelagsmönnum, en 
honum líkaði ekki að öllu stefna þeirra, skildi sig við 
þá og stofnaði annað fjelag 1 , sem tók að gefa út Ný 
fjelagsrit, þau komu fyrst út árið 1841. Pjetur prófastur 
var í Fjölnis-fjelaginu ineðan það stóð, eins þó hann 

1) Dr. Björn M. Ólsen hcfir itarlega skýrt frá fieiögum 
þessum i Tímariti Bókmenntafjclags XII, 1891 bis. 43 — 63. 


Digitized by Google 



57 


væri heima á Islandi, en ekkert ritaði hann i Fjölni 
fyrr en 1843, þegar hann i þriðja sinn kom til Hafnar 
til þess að verja doktors-ritgjörð sina. Að áliðnu sumri 
1843 kom Pjetur prófastur heiman frá íslandi og hinn 
9. september stingur hann upp á þvi á fjelagsfundi 
Fjölnismanna, að stofnað sje bindindisfjelag , og var hann 
og Konráð Gislason kosinn í nefnd til að semja lög 
handa þvi og voru þau samþykkt á næsta fundi 10. 
september. Á fundi 25. s. m. var Pjetur Pjetursson 
kosinn forseti Fjölnis-fjelagsins og lijelt þeini störfum 
til vors 1844, er hann fór heim, þá var Brynjólfur bróðir 
lians kosinn í lians stað. Pjetur Pjetursson ljet sjer 
mjög umhugað um að koma á bindindisQelögum meðal 
íslendinga og þó sú hreyfmg liefði þá eigi mjög mikinn 
árangur, þá vai hún þó bið fyrsta spor i áttina. Pjetur 
Pjetursson var einn af hinum fyrstu formælendum 
hindindisins á lslandi og reit skýrslu um bindindistje- 
lagið og livöt til íslendinga gegn ofdrykkju 1 2 . Fjelags- 
menn i Kaupmannahöfn sendu boðsbrjef um bindindið 
víðs vegar um ísland og þar á ofan rituðu þeir brjef 
Steingrimi biskupi Jónssyni og beiddu hann að greiða 
götu fyrir þessu áformi með því að úlbýta boðsbrjefum 
og brást hann Ijúfmannlega við þessu og sendi boðs- 
brjefin til allra prófasta og presta. Afleiðingin af boðs- 
brjefum þessum varð sú, að víðs vegar voru stofmið 
bindindisijelög i sveitum á íslandi og flestallir piltar í 
Bessastaðaskóla gengu i bindindi. Höfðu fjelög þessi 
töluverðan árangur, svo vinnautn minnkaði að niun, 
en brátt sókti í sama horfið aptur*. Heima í hjeraði 
hafði Dr. Pjelur inikil ábrif.á sóknarmenn sina og aðra 
í prófastsdæminu, svo bindindið breiddist mikið út frá 
honum vestra, einkum um Snæfellsnes. Pjetur prófastur 
var á yngri árum hneigður fyrir vin, en gat með miklu 
þreki yfirunnið þá ástríðu og það svo vel, að hann allan 

1) Fjölnir VII, bls. 58 — 70. Gunnlaugur Þórðarson átti 
pátt i fyrri liluta skýrslu pessarar. 

2) Sbr. þjóðólfur XV, 1863 bls. 96. 


Digitized by Google 



58 


seinni hluta æfi sinnar neytti hóflega vinfanga, án þess 
nokkurn tima að leyfa freistingunni, að koniast of langt. 
Það var þó ekki nema 2 eða 3 ái á Staðastað, að 
Pjetur prófastur naut vinfanga að mun, og aldrei kom 
það i bága við embættisfærslu hans eða önnur störf. 
Bjarni Thorsteinsson amtmaður segir í brjefi 16. ágúst 
1846: »Pjetur prófastur var á yngri árum hneigður til 

vínnautnar og var þó, eins og vandi er til, meira gert 
úr því en það var í raun og veru, en með sjálfsaga og 
þreklyndi hefir hann á seinni árum yfirunnið þenna 
breizkleika; hann hefir hreinskilnislega játað yfirsjónir 
sínar og hefir leynt og ljóst sýnt kapp og einlægna 
viðleitni i því að útbreiða bindindi, svo drykkjuskapur 
er nærri horflnn i söfnuði hans og i nábúasóknunum«. 
Eptir að Dr. Pjetur flutti sig til Reykjavíkur var liann 
og töluvert riðinn við bindindismál þar syðra. 1 lærða 
skólanum var stofnað bindindisljelag 1846 og 16. janúar 
1847 bindindisfjelag í Reykjavíkurbæ með hjálparsjóð 
fyrir fátæka fjelagsbræður; átti þetta fjelag að verða 
miðfjelag íslenzkra bindindismanna; fyrir tilstilli þess 
samdi Jón Þorsteinsson landlæknir rit »um skaðsemi 
áfengra drykkja«, sem prentað var i Reykjavik 1847. 
Tveir voru forsetar í fjelaginu og var Dr. Pjetur Pjet- 
ursson annar þeirra 1 . 

Pjetur prófastur tók á ýmsan hátt þátt í fjelagslífi 
íslendinga í Kaupmannahöfn meðan hann dvaldi þar 
við dispútatíur sinar. Svo bar við veturinn 1843—44, 
að danskur maður að nafni Beder fjekk Ioforð af kon- 
ungi Kristjáni 8. fyrir sýslu einni á íslandi, en hann 
kunni ekki orð í islenzku. Konungur varð þess áskynja, 
að íslendingum í Kaupmannahöfn var þetta mjög á móti 
skapi, og tók þá af sjálfum sjer það ráð, að hann úr- 
skurðaði: Manninum hefir verið heitið embæltinu og 
hann skal fá það, en til þess verður hann að vinna þá 
þraut, að taka próf i islenzku og standast það. Sam- 


1) Reykjavíkurpósturinn I, bls. 61, 105; II, 61, 173—175. 


Digitized by Google 



59 


dægurs (8. april 1844) var gefið út konungsbrjef, sem 
ákvað, að þeir, sem embætti vildu fá á íslandi, yrðu að 
hafa vottorð um kunnáttu í islenzku. íslenzkir bók- 
menntamenn rituðu þá konungi þakkarávarp og voru 
þrír íslendingar sendir með ávarpið; það voru þeir 
clazráð og leyndarskjalavörður Dr. phil. Finnur Magnús- 
son, Dr. med. Jón Hjaltalin og Dr. theol. Pjetur Pjet- 
ursson 1 . Hinn fyrrnefndi Beder fjell við prófið og er 
úr sögunni, en lagaboði þessu var siðar slælega fylgt 
og farið alla vegu kringum það. Alþing tók þá i streng- 
inn og varð árangurinn af þvi ráðgjafabrjef 14. júní 1857. 
Þá komst prófið i hendur próf. Konráði Gislasyni, en 
liann hjelt prófið heima hjá sjer, einsamall án próf- 
dómenda, en það kölluðu íslendingar »baðstofupróf« og 
voru óánægðir, sem eðlilegt var. Þá var prófið gert 
opinbert og með prófdómendum, en eigi líkaði mönn- 
um það að heldur og spunnust út úr þvi miklar blaða- 
deilur 2 3 ; mörgnm árum síðar varð próf þetta líka, sem 
kunnugt er, að ásteitingarsteini, þegar Schierbeck átti 
að verða landlæknir. 

Árið 1844 skrifaði Dr. Pjetur i Kaupmannahöfn 
fróðlega ritgjörð um tekjur presta’; hún er ágætlega 
leiðbeinandi fyrir alþS’ðu og þó rituð með þekkingu og 
lærdómi; þar er rakin tekjusaga presta frá þvi kristni 
var lögtekin og svo sýnt fram á, hve kjör presta hafi 
versnað eptir siðahót og hve mikil nauðsyn sje á að 
endurbæta brauðin. Við siðabótina hefði verið hægt að 
leggja eitthvað af klausturjörðum til brauðanna og af 
stólsjörðum, þegar þær voru seldar, en ekkcrt varð af 
því. Um siðabótina hugsuðu stjórnarvöldin mest um 
að rupla og ræna kirkjurnar, sem engan rjett áttu á sjer. 
Höf. ræðir flestallar uppástungur um endurbót hrauða, 

1) Ávarpið er prentað í Fjölnir VII, bls. 136 — 138 og i 
Nvjum fjelagsritum IV. bls. 168 — 171. 

2) þjóðólfur XV. bls. 161—63, 169—70, 178—179, 182 -83 
XVI, bls. 12—14. 

3) Fjölnir VII, bls. 3-26. 


Digitized by Google 



60 


sem síðan hafa verið á dagskrá. Hann telur litla von 
á þvi, að hægt sje að hækka borgun fyrir aukaverk, og 
álítur óliklegl, að hægt sje að sameina brauð »vegna 
erfiðleika þeirra, sem prestur og sóknarfólk á flestum 
stöðum eiga við að striða sökum vegalengdar, vatnsfalla 
og ýmislegra torfærna, sem of viða leiðir af sjer hirðu- 
leysi i fræðingu barna og tiðasóknum og deyfir og deyðir 
allt andlegt Qör og samheldi bæði hjá prestinuni og 
sóknarbörnum hans«. Ef prestarnir í hinum samsteyptu 
brauðum eiga að taka sjer aðstoðarprest, þá batna 
brauðin ekki nema að nafninu til, »og öll likindi eru 
þá til, að embættið verði miður stundað en áður; auk 
þess eru rjettindi aðstoðarpresta svo lílil og hagur þeirra 
svo stopull, að það má virðast áhorfsmá), að Qölga þeim 
fram yfir það, sem nú er«. »Ekki mundi brauðunum 
heldur bót að því, að selja allar kirkjujarðir og setja 
andvirði þeirra á leigu, og her það einkum til þess, að 
verði ekki leiga andvirðisins meirien nemur landskuldar- 
upphæð, þá er ekkert áunnið með þvi, en prestinum 
bökuð þau umsvif, að kaupa það, sem hann þart við 
af landaurum, fyrir peninga, i stnð þess hann tók áður 
við landaurum á hlaðinu hjá sjer«. Auk þess yrði það 
mikill skaði síðar meir, af þvi peningar falla allt af i 
verði gagnvart landaurum. Pjetur prótastur er sann- 
færður um, að preststekjurnar sjeu rjettastar og vissastar 
i hinu forna formi samkvæmt mörg hundruð ára lands- 
venju, og álítur litlar líkur til þess, að prestar verði 
settir á föst laun af almannafje, enda yrðu launin þá 
ba'ði lítil og ónotalegri en þau sem eru nú. Telur 
hann tekjur presta smátt og smátt muni aukast með 
vaxandi velmegun alþýðunnar og við landbúskapinn sje 
framtíð preslanna bundin. Sjerstaklega leggur hann á- 
herzlu á, að bújarðir presta sjeu bættar og vel setnar, 
og hvetur presta til að stunda betur húskap en verið 
hefir, rækta vel jörðina, girða tún og gera aðrar jarða- 
bætur. Allir prestar á íslandi þurfa að búa, en mörg- 
um er búskapurinn til eintómrar armæðu og stafar það 


Digitized by Google 



61 


opt af þekkingarleysi og óbeit á búskapnum, »en allt 
vill lagið bafa og langt um minna þarf að hafa fyrir 
þeim hlutum, sem byggðir eru á þekkingu, forsjá og 
framsýni, en hinum, sem barðir cru fram blákaldir i 
lnigsunarleysi og vankunnáttu. Það er því ótrúlegt og 
eðli blutanna öldungis gagnstætt að imynda sjer, að 
það mundi deyfa andlegt fjör og framkvæmdarsemi 
presta, þó búsönnum þeirra væri komið i betra horf; 
þó þeir lærðu betur að þekkja eðli jarðarinnar og laga 
búskap sinn eptir þvi. Það væri Iangtum skynsamlegra 
að geta sjer til hins, að eptir þvi sem þekking þeirra 
færi vaxandi og þeir þyrftu að liafa minna fyrir bú- 
skapnum og sæju góðar afleiðingar hans, þá muudu 
þeir bæði fá betri hentuglcika til að gegna embættis- 
önnum sinum og stunda þær með betra og glaðara 
geði en áður. Þvi betur, sem menn læra að þekkja 
eðli hlutanna og krapta þá, sem stjórna náttúrunni, þvi 
andlegri verða hugsanirnar, og þvi meira nálgast þeir 
drottin og stjórnara allra hluta, en fjarstar þekkingu 
hans eru skynlausu skepnurnar, sem bita grasið i hag- 
anum, og þeir sem ólmast eins og skynlausar skepnur 
og grúfa sig ofan i jarðarsvörðinn og lypta aldrei aug- 
um sínum til himins eða huga sinum til hins almáttuga 
kraptar, sem erfiðar í öllum hlutum«. Það hefir lika 
sýnt sig á íslandi, og er nóg reynsla fyrir því, að þeir 
prestar sem eru beztir búmenn, eru optast beztir leið- 
togar lýðsins í andlegum efnum, þvi skynscmi og ráð- 
deild þarf til beggja hluta, en húskussar eru opt ljelegir 
prestar, þó undantekningar sjeu eðlilega til. Pjetur 
prófastur álítur það nauðsynlegt, að prestsefni þegar á 
skólanum fái nokkra þekkingu í búnaðarvisindum og 
kynnist eðli fósturjarðar sinnar, »svo þeir þurfi ekki að 
berjast i hlindni og evða efnum og tima til ónýtis, er 
þeir reisa bú«. Höf. stingur og upp á því, að prestar 
fái endurgjald fyrir jarðabætur, ef þeir skipta um branð 
eða styrk til að bæta jarðir sinar. Aðalefni ritgjörðar- 
innar er að hvetja presta til að treysta á eigin afl. 


Digitized by Google 



62 


byggja velmegun sina á þjóðlegum grundvelli og gam- 
alli landsvenju, en treysta eigi á tckjuauka af uppbóta- 
fje eða öðrum utan að komandi reytingi. 

Dr. Pjetur hefir snemma haft þetta máletnií huga, 
því fjórum árum áður (24. júlí 1840) hafði hann sent 
stjórninni svipaðar uppástungur um að bæta kjör presta. 
í þeim tiílögum stingur liann meðal annars upp á, að 
holdsveikra-spítalarnir, sem þá voru engum til gagns, 
sjeu lagðir niður og afgjaldi spitalajarðanna skipt á milli 
rýrustu brauðanna, spitalahlutina vill hann líka láta 
ganga til klerka. Höf. vill láta hækka dálitið borgun 
fyrir aukaverk, en þá þegar álitur hann jarðrækt og 
jarðabætur á prestssetrunum aðalskilyrði fyrir aukinni 
velmegun presta. Höf. leggur til, að uppbótafje þvi, 
sem ætlað er fátækum brauðum, sje varið til jarðabóta 
á prestsetrum; hann vill láta skylda prestana til þess, 
er þeir fá brauðin, að gera vissar jarðabætur, túna- 
sljettanir, garðhleðslur o. s. frv.; stingur liann upp á, 
að hver prestur láti minnst sljetta 100 ferh. faðma á ári, 
og hlaði 16 faðma af steingarði eða 20 faðma torfgarð. 
Prófastur átti svo að hafa umsjón með þessum jarða- 
bótum og senda biskupi skýrslur um þær. Höf. stingur 
enn fremur upp á þvi, að settir sjeu tveir kirkju- 
visitatores, þvi biskupi sje ómögulegt, siðan biskups- 
stólarnir voru sameinaðir, að visitera allar kirkjur, hve 
duglegur sem liann er; átti annar þessara umsjónar- 
manna að búa nyrðra og vera prestur á Múla og 
Grenjaðarstað, sem þá átti að sameina, en hinn átti að 
búa vestra og hafa auk brauðs sins afgjald af Arnar- 
stapajörðum. Annars þykir höf. mjög óheppilegt að 
biskupsstólarnir skyldu hafa verið sameinaðir. 

Hinn 11. mai 1840 varði Pjetur prófastur rit sitt 
um kirkjuföðurinn Tyrannius Rufwus við háskólann og 
hlaut »licentiatus«-nafnbót í guðfræði. Pjetur biskuper 
hinn eini íslendingur sem »dispúterað« hefir fyrir lær- 
dómsnafnbótum i guðfræði. Árið 1774 var Finnur bisk- 
up gerður heiðursdoktor i guðfræði fyrir kirkjusögu sina 


Digitized by Google 



63 


og var hann þá rjett sjötugur, hann var hinn fyrsti Is- 
lendingur, sem þá nafnhót hlaut. í J á varð Hannes Finns- 
son einnig heiðursdoclor i guðfræði 1790 og var þá 51 
árs; hinn þriðji og siðasti guðfræðis-doctor var Pjetur 
hiskup; hann varð eins og áðrir tvisvar að verja rit sin 
1840 og 1844. Sýnir allt, að Pjetur Pjetursson hefir 
verið i miklu áliti meðal háskólakennara i guðfræði, J>vi 
doctors-nafnbót þessi (Doctor theologiæ) þótti þá og 
þykir enn tignasta nafnbót háskólans, hver og einn getur 
eigi fengið leyfi til að verja prófrit í þeirri greineirtsog 
i öðruni vísindum, fyrst verður hann að vera orðiim 
»licentiatus theologiæ«, og svo verður hann að fá áskorim 
frá guðfræðisdeild háskólans um það, hvort hann vill 
keppa um doctors-nafnbót; nafnbót þessi er þvi eim 
mjög fágæt, hún er stundum gefin gömlum guðfræð- 
ingum i heiðursskyni, en að ungir menn vinni sjer hana 
inn með ritum er mjög sjaldgæft. Þar við bættist, að i 
þá daga varð að skrifa prófritin á latínu og lika verja 
þau i heyranda hljóði á sömu tungu; nú er sú skvlda 
afnumin, bækurnar eru ritaðar á dönsku og hinmunn- 
lega vörn fer lika fram á dönsku. 

Ritið um kirkjuföðurinn Tyrannius Rufinus 1 ) skýrir 
frá æfi hans og kenningum og áhrifum á trúfræðina. 
Rufinus var fæddur i Aquileja á Ítalíu nærri árinu 345 
e. Kr. og dó árið 410, hann hafði töluverð áhrif á hina 
rómversku kirkju með því að þýða rit grískra kirkju- 
feðra á latínu og gera Vesturlandaklerkum kunnar 
kristnisskoðanir Austurlanda. Rufinus var skírður 370^ 
og gjörðist mikill vinur Hieronymusar kirkjuföður, en 
síðar urðu þeir ósáttir út úr kenningum Origenesar, svo 
vináttan breyttist í fjandskap; trúbragðadeilur voru þá 
algengar og orsökuðu eigi allsjaldan hættuleg upphlaup 
og manndráp. Rufinus fór til Egyptalands og kynntist 
þar munklifinu og ýmsum lærifeðrum; 378 fór hann til 

1) Pjelur Pjctursson: Symbolæ ad fidein et studin Tyrannií 
Hufini presbyteri A(|uileiensis illustranda, e scriptis ipsius petita-. 
Havniæ 1840 IV-fl02 bls 8vo. 


Digitized by Google 



64 


■Gyðingalands og settist að i einsetumanns-klefa á Olíu- 
fjallinu. í þá daga var sægur einsetunianna allsstaðar i 
kringum Jerúsalem og viðar um landið helga. Rufinus 
ijekkst við austrænar bókmenntir og ritstörf og varð 
alkunnur lærdómum grisku kirkjunnar; hann fór og 
ferðir til Sýrlands og Mesopotamiu og svo aftur til 
Egyptalands, en 398 fór hann til Rómaborgar og hin 
seinustu ætiár sin átti hann heima i feðraborg sinni 
Aquileja og þar dó hann. Rufinus hafði miklar mætur 
á ritum hins mikla kirkjuföður Origenesar (185—254), 
sem hefir haft afarmikil áhrif á trúfræðiskenningar 
kirkjunnar fram á vora daga, sjerstaklega með þvi að 
hann manna mest óf griska og egypzka heimspeki og 
<Iulspeki saman við hina fornu kristnu trúfræði. Úf úr 
ýmsum kenningum hans spunnust afarmiklar deilur 
seint á 4. öld og síðar. Skiptust menn opt í þá daga i 
hamslausa rifrildisílokka út úr óskiljanlegum trúargrein- 
«m og lenti opt í bardögum, sjerstaklega var borgar- 
lýðurinn i stórbæjunum Alexandria og Konstantinopel 
hneigður fyrir þesskonar róstur. Rufinus var ákafur 
•áhangandi örigenesar og gerði rit hans kunn á Vestur- 
löndum, einkum með því að þýða á latinu aðalverk 
lians negl ánytnv, þessi þýðing Rufinusar er öll til, en 
mikill hluti af frumritinu er týndur. Hann sneri og 
fleiri ritum eptir sama liöfund og einnig kirkjusögu 
Eusebiusar og jók hana fram til dauða Theodosiusar 
keisara, 395 e. Kr. Pjetur biskup hefir nú einna fyrstur 
i samhengi rannsakað líf og rit þessa manns og er bók 
Dr. Pjeturs enn aðalheimildarrit um þenna kirkjuföður 
og er opt vitnað til þess í útlendum bókum um kirkju- 
sögu. Þar er fyrst æfiágrip Rufinusar, svo rannsóknir 
og samanburður á frumriti Origenesar og þýðingu Ru- 
finusar, þá er 3. kapítuii um trúfræðisrit Rufinusar, hinn 
4. um ritdeilur Hieronymusar og Ruflnusar, hinn5. um 
Rufinus sem þýðara heilagrar ritningar og um hann 
sem sögumann. Það hefir þurft mikla yfirlegu og kunn- 


Digitized by Google 



65 


áltu bæði i grísku og latinu til þess að rita þessa bók 
og safna i hana úr hinum fyrstu frumritum. 

Hið siðara prófrit Pjeturs Pjeturssonar, sem hann 
varði 21. marz 1844, var um íslenzkan kirkjurjett fyrir 
og eptir siðabót. 1 2 ) Rit þetta er aðaliega sögulegt yfirlit 
yíir kirkjuskipun og kirkjurjett á íslandi frá því kristni 
hófst og fram á 19. öld. Þar er fyrst inngangur um 
stefnu ritsins og ætlunarverk og um heimildarrit. Þá er 
l.kapituli um hof fornmanna og hinar fyrstu kirkjur og 
samhandið þar á milli, svo um myndun prestakalla; 2. 
kap. er um tekjur fornkirkjunnar, um tiundir, legkaup, 
o. fl.; 3. kap. um veitingarrjett hrauða og tekjur presta; 

4. kap. uni deilur kierka og leikmanna um staðamál; 

5. kap. er um breytingar þær, er urðu á stjórn kirkj- 
unnar við siðahótina; 6. kap. um brauðaveitingar eptir 
siðahót og rjettindi kirkjuhænda. Seinast er biskupatal 
fyrir siðahót. 

Árið 1841 ljet Pjetur Pjetursson prenta aðalrit sitt, 
»Kirkjusögu íslands« s ) frá árinu 17 0 til 1840. Bók 
þessi er áframhald af kirkjusögu Finns biskups Jóns- 
sonar og tekur við þar sem hún hætti; kirkjusaga Pjeturs 
hiskups er alveg sniðin í sama formi að því er snertir 
niðurskipun efnisins og annað. Þar er í fvrsta kafla 
sagt frá konungum, sem ríktu á þessu timahili og lög 
þeirra og fyrirskipanir um kirkjur og skólamál prentuð 
í einni heild; þá er annar kafli um ástand kirkju og 
trúhragða og um lærða skóla, skólameistara og aðra 
fræðimenn. Þriðji kaflinn er urn höfuðsmenn og um 
Ludvig Harboc; fjórði kafli er um Skálholtshiskupa, hinn 
fimti um Hólabiskupa og hinn sjötti um biskupa yfir 
öllu landinu. Alls er hókin 19 kapítular. Kirkjusaga 
Pjeturs biskups er aðalheimildarrit um sögu þessa tima- 

1) Pjelur Pjetursson: Conimentatiu de jure ecclesiaruiu in 
Islnndia ante et post reformationem. Havniæ 1844, IV+129 bls. 8y» 

2) P. Pjetursson: Historia ecclesiastica Islandiæ ab anno 
1740 ad annum 1840. Havniæ 1841, VIII+508 bls. í 4»£. 

5 


Digitized by Google 



66 


bils og er þar safnað saman miklum fróðleik, er snertir 
almenna sögu landsins og bókmenntasöguna; allmargt 
af því, sem þav er skráð, er hvergi annarstaðar til á 
prenti, og er bókin þvi ómissandi fyrir sagnaritara og 
fræðimenn. Kirkjusagan er tileinkuð Iíristjáni konungi 
VIII. sem þakklætisvoltur fyrir »loforð um hina fegurstu 
gjöf, sem ísland nokkurn tima heflr móttekið úr kon- 
ungs hendi,« og er hjer átt við endurreisn alþingis. Efn- 
inu til kirkjusögunnar hlýtur Pjetur Pjetursson að nokkr.u 
leyti að hafa safnað á námsárunum i Kaupmannahöfn, 
því óhugsandi er, að hann haíi að öllu getað samið svo 
stórt rit eptir að hann varð prestur á Staðastað 1838, 
enda vantaði þar öll skjöl og skilriki; á þeim árum 
samdi hann lika ritið um Ruflnus, Ræðusnið og latn- 
eskt rit um notkun mannlegrar skynsemi í trúarbragða- 
efnum, sem til er í handriti. 5 ) Hafði hann auk þess að 
gegna prestsembætti, prófastsdæmi og mörgum öðrum 
störfum. Að hann þegar hafði aflokið svo miklu 32 
ára gamall lýsir miklu starfsþoli og ástundun. 

Seinustu árin á Staðastað var Dr. Pjetur farinn að 
safna til bókar um hag hinnar islenzku kirkju (Islands 
kirkelige Statistik) og hafði fengið loforð um stjórnar- 
styi'k til útgáfu þeirrar bókai - , en þá fluttist hann suður 
til Reykjavikur og fjekk mikið að starfa við að koma 
prestaskólanum á fót, semja fyrirlestra o. 11.; fyrirtæki 
þetta Qell því niður. 2 )* Eptir það urðu embættisannir 
I)r. Pjetui's svo miklar og ýms störf í þjónustu hins opin- 
bera svo margbrotin, að enginn timi var til að sökkva 
sjer niður í vísindin, sem þurfa í'ó, næði og tómstundir. 
Það fór þó fjarri þvi, að hann hætti ritstörfum; nú sneri 
hann sjer að ritum guðfræðishóka og að alþýðufræðslu, 

1) De usu rationis liumanæ, <jui in rebus divinis exainin- 

andis cum forma indoleque religionis christianæ maxime con- 
veniat. Ritaö á Staðastaö 1839. Einkunnarorö: »Nous man- 

quons encore plus sur la terre de raison que de religion.« Fe- 
nelon. Ritgjörðin er 65 bls. skrifaðar i folio; hún var samin 
veturinn 1835 — 1836, en fullgerð 1839. 

2) Dálítil drög til þcssa rits eru þó enn þá til. 


Digitized by Google 



67 


þess var þá hin mesta þörf og Pjetur biskup varð í þeim 
greinum einn hinn afkastamesti rithöfundur, sem ísland 
hefir átt. Þeirrar starfsemi mun siðar getið. í sam- 
handi við hin visindalegu rit má geta tveggja ritgjörða 
sögulegs efnis, sem Dr. Pjetur skráði fyrir alþýðu, það 
voru æfisögur tveggja hinna merkustu biskupa i lút- 
erskum sið, æfi Guðbrandar biskups Þorlákssonar sem 
kom út 1850 og æfisaga Brynjúlfs biskups Sveinssonar 1 ) 
1884 og eru báðar prýðilega samdar. Æfisaga Guð- 
brandar biskups*) er hin langbezta og ítarlegasta, sem 
skrifuð hefir verið á islenzku um þenna merkismann; 
tuin er mikinn part byggð á kirkjusögu Finns, en sum- 
part þó á sjálfstæðum rannsóknum. Því miður er rit- 
gerð þessi prentuð i riti, sem fáir þekkja og enn færri 
lesa. 


1) P. Pi'elursson: ÆHsaga Brynjúlfs biskups Sveinssonar. 
(Timarit Bókmentatjelagsins V. 1884, bls. 36 — 67.) 

2) Ágrip af æfisögu Guðbrandar Þorlákssonar Hólabiskups 
(Arrit prestaskólans I. Reykjavik 1850, bls. 123 — 184.) 


Digitized by Google 



V. Dr. Pjetur Pjetursson forstöðumaður prestaskóians 
í Reykjavlk 1847—1866. 


Arið 1846 varð Helgi Guðmundsson Thordersen biskup 
yfir íslandi; þá losnaðidómkirkjuprests-enibætlið i Reykja- 
vík og sóttu þeir um brauðið, Dr. Pjetur Pjetursson á 
Staðastað og síra Ásmundur Jónsson í Odda (f 18. marz 
1880). Dr. Pjetri hafði lengi leikið hugur á þvi, að 
verða prestur í Reykjavik og hafði þegar sótt um það 
brauð 1835 ný orðinn kandidat. Nú töldu allir sjálfsagt, 
að Pjetur prófastur fengi embættið og Brynjólfur bróðir 
hans, sem þá var skrifstofufulltrúi i rentukammerinu og 
mátti sín mikils i íslandsmálum, skrifaði bróður sínum, 
að hann fengi eflaust Reykjavíkurbrauðið og mætti fara 
að búa sig undir að llytja suður; Árni Helgason stipts- 
prófastur hafði einnig mælt með honurn; Bardenfleth 
stiptamtmaður hafði líka bcinlínis boðið honum brauðið. 
Um vorið áður en brauðið var veitt voru allir i Kaup- 
mannahöfn svo sannfærðir um, að Dr. Pjetur fengi það, 
að hið konunglega norræna fornfræðafjelag skrifaði utan 
á brjef til hans »Herra dómkirkjuprestur Dr. Pjetur 
Pjetursson i Reykjavik«. En margt fer öðru visi en 
ætlað er. Þegar Helgi biskup kom til Hafnar 1 ) rnælti 


1) Ilann var vígður at Mynstcr biskupi 4. sunnudag eptir 
Trin. 1846. 


Digitized by Google 



69 


hann svo fast fram með sira Ásmnndi við stjórnina, að 
liann ljekk hrauðið. Var það þá i almæli, að það hefði 
haft töluverð áhrif á veitinguna, að sira Ásmundur var 
vel efnaður og lofaði að kaupa hús Helga biskups í 
Landakoti 1 ), því hiskup flutti þá inn að Laugarnesi 1 ); 
síra Pjetur var þá fátækur, og tre\ r sti sjer því ekki til 
að kaupa húsið. Annars hafði Helgi biskup engan kala 
til Dr. Pjeturs og var honum síðar góður og meðmæitur. 
Síra Ásmundur varð eigi langgæður i Reykjavik, sem 
kunnugt er. Dr. Pjetri fannst, eins og cðlilegt var, að sjer 
hefði verið gert rangt til, en þá um vorið var allt útlit 

1) í brjefi dags. Staðastað 22. febrúar 1840 skrifar Dr. 

Pjetur .lóni bróður sinum: »NVi biskupinn og jeg höium skrif- 

ast á uppskrúfuð »höflegheita«-brjef á huldu, en — pað hefur 
atvikast svo, að jeg hefi gelr.ð gjört honum talsverða pjenustu- 
semi. Kkki mcir um pað. Hann lætur, sem hann vilji fá inig, 
sem eptirmann sinn i brauðinu. Annars sækja, pað jeg veit, 
auk min, prófastarnir sira Asmundur i Odda og sira Halldór i 
Glaumbce og sira Ólafur á Reynivöllum. Sumir segja lika, lik- 
lega af skömmum sinum við biskup, að sira Sigurður á Útskál- 
um bróðir hans sje einn í tölu sækjendanna. Biskupinum hefur 
pótt við mig, að jeg vil ekki kaupa hús hans með túnum fyrir 
5000 rd., en 1" bíeði er ómögulegt að verja túnin fyrir bæjar- 
peningi og verður ekki komið \ið túngarði, og 2” Lambafóður 
par eru borguð með 2 rda hestum heys af öllum, sem hala 
grasnyt, og á meira hej'i parf ekki preslurinn að halda, en jeg 
vil ekkert hafa með mjólkur útsölu að sýsla. 3° (ietur biskup- 
inn ckki gefið mjer eins langan borgunarfrest og jeg parf, pvi 
raunar get jeg ekkert borgað í bráð. 4“ pvkir mjer pað of langt 
frá bænum, pegar slæmt er veður, og presturinn parf, eins og 
opt ber við, að vera á fcrð niðri i bænum, einkum ef hann verð- 
ur látinn lesa við skólann. Þó trúi jeg laust, að biskup leggi á 
móti mjer, en vilji hann pað, verður hann aö ráða pvi. Amt- 
maður segir, eða rjettara skrifar mjer, að el par sje rjettlæti til 
enn pá á jðrðunni, hvar um hann eigi sizt að efast, sem hafi 
svo lengi verið i ijettlætisins pjónustu, pá fái jeg Reykjavikur- 
brauðið«. 

2) Sumarið 1856 ljekk biskup leyfi lil pess að flytja frá 
Laugarnesi til Revkjaviknr og var eignin seld á uppboði vetur- 
inn eptir. Herra Helgi keypti nýtt hús i Lækjargötu, sem timb- 
urmeisfari Arenz hafði bvggt, fyrir 4000 rd. og bjó par siðan. (Nú 
hús Þorláks Johnsens.) Út úr Laugarnessölunni varð allmikið 
pref, sbr. Þjóðólfur VIII., bls. 81, 92, 93, 121, 122—23; IX. 13, 23, 
25, 33; X. bls. 13, 68, 76 o. s. frv. 


Digitized by Google 



70 


til að stofnun prestaskólans mundi skotið á frest um 
langan tíma; hann sótti þá um brauð i Danmörku, á 
Sjálandi (Greve og Iíildebrönde), en þá varð sú breyl- 
ing, að ákveðið var að koma prestaskólannm þegar á 
gang 1 ). Helgi biskup skrifaði þá Dr. Pjetri og spurði hvort 
hann mætti eigi sækja um forstöðumannsembættið við 
prestaskólann fyrir hann, en Pjetur prófastur tók sjer 
svo nærri þessi vonbrigði með dómkirkjubrauðið að við 
sjálft lá, að hann skoraðist undan að sækja um emb- 
ættið, en vildi heldur fara suður til Danmerkur; en fyrir 
fortölur bróður sins og annara góðra manna ljet hann 
tilleiðast, enda átti hann mikinn þátt i stofnun skólans. 
Pó þeir sira Ásmundur og Dr. Pjetur framan afáýms- 
an hátt væru keppinautar, þá var þeim jafnan vel til 
vina; síra Ásmundur kom siðar aldrei svo til Reykja- 
vfkur, að liann ekki heimsækti Dr. Pjetur. 

Með konungsúrskurði 7. júní 1841 var fyrirheili 
gefið um að stofna prestaskóla á íslandi. en þetta komst 
þó eigi til framkvæmda fyrr enn 1847, þá var skólinn 
stoínaður með konungsúrskurði 21. mai og hinn 27. s. 
m. 8 ) var dr. theol. Pjetur Pjetursson, prófastur á Staða- 
stað, skipaður forstöðumaður skólans, og tveim árum 
síðar (1849) hlaut hann prófessors nafnbót. Skólinn var 
settur 2. október 1847. Pjetur prófastur fór einn síns 
liðs til Rcykjavíkur sumarið 1847 og var þar um vel- 
urinn, enn kona hans og börn dvöldu cnn á Staðastað. 


1) Hinn 18. júni 1846 skrifar Dr. Pjetur Jóni bróður sin- 
um: »Sira Ásmundur hefir fengið Heykjavikurbrauðið og cru 
íslendingar ytra og sumir syðra ekki sem bezt ánægðir með þá 
veitingu, eptir pví sem sagt er. Jeg fylgi peirri gömlu og góðu 
reglu: tu nc ccde malis, sed contra audentior ito! og læt mjer 
petta lynda, fyrst ekki verður að gjört; pað er min trú, að æðri 
hönd setji mcnn par, sem hún ætlar þeim að dvclja um lcngri 
eður stvttri tíma. Jeg er nú farinn að láta hlaða túngarð og 
120 faðma langa tröð, en byrjaði vegna óvissunnar um hagi mina 
svo seint, að jeg i þetta sinn kem litlu i verk«, 

2) Lovsamling for Island XIII bls. 702. Rcykjavikurpóst- 
urinn I. bls. 160. 


Digitized by Googie 



71 


Þenna vetur (1847 — 48) var Dr. Pjetur i kosti hjá Carl 
Siemsen, þýzkum kaupmanni í Reykjavík, sem var mjög 
vel menntaður maður. Dr. Pjetur afhenti skjöl prófasts- 
dæmisins 5. ágúst 1847 i hendur Einari Sæmundssyni 
Einarsen á Setbergi sem þá var settur prófastur. Pjetur 
Pjetursson var mjög vinsæll og vel látinn af prestunum 
vestra, sem mörg hrjef l)era vitni um og var hans, sem 
eðlilegt var, almennt saknað í sóknum hans og allstaðar 
á Snæfellsnesi. 

Sumarið 1848 fór Dr. Pjetur vestur til þessaðráð- 
stafa búi sinu og íluttist svo suður landveg i júnimán. með 
konu og tvö ungbörn. Haustið 1847 hafði hann keypt hús 
Möllers kaupmanns i Austurstræti nr. 16 og varð að 
lána alt fje til kaupsins, þvi hann var þá fátækur og 
skuldugur. í þessu húsi bjó Dr. Pjetur til dauðadags 
(1891); húsið var litið en vel byggt úr góðum viði eins 
og þá var titt, ljet Dr. Pjetur siðan hvað eptir annað 
gjöra við það, bæta við það og ofan á það, svo við- 
aukarnir og viðgerðirnar kostuðu að lokum margfalt 
rneira fje en hið upprunalega húsverð. 

Reykjavík var 1848 litill bær, en þó i allmiklum 
uppgangi, hún var þá að verða höfuðbær landsins, stjórn- 
arvöldin og skólarnir voru að dragast saman á þenna 
hlett, sem brátt varð miðdepill þjóðlifsins, þó sveita- 
mönnum lengi fram eptir þætti bærinn óþjóðlegur. Það 
hafði Reykjavik líka verið fyrsta fjórðung aldarinnar, 
ibúarnir voru margír danskir, handiðnamenn, verzlunar- 
menn og fyrirfólk töluðu jafnaðarlega dönsku, en aðrir 
íhúar töluðu dönskublending, sem var hálfu verri, 
og rcyndu að apa allt eptir hinum dönsku verzlunar- 
þjónum. Embætlismenn höfðu framan af öldinni búið 
á sveitabæjum i grennd við Reykjavik, stiptamtmaður 
bjó fyrst á Bessastöðum, svo i Viðey, svo i Reykjavík. 
Biskup bjó i Laugarnesi og tlutti til Reykjavikur 1856. 
Landlæknirinn bjó i Nesi við Seltjörn, háyfirdómarinn í 
Viðey og svo á Brekku á Álptanesi, vfirdómarinn annar 


Digitized by Googl 



72 


i Gufunesi, siðar á Elliðavatni o. s. frv. Þetta varsmátt 
og smátt að breytast og kringum miðja öldina voru flestir 
embættismenn komnir til Reykjavikur. Arið 1815 kom 
alþingi fyrst saman i Reykjavik og lærði skólinn var 
fluttur frá Bessastöðum 1846, en prestaskólinn stofnsettur 
þar ári síðar. Skólarnir og embættismannastjettin urðu 
nú um langa hrið aðaleinkenni Reykjavikur, lærða stjettin 
varð þar ráðandi og í mestu áliti, en kaupmennirnir 
dönsku urðu smátt og smátt að þoka úr sæti, en þeir 
böfðu haft þar öll ráð og virðingu framan af öldinni og 
um miðja öldina var danska mikið töluð i Reykjavik 
og enn lengur víða í kaupstöðum út um landið. 

Þegar Dr. Pjetur Pjetursson settist að i Reykjavík 
höfðu þessir embættismenn, er nú skal greina, aðsetur 
sitt i bænum. Stiptamtmaður var Matthias Hans Rosen- 
örn (1847 — 49), en siðar Jörgen Ditlev Trampe (1850— 
60), bæjarfógeti var Stefán Gunnlaugsson (1838 — 49), 
landlæknir Jón Thorstensen (1833 — 55), dómkirkjuprestur 
Ásniundur Jónsson (1846 — 54), í yfirrjetti var Pórður 
Sveinbjörnsson (f 1856) justitiarius, en Þórður Jónassen 
og Jón Johnsen dómendur og svo Jón Pjetursson litlu 
síðar (1850). Við latinuskólann var Sveinbjörn Egilsson 
rektor (1846 — 51), Hallgrímur Scheving yfirkennari og 
Rjörn Gunnlaugsson, Jens Sigurðsson og Halldór Frið- 
riksson kennarar. Meðkennandi Dr. Pjeturs við presta- 
skólann var Sigurður Melsted (f. 1819, d. 1895), hann 
tjekk veitingu fvrir embættinu 17. seplember 1847. Þá var 
Reykjavíkurpósturinn eina tímaritið i Reykjavik (1847 — 
49), Þórður Jónassen og þeir bræður Sigurður og Páll 
Melsteð gáfu út fyrsta árganginn, Þórður og Páll hinn 
annan og hinn þriðja; svo tók Sveinbjörn Hallgrímsson 
að gefa út Þjóðólf 1849. en Magnús Grímsson Ný tiðindi 
1852. Dr. Pjetur kynntist fljótt Rosenörn stiptamtmanni 
og urðu þeir brátt góðir kunningjar, hittust opt oggengu 
saman sjer til hressingar á niorgnanna og töluðu þá 
mest um söguvísindi, sem l)áðir voru nijög hneigðir 


Digitized by Google 



73 

fyrir. 1 ) Dr. Pjetur sagði lika eins og satt var, að Rosen- 
örn liefði verið afbragðsinaður að vitsmununi og iðju- 
semi 2 3 * ). Það heimili, sem Dr. Pjetur og hans fólk mest 
liafði samgöngur við hin fyrstu ár í Reykjavik, var heim- 
ili Björns Gunnlaugssonar kennara. Kona Björns var 
Guðlaug Aradóttir frá Flugumýri (f. 1801 d. 1873)systir 
fvrri konu Pjeturs jirófasts. Hún var mjög menntuð 
kona og skemmtileg og var heldri stúlkum opt komið 
til liennar til kennslu. Frú Guðlaug hatði meðal ann- 
ars sjálf kennt sjer Jiýzkn og keypti og Ias þýzkar bæk- 
ur og timarit og var það á þeim timum mjög sjaldgæft, 
að konur kynnu útlend mál. Eptir að Bjarui Thorsteins- 
son amtmaður var fluttur til Revkjavikur var samganga 
mikil milli þeirra húsa, þvi þeir höfðu verið góðir vinir 
vestra og samverkamenn, Rjarni og Pjetur. 

Stúdentar frá Hólum, Skálholti og Bessastöðum gátu 
eins og kunnugt er allir orðið prestar án frekari mennt- 
unar. Skólar þessir voru þvi um leið prestaskólar og 
var í þeim kennt dálitið i guðfræði, en þó mjög af skorn- 
um skammti 8 ). Samkvæmt skólatilskipun 3. maí 1743 
áttu stúdentar að balda stólræðu í viðurvist biskups og 
áður en þcir fengju brauð áttu þeir undir leiðbeining og 
umsjón prests að æfa síg i prjedikunarlist, barnaspurn- 
ingum og öðrum prestsverkum, og áður þeir væru vigðir 
átti biskup eða einhver prófastur að yfirheyra þá á ný. 
1‘cssum lagafvrirmælum mun hafa verið mjög slælega 

1) Þessa gat Roscnörn löngu seinna með ánægju við höt- 
und þessa rits. M. H. Rosenörn var fæddur 24. nóv. 1814, dó30. 
niarz 1902. 

2) Landstiðindi I. bls. 21. Hinn 3. marz 1848 segir Jón 

(iuðinu ndsson i bréfl til Jóns Sigurðssonar : »Rosenörn er af- 

skiptasamur, einbeilturogreformatóriskur, tollinn kvað hann vilja 
hafa í lif og blóð, frjálsa verzlun, vigi staðnum til varnar og æfa 
varnarlið. R. er mikið iðjusamur og skiptir sjer af öllu og skerst 
i allt með mestu alúð.« 

3) Fjelagsrit I. bls. 4 — 5. Páll Melsted: Guðfræðiskennslan 

i Ressastaðaskóla um mina daga (Verði ljós II. 1897 bls. 53 — 58.) 


Digitized by Google 



74 


hlýtt. Eptir því sem námsgreinum fjölgaði í skólunum 
og kennslan öll varð yfirgripsmeiri, þvi örðugra var að 
veita lærisveinum þá sjermenntun, sem þurfti til prests- 
þjónustu. Það var þvi orðið bráðnauðsynlegt, að stofna 
sjerstakan prestaskóla, og var farið að hugsa til þess 
þegar hreyfing kom á islenzk skólamál á árunum 1830 — 
40. Skóla-stjórnarráðið danska heiddíst 1838 álitsstipts- 
yfirvaldanna um, hvernig haga skyldi umbót lærða skól- 
ans og hversu prestsefnum og læknaefnum yrði sjeð fyrir 
sæmilegri menntun i landinu sjálfu. t konungsúrskurði 
7. júní 1841 var beinlinis lofað að setja á fót sjerstaka 
guðfræðiskennslu. A þinginu 1845 flutti Jón Sigurðsson 
bænarskrá um stofnun þjóðskóla á íslandi og er þar 
farið fram á endurbót lærða skólans, gagnfræðakennslu, 
sjerstakan læknaskóla, prestaskóla, lagaskóla o. fl. 1 ) Þingið 
komst að þeirri niðurstöðu að biðja að eins um endur- 
bót lærða skólans og sjerstakan prestaskóla, þar sem 
auk guðfræðiskennslunnar væri kennd forspjallsvísindi. 2 3 * * ) 
Af þessari bænaskrá þingsins mun hafa leitt, að stjórnin 
flýtti málinu meir en áður, leitaði álita hlutaðcigandi yfir- 
valda og gaf svo út tilskipun um stofnun prestaskólans 
21. mai J847 og var um leið gefin út skipulagsskrá fvrir 
skólann til bráðabirgða. 8 ) 

Hinn 2. oktobermán. var prestaskólinn settur og 8 
stúdentum veitt inntaka. Skólinn átti fyrst heima í lat- 
ínuskóla-húsinu og hafði þar aðsetur sitt hin fyrstu 1 
ár, honum var ætluð þar ein kennslustofa og eittsvefn- 
hús handa 10 lærisveinum. Árið 1851 var skólinn flnttur 
i Sivertsenshús i Hafnarstræti (nr. 22) og 1872 þaðan i 
Austurstræti, þar sein hann er enn. Helgi Thordersen 
biskup hjelt vigsluræðuna, en forstöðumaður dr. Pjetur 


1) Alþingistiðindi 1845. bls. 42 — 43. 

2) s. st. bls. 627—628. 

3) Prentuð i Reykjavíkurpósti I. bls. 140—143. Auglýsing 

stijitsyfirvalda um skólann s. st. I. bls. 175. Lovsamling for Is- 

land XIII, bls 702—724. 


Digitized by Googl 



75 


Pjetursson flutti aðra ræðu, 1 ) þar getur hann svipaðra 
stofnana i öðrum löndum, einkum á Þýzkalandi, talar 
um aðdraganda að stofnun skólans, not þau, sem hann 
vonaðist til að af lionum Ieiddi fyrir andlegt lif þjóðar- 
innar og um þær mótbárur, sem fram höfðu komið 
gegn skólastofnuninni. 

Kennarar prestaskólans höfðu eins og eðlilegt var 
ærínn starfa hinn fyrsta vetur meðan verið var að koma 
skólanum á fastan fót og þeir þurftu af nýju að búa til 
alla fyrirlestra. Dr. Pjetur Pjetursson kenndi þá og vist 
optast siðan trúfræði, kennimannlega guðfræði, bibliu- 
þýðing og barnaspurningar og hafði einu sinni eða tvisvar 
i viku skriilegar æfingar. Þá samdi Dr. Pjetur reglugjörð 
fyrir skólann, þegar hann hafði staðið árlangt, og sendi 
stiptsyfirvöldunum, var frumvarp þetla siðan sent kennslu- 
málaráðherranum í Kaupmannahöfn, sem bar það undir 
guðfræðisdeild háskólans og svo fjekk reglugjörðin kon- 
unglega staðfestingu 50. júli 1850, því nær óbreytt eptir 
frumvarpi forstöðumannsins. 2 ) Reglugjörð þessi stóð 
óhögguð i gildi i 48 ár. Þá ljet Dr. Pjetur sjer vera um- 
hugað um að útvega skólanum bókasafn og var skólinn 
þegar tveim árum siðar búinn að eignast 650 bindi, voru 
af þeim 200 góðar og nýjar bækur, sem háskólastjórnar- 
ráðið og hið konunglega bókasafn i Höfn höfðu gefið, 
en hitt voru mestmegnis fornar bækur urn guðfræðis- 
efni, sem lagðar voru til prestaskólans frá bókasafni lal- 
ínuskólans. Prestaskólinn átti þá engan gevmslustað 
fyrir bækurnar, svo forstöðumaður varð að geyma bóka- 
safnið heima hjá sjer og samdi hann skrá yfir það. 

Við stofnun prestaskólans voru honum lagðar 3 
ölmusur, hver að upphæð 80 rd. af styrktarsjóði háskól- 
ans í Kaupmannahöfn og þegar húsnæði misstist i lat- 
inuskólanum fengu prestaskólamenn 30 rd. hver í húsa- 

1) Árrrit prestaskólans I, 1850, bls. 1 — 27. 

2) Reglugjörðin er prentuð i Landstiðindum II. bls. 158— 
159, 165—106. 


Digitized by Google 



76 

leigustyrk. 1854 sótti Dr. Pjetur til stjórnarinnar um að 
aukið væri við 6 ölmusum, en það fjekksl ekki. 1 ) Á þingi 
1857 var samin bænarskrá til konungs um að Qölga öl- 
inusum og auka húsaleigustyrkinn. 2 3 ) Sökum fátæktar 
ílestra lærisveina voru styrkirnir þó ónógir og Dr. Pjetur 
kom þvi til leiðar, |>egar skólinn var vígður, að kennarar 
og prestaefni skutu saman dálitlu fje til þess að stofna 
styrktarsjóð handa fátækum stúdentum, er á prestaskól- 
ann gengu og átti sjóður þessi að vera jafnhliða bræðra- 
sjóð lærða skólans. Pjetur prófessor ljet sjer mjög annt 
um að auka þenna sjóð, sem kallaður var prestaskóla- 
sjóður, og safna banda lionum gjöfum hjá prestum og 
öðrum, ritaði hann i Reykjavikurpóstinn hvöt til sam- 
skota í þenna sjóð 8 ) og við árslok 1848 höfðu þegar 
safnast 409 rd. 15 sk. Síðar Ijet dr. Pjetur stöðugt aug- 
lýsa i blöðunum allar gjafir til sjóðsins og reikninga 
bans til þess að vekja athygli manna á þessari stofnun. 
Það gekk þó nokkuð tregt að auka sjóðinn, en ákveðið 
hafði verið, að ekki skyldi fvrr veittur styrkur af honum 
en höfuðstóllinn væri orðinn 1(K)0 rd. Við árslok 1855 
var eign sjóðsins enn eigi orðin meiri en 781 rd. 40 sk., 
en þá hjóp dr. Pjetur sjálfur undir bagga með því að 
gefa sjóðnum allan ágóðann af »Tækifærisræðum« sinum, 
sem komu út 1857 i tveim prentunum. Ágóði sjóðsins 
af þessu fyrirtæki varð 212 rd. 92 sk., svo upp frá þessu 
mátti af vöxtunum veita fátækum nemendum nokkurn 
styrk. 4 ) Siðar var prestaskólasjóðurinn nokkuð styrktur 
með ágóða af gleðileikum og tombólum og fjekk auk 
þess við og við dálitlar gjafir frá prestum og leikmönnum. 
Þegar Dr. Pjetur Pjetursson fór frá prestaskóla og tók 
biskupsembætti var sjóðurinn orðinn 1393 rd. 22 sk. 5 ) 

1) Tiðindi um stjórnarmálefni íslands 1. bls. 1 — 2. 

2) Alþingistiðindi 1857, bls. 51—53, 109-114, 133-134, 151-152. 

3) Reykjavikurpóstur II. bls. 117 — 118. Skrá yfir gefendur 
s. st. III. bls. 48—56, 150—151. 

4) Pjóðólfur VIII. bls. 65; X. bls. 158. 

5) 1903 : 4857 kr. 47 au. 


Digitized by Google 



// 


Enn Iremur bættist prestaskólanum annar sjóður, sem 
líka beinlínis var prófessor I’jetri að þakka, það var ^yöt' 
Halldórs Andréssonar 1 ); þessi sómamaður vildi arfleiða 
einhverja stofnun að fje sínu og ráðlagði Dr. Pjetur hon- 
uin að stvrkja preslaskólann; sjóður þessi var við árs- 
lok 1865 orðinn 1109 rd. 08 sk. (1903: 3533 kr. 06 au.) 

Prestaskólinn var þegar i byrjun mjög vel metinn 
af alþýðumanna. í Norðanfara 1802 er t. d. komist þannig 
að orði: »Vjer þorum að segja, aðengin menntastofnun 

hafi hjer náð annari eins alþýðuhylli eins og presta- 
skólinn og hefir ekki alllitið gjört til þess sú áslsæld og 
virðing sem að forstöðumaður hans heflr fengið hjá öll- 
uin þorra manns hjer um land allt.« 2 3 ) Pó vantaði ekki 
útásetningar og aðfinnslur í blöðum. f þjóðólfi var 1855 
fundið að því að aginn i prestaskólanum væri eigi nógu 
strangur, lærisveinar svikjust um að sækja kennslustundir, 
af því þeir hefðu eigi nóg aðhald og stunduðu ýmsönn- 
ur störf jafnhliða. 8 ) Þessu var rækilega svarað í sama 
blaði og sýnt, að aðfinnslur þessar væri á engum rökum 
bvggðar, það væri hins vegar heldur ekki hægt að hafa 
barna-aga á fullorðnum mönnum, sem prestaskólann 
sóttu, slikt gæti ef til vill átt við á latinuskóla, en ekki 
á æðri menntastofnunum. í þeirri grein er þess meðal 
annars getið, að æskilegt væri, að námstiminn væri lengdur 
um eitt ár, en þvi muni varla verða við komið. 4 5 ) Ymsir 
af gömlu prestunum voru lika undir niðri óánægðir með 
forrjettindi þau, sem þeir þóttust sjá, að kandidatar frá 
prestaskólanum hefðu við brauðaveitingar fram yfir Bessa- 
staðastúdenta. 6 ) Út úr þessu öllu sanian varð töluvert 

1) Krfðaskrá Hnlldórs Andrjessonar er prentuð í Þjóðólfi 
VII. 1855 bls. 41 — -42. 

2) Norðanfari I., bls. 84 (á að vera bls. 86). 

3) Þjóðólfur VII. bls. 130—131, 138—40; VIII. bls. 47-48. 

4) Pjóðólfur VIII. bls. 9—12. Hvort grein þessi er cptir 
Dr. Pjetur viturn vjer ekki, en lildegt cr, að hann hafi eitthvað 
verið við hana riðinn. 

5) Sbr. Þjóðólfur VIII, bls. 29-31, 39—40. 


Digitized by Google 



78 


þras á milli Reykjavikurblaðanna, dr. Pjetur ritaði tvær 
greinir i Ingólf 1 2 3 ) og aðrir fleiri vörðu prestaskólann gegn 
aðfínnslum Þjóðólfs.*) 

Hinn 16. mai 1849 veitti stjórnin dr. Pjetri Pjeturs- 
syni prófessors-nafnbót, 8 ) það var þá tizka að veita hana 
forstöðumönnum hinna æðri skóla og sömu nafnbót fjekk 
Bjarni Jónsson rektor siðar. Dr. Pjetur Pjetursson út- 
skrifaði 60 lærisveina af prestaskólanum og má vist óhælt 
segja, að hann var virtur og vel látinn af þeim öllum, 
enda var hann hinn mannúðlegasti og liprasti maður i 
umgengni við lærisveina sína sem aðra. Á skólanum 
hafði hann hin fyrri ár mikið starf að semja alla fyrir- 
lestra og koma stofnuninni i rjett lag. Síra Jón Helga- 
son segir um Dr. Pjetur: hann »reyndist prestaskólanum 
stjórnsamur forstöðumaður og einkar samvizkusamur öll 
þau 19 ár, sem hann hafði það embætti á hendi og tókst 
sem forstöðumanni að ávinna stofnun þessari hylli og 
traust þjóðarinnar og sjálfum sjer virðingu samkennanda 
sinna og lærisveina, þvi þeir fundu það i hvívetna, að 
honum var innilega annt um heill skólans og framþróun. 
Hann var maður vel lærður og viðlesinn og þótti sem 
kennari fremur ljós og auðveldur, en hvorki djúpur nje 
frumlegur að sama skapi og fremur daufur inun liann 
hata þótt og hilalítill i kennarastólnum. Þótt hann rit- 
aði baíði margt og mikið meðan hann var prestaskóla- 
kennari mun hann ekki hafa hirt svo mjög um að um- 
rita eða breyta prestaskólafyrirlestrum sinum, heldur 
lesið þá lengst af fyrir í þeirri mynd er þeir hölðu fengið 
hjá honum í fyrstu.« 4 ) Hve frumlegur dr. Pjetur hefir 
verið í fyrirlestrnm sinum getum vjer ekki dæmt um, 
enda mun það naumlega verða heimtað af kennara við 
slikan skóla, þar sem varla getur verið að ræða um 


1) Ingóirur 1853 — 55. Rvik 1855 bls. 62, 66 — 67. 

2) s. st. bls. 98—100, 113—144. 

3) Iteykjavikurpóstur III, bls. 152. 

1) Verði Ijós II, 1897 bls: 153. 


Digitized by Google 



79 


annað en hin allra fyrstu undirstöðuatriði visindanna; 
vjer höfum heldur ekki heyrt getið um neinn frumleik 
eða uppgötvanir í guðfræðis-visindum hjá neinum öðrum 
kennurum, sem við þann skóla hafa verið. I J eir hafa 
eðlilega iitbjdt lærisveinunum þeirri þekkingu, sem þeir 
sjálfír hafa fengið við háskólann og af bókum, í hæfi- 
legri þynningu eptir menntunarstigi áheyrenda, og er 
ekkert út á það að setja. 1 ) Hvað höfundurinn meinar 
með »hitalitill« í þessu sambandi er oss ekki vel ljóst, 
i daglegum fyrirlestrum um trúfræði, biblíuþýðing, barna- 
spurningar o. s. frv. mun sjerleg andagipt eða ])ijedik- 
ara-hitaköst, varla eiga við eða komast að. Eptir öllu 
eðli sínu gat Dr. Pjetur ekki verið heitur og ákafur við 
kennslu eða önnur störf, það var einmitt hin mikla 
stilling og ró, og hin göfuga og þó ljúfmannlega fram- 
ganga sem einkenndi hann og ávann honum virðing 
allra sem kynntust honum. A yngri árum var dr. Pjetur 
í miklu áliti sem ræðumaður, 2 ) en hrifandi mælsku- 
maður var liann aldrei, þó ávannst honum meira en 
mörgum þeim sem brjótast um kófsveittir i ræðustólun- 
um, þeim hættir lika allajafnan við að tala áður en þeir 
hugsa, en alll, sem Dr. Pjetur sagði ogritaði, lýsir rólegri 
ihugun og stillingu. Hve mikið eða litið Dr. Pjetur hefir 
breytt fyrirlestrum sínum, vitum vjer eigi, en hafi hann 
litið breytt þeim, þá hefir liann, að því sem sagt er, átt 
sammerkt í þvi við aðra kennara prestaskólans. 

í þá daga voru skýrslur um opinberar stofnanir 
enn þá sjaldgæfar. Dr. Pjetur var i þvi sem mörgu 
öðru forgöngumaður. Hann gaf út, sem fyrr var getið, 
skýrslu um bókasafn Vesturamtsins 1847, enn fremur 

t) Dr. Pjetur Pjetursson segir í Ingólfi 1853, bls. 62: »Pad 
gctur ekki verið tilgangur prestaskólans og verður ekki heiintað 
af honuin, eins og nú er ástatt, að gjöra menn að eins lærðum 
guðfræðingum og háskólinn, heldur að veita þeim þá menntun, 
sem gjöri þá að hæfilegum prestsefnum og færa um að standa 
sómasamlega i þessari stöðu sinni.« 

2) Sbr. Pjóðólfur VIII. bls. 65. 


Digitized by Google 



80 


skýrslu um bibliufjelagið 1854, skýrslur um prestaskól- 
ann 1850 og 1856, 1 ) registur yfir bókasafn prestaskólans 
1868 o. s. frv. Þá var hann og frumkvöðull að þvi, að 
kennarar prestaskólans fóru að gefa út tímarit kirkjulegs 
elnis 1850. 2 3 ) Timarit þetta kom þó ekki út nema eitt 
ár; það hætti þó ekki af því, að áskrifendur eigi fengist 
nógu margir, þeir urðu strax 767, meira en helmingi 
tleiri en gert hafði verið skilyrði fyrir útkomu ritsins, 
heldur liklega mest af þvi að prentsmiðjan gat eigi prentað 
það sakir anna við alþingistiðindin. Svo nuinu tímarit- 
inu ekki hafa boðist nægilega margar ritgerðir, en Dr. 
Pjetur komst eigi yfir einn að skrifa allt. Það stóð þó 
til að annar árgangur kæmi út, útgefendurnir lofa (10. 
marz 1851) áframhaldi, þegar Þjóðlundurinn sje búinn 
og búið sje að prenta tiðindi um Þjóðfundinn. 8 ) Það 
hefir lika ef til vill gert útgefendurna leiða á því að vera 
að brjótast i þessu, hve hrottalega var tekið á móti tima- 
ritinu i ritdómum i Þjóðólfi. í »Árritinu« eru fyrst 
prentaðar ræður þær, sem haldnar voru við vigslu presta- 
skólans, skýrsla um ástand skólans, umburðarbrjef Helga 
biskups 8. marz 1850 um svnodus, skrá yfir hinar helztu 
guðfræðisbækur, sem út komu á Þýzkalandi og í Dan- 
mörku á árunum 1842—50, og nöfn áskrifenda. 1‘ar 
eru þrjár ritgjörðir og eru tvær al þeim að mestu leyti 
þýðingar: um kirkjuhreyfingar á Þýzkalandi og um sakra- 
mentin eptir Martensen biskup, og svo allitarleg æfisaga 
Guðbrandar biskups Þorlákssonar, allar þessar þrjár rit- 
gjörðir eru eptir prófessor Pjetur, svo það má heita, að 


1) Skvrslan urn prestaskólann 1856 er prenluð sjerstök (65 
bls. 8 V ° 1 . Þar er fyrst talað um stofnun skólans, þá kemur kafli 
um kcnnara og kennslu, þá um burtfararpróf 1849 — 55ogeruþar 
talin hin skriflegu verkefni, þá cru síðast skýrslur um Ijárhag 
skólans og um bókasafnið. 

2) Arrit prestaskólans, cptir Dr. P. Pjetursson og S. Mel- 
steð kennara við prestaskólann. Fyrsta ár. Reykjavik 1850, 218 
bls. 82 . 

3) Landstiðindi II., bls, 180. 


Digitized by Google 



81 


hann skrifaði nærri allt timaritið (af 218 bls. eru 170 
beinlinis eptir hann) og sennilega hefir hann átt þátt í 
skýrslunum lika. Út úr tímaritinu spunnust ritdeilur 
milli Þjóðólfs og útgefendanna. Fyrst kom út langur 
ritdómur í Þjóðólfi 1 2 ) að mörgu leyti óbilgjarn. Var þar 
mest fundið að máli og rjettritun, og er þó hvorttveggja 
fullt eins gott eins og á Þjóðólfi. Eins og vant er að 
vera i þesskonar ritdómum, voru aðfinnslurnar sumar 
rjettar, sumar rangar og sumar eintóm hótfyndni og 
svaraði Dr. Pjetur þeim stillilega 3 ). Þá rjeðist ritdóm- 
urinn lika á umburðarbrjef biskups um synodus og kirkju- 
stjórnina og átaldi líka athugasemd Dr. Pjeturs um verzl- 
unarmál í æfisögu Guðbrandar hiskups. Guðhrandur 
Þorláksson vildi sem kunnugt er rýmka uni verzlunar- 
frelsi á Islandi og vildi að almenningur eignaðist verzl- 
unarskip og stofnaði verzlunarQelög, en Jón Jónsson lög- 
maður*) og lögrjettan lögðust á móti og sendu konungi 
hænaskrá um að afstýra slikri óhæfu, liklega af þvi þeir 
lijeldu, að hiskup mundi hafa einhvern hagnað af þessu. 
Með þessu sýndu íslendingar velþóknun sína á einok- 
unarverzluninni, sem litlu siðar var innleidd. Þetta er 
einn með svörtustu blettum i sögu Islands og höf. æfi- 
sögunnar fer nokkrum orðum um þýðing og nauðsyn 
frjálsrar verzlunar, en það vill Þjóðólfur ekki heyra. Mót 
þessum ritdómi Ijetu útgefendurnir prenta svar á sjer- 
stökum blöðum 4 ). Deilurnar snerust svo smátt og smátt 


1) Þjóðóli'ur II. bls. 140-143. 

2) Landstiðindi II., bls. 109—110. 

3) Þörf væri ó að einhver ritaði skynsamlega um viður- 
cign Jóns lögmanns og Guðbrandar biskups; hið eina, sem ritað 
hefir vcrið um það i samhengi, er ritgjðrð síra Arnljóts Ólafs- 
sonar um Varnarrit Guðbrandar biskups (Safn II. bls. 328 — 428), 
en hún cr afar-hlutdræg og rituð af litlum skilningi ú sögu ís- 
lands. 

4) Svar upp á aðsenda grein í Pjóðólfi um Arrit prcsta- 
skólans. Einkunnarorð: »Han orthografisk var.« Reykjavik 6. 
iúli 1850. 2 blöð 42. 

0 


Digitized by Google 



82 


að tillögunum að kirkjustjórn, er komið höfðu fram i 
Árritinu i umburðarbrjefi Helga biskups. 1 ) 

Auk embættisstarfa sinna við prestaskólann Qekkst 
dr. Pjetur Pjetursson við margt annað, er snerti almenn- 
ings þarfir, og sýndi það sig nú sem fyrr, að hann var 
hinn mesti starfsmaður og afkastamaður, var bann i 
flestu sjálfkjörinn til forustu sakir dugnaðar, lipurðar og 
prúðmennsku. Dr. Pjetur var þegar á yngri árum böfð- 
inglegur i framgöngu, háttprúður og hið mesta snyrti- 
menni, hann var vel máli farinn, stilltur, ráðsettur og 
tillögugóður og iðinn og kappsamur að hverju verki. 
Dr. Pjetur varð þvi fyrir lærdóms sakir og mannkosta 
snemma nokkurs konar öndvegishöldur hinnar islenzku 
prestastjettar og það löngu áður en hann varð hisknp; 
var hann mjög vinsæll maður og alstaðar i miklu áliti. 

Á þessum árum, sem hjer ræðir um, varprófessor 
Pjetur eitthvað riðinn við Ilest opinber mál í Reykjavík 
og við allmörg önnur landsmál. Eptir að Dr. Pjetur 
kemur til Reykjavikur lifnar mjög yfir öllum kirkjulegum 
framkvæmdum og l'æst hann mikið við öll kirkjumál, 
sem á þeim árum voru á dagskrá, bæði á alþingi og 
utan þings; alstaðar er hann hvatamaður til umbóta og 
framkvæmda og munum vjer siðar nánar geta hins ein- 
staka. Hjer nefnum vjer að eins fátt eitt. Dr. Pjetur 
var aðalhvatamaður að endurskoðun sálmabókarinnar, 
átti mikinn þátt i viðreisn bibliuQelagsins og endurskoðun 
og útgáfu bibliunnar, var mikið riðinn við tilraunirnar 
til að auka vald og þýðingu synodusar o. s. frv., hann 
jók prestsekknasjóðinn mikið og af hans hvötum komust 
tveir sjóðir á stofn við prestaskólann. Á árunum 1849 — 
51 var Dr. Pjetur ritstjóri Landstiðindanna og ritaði 
sjálfur mestallt blaðið, þá var hann þingmaður 1849 — 
1885 og það einn af hinum afkastamestu, opt varafor- 
seti á hinum ráðgefandi þingum, en á löggefandi þing- 

1) Pjóðólfur II, bls. 159—160, 163—165, 167—168, 181—184. 
Hálfyrði um árrit prestaskólans (Landstiðindi II, bls. 109—110). 


Digitized by Google 



83 


unum forseti i efri deild, þá var haun nokkur ár ritstjóri 
þingtiðindanna og i flestum hinum stærri nefndum. Árin 
1848—1868 var prófessor Pjetur forseti Bókmenntafje- 
lagsins í Reykjavfk; opt aðstoðaði hann Helga biskup i 
embætti hans og þjónaði biskupsenibættinu með köflum 
i siglingum og sjúkleika Helga Thordersen’s. Dómkirkju- 
brauðinu þjónaði Dr. Pjetur um tima og auk þess var 
hann eðlilega opt prófdómandi við latinuskólann og við- 
riðin flest skólamál. í bæjar- og fjelagsþarfir ^tarfaði 
hann og ýmislegt, þannig var hann formaður i bæjar- 
stjórn 1848 — 1854 og sáttasemjari í Reykjavík 1 2 3 4 5 * * ) i 18 ár 
(1848 — 65), þá átti hann þátt í sjúkrahúss-stofnun i Reykja- 
vik 1863 og var kosinn i sjúkrahúss-nefndina*); liann 
var einnig annar af tveim i verðlaunanefnd er dæma 
átti rit um hreinlæti o. fl. fvrir tilstilli Isac Sharps. 8 ) 
Hinn 28. jan. 1858 bar Dr. Pjetur fram þá uppástungu 
i Suðuramtsins liúss og bústjórnarfjelagi, að veitt yrði 
verðlaun fyrir beztu ritgjörð um það, hvernig afleiðing- 
ar fjárkláðafaraldursins gætu orðið sem skaðaminnstar 
fyrir almenning,*) og þannig fjekkst hann eðlilega við 
mörg önnur fjelagsmál. Við hátiðleg tækifæri var Dr. 
Pjetur þá þegar opt fenginn til að halda ræður og að- 
stoðaði jafnan við kirkjulegar athafnir, sem fram fóru i 
dómkirkjunni; likræður hjelt hann yfir flestum hinurn 
merkari mönnum sem önduðust, einkum hin fyrri ár, 
og eru allmargar af ræðum þessum prentaðar.*) 


1) Þjóðólfur XVIII, bls. 40, 45. 

2) Þjóðólfur XVI, bls. 29—30. 

3) Pjóðólfur XIX. bls. 99. 

4) Þjóðólfur X. bls. 47, 87. 

5) í Tækifærisræðum dr. Pjeturs, Heykjavik 1857, cru prent- 

aðar likræður vfir Sveinbirni Egilssyni rektor, Jóni Thorstensen 

landlækni, ekkjufrú Jóhönnu S. Bogadóttur, Pórði Sveinbjörnsen 
háyfirdómara, ekkjufrú Valgerði Jónsdóttur, Hannesi prófastiSte- 

phcnsen. Pá eru einnig prentaðar ræður við jarðarfarir dr. Hall- 
grims Schcvings, Helga biskups Thordersens og Jóns Sigurðs- 
sonar í öðrum ritum. 


Digitized by Google 



84 


Þegar lát Kristjáns konungs hins áttunda frjettist til 
Reykjavikur hjeldu hinir æðri skólar minningarhátið 8. 
maimán. 1848; við það tækifæri var fyrst sungið kvæði 
eptir Dr. Sveinbjörn Egilsson; þá hjelt Dr. Pjetur Pjet- 
ursson minningarræðu og síðan sungu skólapiltar kvæði 
eptir Gísla Thorarensen; um samkomuna varsvoprent- 
að sjerstakt rit. 1 ) Minningarræða Dr. Pjeturs lýsir kon- 
ungi vel og skýrir frá velgjörðum hans við ísland, er 
hann endurreisti alþingi hið forna á þjóðlcgum grund- 
velli og sýndi íslendingum velvildarhug í mörgu öðru. 
»Mildi hans við oss íslendinga,« segir Dr. Pjetur, »var 
ekki snögglegt góðvildar-uppþot, sem kemur fljótt og fer 
eins fljótt aptur, líkt og sólarglampi í sjóarbáru, heldur 
var hún byggð á hyggindum og samfara umhugsun um 
forlög okkar eptirleiðis.« í ræðulok segir Dr. Pjetur: 
»Vjer munum aldrei gleyma þvi, að þó margt kunni að 
verða blómlegra hjer á landi eptir en áður, þó ókomni 
tíminn rjetti að okkur tómar rósir, þá spretta þær upp 
af rótum þeim, sem Kristíán VIII. hefir gróðursett og 
verða ekki slitnar frá minningu hans nema með því að 
ónýta og tæta í sundur sögu okkar og sannleikann, en 
það getur enginn, sízt nokkur sá, sem ann hvorutveggju 
og er góður íslendingur.« 

í sömu ræðu talar Dr. Pjetur meðal annars um, 
hve þýðingarmikið það sje að glæða þjóðernistilfmning- 
una, eins og Kristíán konungur hafi gert með stofnun 
alþingis. Honum tarast meðal annars þannig orð: »f*egar 
einhver verður altekinn af hættulegri innvortisveiki, þá 
kemur ekkert kák að haldi, eða nein útvortis meðul, 
heldur verður að komast að upptökum og tilefni sjúk- 
dómsins til þess bót verði á honum ráðin. Einserlika 
varið með vanheilsu heilla þjóða, tilskipanir og rjettar- 


1) Sorgarhátíð i minningu dauða Kristjáns konungs átt- 
unda, haldin í Reykjavik af visindastiptunum landsins 8. dag mai- 
mánaðar 1848. Rcykjavik 1848, 18 bls. 8™ Ræða dr. Pjeturs bls. 
S -16. 


Digitized by Google 



85 


bætur geta, ef til vill, grætt útvortis sár og meinsemdir, 
þær geta tiltekið alla ytri skipun þjóðQelagsins og rjett- 
indi og skyldur einstakra lima þess. En sje vanheilsan 
andleg, þá veita þær ekki nema stundarfrið og fróun; 
sje andlegur dauði kominn inn i þjóðfjelagið og farin 
að heltaka hjartataugar þjóðarinnar, það er að segja 
þjóðernið sjálft, þá verður ekki ráðin bót á því til hlitar 
með neinum útvortis aðgjörðum, heldur verður lækning" 
in að byrja á hjarta þjóðarinnar, hún verður að byrja 
á þjóðerninu sjálfu, það verður að fá í sig nýjan yl og 
nýja lífsglæðingu, til þess að geta rekið dauðann á tlótta 
og lifgað og vermt upp aptur þjóðarlíkamann.w 1 2 ) Á sama 
stað talar dr. Pjetur einnig um visindaást Kristjáns kon- 
ungs, hann hafði eins og kunnugt er ágæta hæfilegleika 
og var mjög elskur að visindum. Þar segir dr. Pjetur: 
»011 menntun þjóðanna, sannur fjelagsandi og þjóðerni 
verður að draga að sjer visinda-anda, þvi það er allt i 
ætt við visindin sem er gott og fagurt og það breiðist 
með þeim út um löndin, og allt verður að fá sjer einhvern 
stuðning af þeim, annars dettur það sundur og hrynur, 
eða liður hjá eins og draumur.«*) 

Við vigslu dómkirkjunnar i Reykjavik 28. oktober 
1818 aðstoðaði dr. Pjetur Pjetursson biskup og dómkirkju- 
prest. Við þessa athöfn var mikill mannfjöldi bæði af 
sóknarmönnum og sveitafólki, svo kirkjan var troðfull og 
margir komust eigi inn. Þegar stóð rjett á liádegi kom 
biskup herra Helgi i kirkjuna og bar i höndum sjer 
heilaga ritningu, með honum gekk Dr. Pjetur Pjeturs- 
son og dómkirkjupresturinn sira Ásmundur Jónsson, bar 
annar kaleikinn og diskinn, en annar skirnarfatið. Þessir 
þrir gengu inn i kór. en múgurinn fylgdi þeim inn á 
mitt kirkjugólf. »Biskup tók þá við hinum helgu dóm- 
um og setti á sinn stað. kaleikinn á altarið og og fatið 


1) S. st. bls. 9. 

2) S. st. bls. 12-13. 


Digitized by Googie 



86 


á fontinn. 1 ) Sjálfur staðnæmdist hann fyrir altarinu en 
hinir gengu til sætis. Nú var byrjaður söngurinn á þessu: 
»Guð i þinu nafni nú«, og sungu skólapiltar fjórraddað 
undir með organinu. í J á er sungin voru þessi tvö vers 
'og sálmur á eptir, stje biskup í stólinn, skrýddur rikki- 
íininu. Gjörði hann fyrst hæn sína til drottins fyrir hús- 
inu og fólkinu. Því næst þakkaði liann guði fyrir þá 
hina veglegu minningu nafn síns, er hann með þessu 
húsi hefði látið reisa í söfnuðinum, þá líka konunginum, 
Kristíáni heitnum áttunda, fyrir það örlæti, er hann hefði 
ekkert viljað spara til að gjöra þetta hús sem prýðileg- 
ast, og loksins smiðunum, sem með snilldaiiegum hag- 
leik hefðu unnið að þessu verki bæði fljótt og vel. Sagði 
biskup, að það væri ekki ófyrirsynju, að drottinn hefði 
látið reisa þetta veglega hús í landi voru einmitt á þess- 
um tima, er það, eins og talandi vottur um hans dýrð- 
lega nafn skyldi þrýsta mönnum til trausts og trúrækni 
á þessari ókyrrlátu og brjálsömu öld. í*á er hann hafði 
lokið ræðu sinni i stólnum, var byrjað versið: »Lofiðguð, 
lofið hann, hver sem kann!« Á meðan gekk biskup 
fyrir altarið og skrýddist biskupskápunni. Þarhófhann 
vígsluræðuna sjálfa, unz hann lýsti þvi yfir, að þetta hús 
væri hjeðan í frá fráskilið allri veraldlegri notkun, það 
væri kirkja Revkjavíkur og Seltjarnarhrepps og dóm- 
kirkja landsins, og þessu lýsti hann með upplyptum 
höndum og i nafni heilagrar þrenningar; skoraði hann 
á söfnuðinn að segja þar til amen og var það gjört með 
því söngflokkurinn söng það þriraddað.« 

Á hinum fyrri árum Dr. Pjeturs i Reykjavik var 
þar stundum nokkuð umbrolasamt á ýmsan hátt, breyt- 
inga-andi sá, sem rikjandi var erlendis íluttist líka þangað, 
þó breytingarnar samkvæmt landsháttum væru ekki víð- 
tækar. Veturinn 1849 — 50 urðu i latinuskólanum upp- 


1) Athöfn þcssari er lýst í Þjóðólfi 1. árg, 18-18 bls 17 — 18, 
og pótti nvjer ekki ófróðlegt að setja hjer ágrip íysingarinnar, 
þvi fæstir eiga nú aðgang að gömlum frjettablöðum. 


Digitized by Google 



87 


þot nokkur, sem enduðu með »pereatinu« svo kallaða 
17. janúar 1850. Upphlaup þessi voru í rauninni þýð- 
ingarlítil barnabrek í fj'rstu, en meira varó úr þeim vegna 
óþarfa stifni og ólags öðru megin og drengjadrambs og 
æsinga hinu megin, svo bætti það ekki úr að borgarar, 
embæltismenn og blaðamenn skiptust Iika í flokka í 
þessu máli og drógu ýmist taum pilta eða skólastjóra. 1 ) 
Út úr óróa þessum spunnust ritdeilur milli þjóðólfs og 
Landstiðinda og ritaði prófessor Pjetur töluvert um málið 
i blaði sinu. Hann komst að þeirri niðurstöðu, að reglu- 
leysi það, sem þann vetur bafði átt sjer stað i skólanum 
væri mest að kenna reglugjörð skólans, sem skipti vald- 
inu og þar með ábyrgðinni. Vjer sjáum ekki betur, en 
að Dr. Pjetur einmitt taki fram aðalmeinið, sem jafnan 
siðan hefir staðið skólanum fyrir þrifum. Höf. kemst 
þannig að orði: »Sambandinu milli stiptsyfirvalda og 

rektors og skólans og rektors hefir samkvæmt reglu- 
gjörðinni verið þannig háttað, að rektor hefir ekkert 
verulegt vald haft yfir skólanum, heldur hefir hann þurft 
að bera hvað eina undir stiptsyfirvöldin, sem aptur liafa 
orðið að bera öll hin stærri mál undir úrskurð hlutað- 


1) í brjefum ýmsra manna frá þcirri tíð cr talað um ólag 
það. scm þá var á skólanum. Gisli Sigurdsson Thorarcnsen var 
settur kcnnari við latinuskólann veturinn 1847—48 og kcnndi 
meðal annars dönsku; hann varð að þoka tyrir Halldóri Frið- 
rikssyni, sem varð fastur kennari 2. júni 1848. í brjefi til Kon- 
ráðs Gislasonar dags. 20. ágúst 1848 segir Gisli Thorarensen: »í*að 
er ein sú aumasta staða að vera hjer kennari eins og andi pilta 
er, hrokinn frábær, hatur við allt danskt öidungis út i ioptið, og 
þetta er svo magnað, að cnginn piltur má tala danskt orð og vilji 
kcnnarinn tala við þá á dönsku, svara þcir honum ekki, þetta er 
gert að lögum og rcktor samsinnir þessu. Siðferðið vil jeg ekki 
nefna, að undanteknum drykkjuskap, Reykjavik er alþckkt og 
hún hneykslast þó á skólanum.« í brjefi 20. febr. 1849 scgist Gisli 
nú útflæmdur úr skólanum, ofsóttur af Halldóri o. s. frv. og bætir 
svo við: »Því skal jeg aldrci gleyma, að þá var dr. Pjetursson 
sá eini maður í Rcykjavik, sem var mjervel,hann sótti um Fellið 
fyrir mig og náði því með harðfylgi i haust.« { hinu fyrra brjefi 
segir liann lika: »Síra Pjetur helir verið sá eini maður, sem 
hefir vcrið mjer ástsamlega góður.« 


Digitized by Google 



88 


eigandi ráðgjafa i Kaupmannahöfn. Þar að auk hefir 
rektor ekki verið ætlaður bústaður i skólanum, sem 
þó er öldungis nauðsynlegt og tíðkanlegt i öllum löndum, 
hefir hann því orðið ókunnugur ástandi og framferði 
skólans. Það er því ekki að kynja, þó þessi tilhögun 
hafi orðið til að drepa niður virðingu rektors i skólans 
augum, þvi að skólinn hlaut að sjá, að rektor var þ< T ð- 
ingarlaus og að hann skorti bæði þekkingu áásigkomu- 
lagi skólans og vald til að viðhalda þar góðri reglu eins 
og lika þessi meðvitund hjá rektor hlaut að draga kjark 
úr öllum aðgjörðum hans. Þegar svona var ástatt, að 
enginn hefir haft ábyrgð á stjórn og kennslu, hvorki 
kennarar, rektor nje stiptsyfirvöld, af því enginn þess- 
ara hefir haft neitt vald út af fyrir sig, þá sjer það hver 
góður og greindur maður, að það þurfti ekki að vera 
megn óhlýðnis-andi drottnandi i skólanum, þó einhvern 
tima bæri út af lagi, og er hitt öllu meiri furða, að þetla 
bar ekki fyrr að.« Höf. álitur því nauðsynlegt, að reglu- 
gjörð skölans sje endurskoðuð og henni breytt og rektor 
fengið meira vald i hendur, honum útvegaður bústaður 
i skólanum og öll ábyrgð á kennslu og stjórn skólans 
sje lögð á hann einan. 1 ) Seinna ljekkst dr. Pjeturtölu- 


1) Landstiðindi I. bls. 75. í brjefi 31. ágúst 1848 til Kon- 
ráðs Gislasonar er doktor Pjetur að óska pess að Konráð verði 
kennari við skólann og segir: »Hann (skólinn) getur ekki fengið 
þinn lika i þvi, scm einna mest á riður, sem er þjóðernið og 
má)ið.« Pó segir hann að Konráð muni geta orðið landinu til 
mikils gagns og sóma með þvi að vera við háskólann, svo »jeg 
get varla fengið af mjer að æskja komu þinnar hingað; að ðllum 
ólöstuðum mæta manni þó ýmisleg óþægilegheit af þeim, scm 
annaðhvort eru mosavaxnir frá 18. öld, eða vilja ofan af manni 
skóinn, og þar sem allir kippa hver í sina áttina er það ekki gott 
að vera hjer fyrir eins kóleriskan mann og þig, sem vilja koma 
á samtökum og láta eitthvað gott af sjerlciða.« Um ástand skól- 
ans talar dr. Pjetur i brjefi til Konráðs 6. septcmbcr 1849. »Ekki 
get jeg sagt, að mjer líki ástand latinuskólans eins og það er 
núna; bæði er husið slæmt og helir þó kostað ósköpin öll, og 
svo er stjórn og agi ekki sem bezt. Rector gerir hvað liann get- 
ur og hann getur það ekki betur; honum er ekki lagið að stjórna, 
en kennsla hans er góð. Schcving er orðinn gamall og honum 


Digitized by Google 



89 


vert við skólamél og átti mikinn þátt i umbótum á 
reglugjörð skólans og mun þess siðar getið. Út iir rit- 
deilunum um skólamálið var Þjóðólfur að drótta því að 
dr. Pjetri, að liann mundi vilja verða rektor og sam- 
eina þá stöðu við lektors-embættið við prestaskólann 1 ). 
Þetta hafði þó dr. Pjetri aldrei dottið í hug, hann hafði 
meir en nóg að gjöra við prestaskólann, sem þá var að 
komast á fót, auk margra annara starfa, sem hann hafði 
tekist á hendur. 

Nokkrum árum síðar (1854) var prófessor Pjetur 
nokkuð riðinn við þær breytingar sem urðu á þjónustu 
við dómkirkjuna í Reykjavik. Eins og fvrr var getið 
varð sira Asmundur Jónsson prestur í Reykjavik 1846, 
hann var mesti sómamaður og merkur maður að mörgu, 
en honum lánaðist ekki að ná hylli safnaðarins í Reykja- 
vik. Þegar síra Ásmundur tók við embætti, áttisöfnuð- 
urinn að sjá á bak hinum ágætasta presti; Helgi Guð- 
mundsson var framúrskarandi ræðumaður, svo það var 
ekki öllum hent að feta i íótspor hans og ekki var það 
meðfæri sira Ásmundar. Hann var enginn afburðamað- 
ur og sizt var honum gefin mælska og orðsnilld. Sira 
Ásmundur Iagði að sögn ræður sinar flestar út úr þýzku 
og var málið á þeim illt og eplir sig kveðið, svo var 
framburðurinn slæmur, prestur var fijótmæltur og fast- 
mæltur, og mismælti sig stundum eins og Jón lektor 
faðir hans, svo gárungar hentu gaman af; kirkjan var 
þvi optast nærri tóm þegar hann embættaði. »Pereats«- 
veturinn (1849 — 50) voru ýmsar hreyfingar í Reykjavik 
og var þá ekki undarlegt að menn Ijeti í Ijós óánægju sína 
með prestsþjónustuna. Það har þá til hinn 10. febrúarmán. 
1850, að Helgi biskup prjedikaði í dómkirkjunni og var 

er nokkuð farið að förlast. Gunnlögsen er ol linur pó hann sje 
eins og við vitum afbragð. Jens Sigurðsson er bezti kennari, en 
of dulur til að geta stjórnað piltum. Undan Halldóri gengur, en 
hann gjörir sjer of inikið far um það, ef til vill, að láta hlýða 
sjer i svipinn, annars hcld jeg hann sje góður kennari.« 

1) Pjóðólfur II, bls. 158. 


Digitized by Googk 


90 


þar íjöldi fólks saman kominn »tií að hlýða röddu sins 
fyrra hirðis«, en eptir embætti stje Sveinbjörn Hallgrims- 
son ritstjóri upp a bekk a syðra loptpalli og talaði til 
biskups og safnaðar, kvartaði hann undan því að kirkj- 
an stæði tóm á helgum dögum og krafðist þess, að söfn- 
uðurinn fengi nýjan prest. 1 ) f*etta mæltist misjafnlega 
fyrir, en leiddi þó til þess á endanum, að sira Ásmund- 
ur varð leiður á verunni i Reykjavík og sótti aptur um 
Odda þegar sira Markús bróðir hans dó 1853. í J á urðu 
Reykjavíkur sóknarmenn að sjá sjer út nýjan prest og 
voru helzt tilnefndir síra Halldór Jónsson á Hoft, sira 
Hallgrímur Jónsson á Hólmum og sira ólafur Pálsson 
í Stafholti; hinn síðastnefndi varð sem kunnugt er hlut- 
skarpastur og fjekk dómkirkjubrauðið 10. seplember 1854. 
Á milli presta þjónaði Dr. Pjetur dómkirkjuhrauðinu frá 
þvi honum var falið það á hendur af ltiskupi 6. júni 
1854 þangað til sira ólafur Pálsson tók við-) ; Ólafur 

1) Ræða Sveinbjörns Hallgrimssonar er prcntuð í Pjóðólfi 

(Hljóðólfur) II, 1850, bls. 127. Fyrir ræðuna var Sveinbjörn Hall- 
grímsson sektaður um 10 rd. »sem helgidagsbrot«, og var neitað 
um prentun á þvi Þjóðólfsblaði í landsprcntsmiðjunni, sem að 
ræðan átti að standa í, liann varð því að sigla til Hafnar og 
láta prenta blaðið þar. Um þetta skrifar dr. Pjctur Jóni bróður 
sinum 13. marz 1850 og bætir svo við: »Bændur ætluðu nú aö 

skrifa presti brjef og biðja hann að sækja lijeðan eða að taka 
kappcllán og hjeldu alteina fundi, en bæjarfógeti gat fengið þá 
ofan af þessu og útvegaði loforð biskups um, að liann skyldi 
messa og láta messa 12 sinnnm á ári. Með þetta gjörðu bændur 
sig ánægða, en prestur vildi ci, og klagaði bændur til Ministerii, 
tóku þá bændur sig saman og skrifuðu biskupi og itrekuðu þá 
bón, að prestur sækti þaðan eða tæki kapellán, þar eð þeir 
hcyrðu eigi til hans, voru 135 búendur og 40 búlausir undir brjef- 
inu, sem einnig gengur til Ministerii. Justitiarius tók þá saman 
brjef þess efnis, að vel heyrðist til prests, og að ræður lians 
væru góðar; undir þetta brjef skrifuðu hjcrurn bil 50, mcst em- 
bættismenn og kaupmenn og jeg þar á meðal, ásamt þrem öðrum 
»at jeg selv kunde godt höre« og ætluðu þeir góðu menn þó að 
ganga Iram lijá mjer, af því þeir lijeldu, að jeg væri á móti 
presti«. 

2) Hjónavígsluræður, skriptaræður og fermingarræða frá 
þcim tíma (1854) eru prentaðar í Tækifærisræðum l)r. Pjelurs, 
bls. 47—78. 


Digitized by Google 



91 


Pálsson var i umboði sliptprófasts scttur inn i cmbættið 
af prófessor Pjetri 1. sunnud. í aðventu s. á. og eni- 
bættaði i l'yrsta sinn næsta sunnudag eptir. Þess má 
geta, að sira Hallgrinii á Hólmum fyrst bafði verið veitt 
brauðið, en hann sá sig um hönd og Ijekk leyfi til að halda 
sinu gamla brauði. Pegar Dr. Pjetur þjónaði embætt- 
inu, brá mjög við frá þvi sem áður var, nú var kirkjan 
troðfull af fólki á hverjum belgum degi. Var það þá í 
almæli i sókninni, að söfnuðurinn gæti ekki fengið betra 
prest en sira Pjetur var, ef hann vildi sækja, en þess 
var ekki koslur, það var allt of mikill tekjumissir fyrir 
liann, fátækan mann, að sleppa forstöðumanns-embætt- 
inu við prestaskólann. Pá mun það liafa komið til orða 
meðal embadtismanna í Reykjavik, hvort ekki væri liægt 
að liðka þetta mál báðum pörtum til geðs, þannig að 
þeir prestaskólakennararnir dr. Pjetur Pjetursson ogSig- 
urður Melsteð þjónuðu Reykjavikurbrauðinu auk kennsl- 
unnar við prestaskólann. Sem betur fór varð ekkert úr 
þessarí fyrirætlun, það hefði hlotið að draga afi úr báð- 
um embættunum 1 2 ). Jón Guðmundsson slóð um það leyti 
í ritdeilum við Ingólf um prestaskólann og var þá stund- 
um mjög óbilgjarn í dómum sinum, rneðal annars drótt- 
aði hann því að dr. Pjetri, að hann vildi sameina handa 
sjer embætlin bæði og svaraði prófessor Pjetur þvi á 
þessa leið 5 ): »Hann # (Jón Guðmundsson) viiar ekki fyrir 
sjer — þó með vifilengjum — að drótta þvi að mjer, að 
jeg liafi róið að þessari sameiningu. Svona gela menn 
villst frá sannleikanuin og giört öðrum rangt til, þegar 
þeir vilja liafa sitt fram án þess að vanda meðulin lil 
þess. Ef jeg sæi mjer fært að gegna bæði prestsembætti 
hjer og þeim störfum, sem jeg hefi á prestaskólanum, 
og sæktist eptir að fá þetta sameinað, þætti rnjer engin 
minnkun að gangast við þvi. En af þvi þessu er ekki 
þannig varið, get jeg vel unnt sira Halldóri eða hverjum 

1) Sbr. Þjóðólfur V. bls. 125, 142, 156; VI. bls. 210, 250. 

2) Ingólfur 1853—55. Rvik 1855, bls. 67. 


Digitized by Googie 



92 


öðrum góðum manni þess að fá þetta brauð þegar það 
losnar.ít 1 ) 

Árið 1848 sagði Árni Helgason stiptsprófasturafsjer 
forsetastörfum i Reykjavíkur-deild hins islenzka Bók- 
menntatjelags 2 ) og var dr. Pjetur Pjetursson þá kosinn 
forseti og hjelt hann þeirri sýslan i 20 ár, sagði aptur 
af sjer forsetastörfum 18. september 1868, tveim árum 
eptir að hann var orðinn biskup. í þá daga urðu ekki 
miklar breytingar á embættaskipun i tjelaginu, því nær 
alla forsetatið Dr. Pjeturs voru sömu starfsmennirnir í 
Reykjavíkur-deildinni, Jens Sigurðsson skólakennari ije- 
hirðir, Sigurður Melsteð skriíari og Einar Pórðarson 
bókavörður; framkvæmdirnar voru nú þá heldur ekki 
miklar eða margbrotnar og bar ýmislegt til þess. I’ess 
helir fyrr verið getið, að Dr. Pjetur ineðan hann var 
prestur á Staðastað sýndi áhugaá framförum Bókmennta- 
fjelagsins með því að stofna styrktarfjelag i sveitinni, og 
það var eðlilegt og átti vel við, að hann, sem var einn 
hinna fáu islenzku vísindamanna og af kastamikill rithöf- 
undur, yrði forseti fjelagsins. Sama ár var Brynjólfur 


1) Pessi tröllasaga, ad <ir. l’jetur liafi viljað sanieina dóm- 
kirkjubrauðið við forstöðumanns-embætti prestaskólans og jafn- 
vel ná undir sig rektors-embættinu, heíir haldist fram á vora daga 
hjá sunuim. Sannast þar hið fornkveðna^ »Calumniare au<lacter! 
semper ali<|uid hæret.« 

2) Varla hefir þó stjórn Bókmenntafjelagsins farið frá al- 
veg af fúsum viija, þegjandi og hljóðalaust. Hinum yngri mönn- 
um hefir þótt stjórnin aðgjörðalitil, enda hafði hún að heita mátti 
aldrei gjört neitt, og þvi hafa þeir viljað kjósa framfaramenn. 
Stjórnin fór öll frá, Árni Ilelgason, Jón Jónsson lektor og Þórður 
Jónassen; þá (1848) kaus dcildin i fyrsta sinn bókavörð, Jón 
Árnason, og hafði hann þann starfa á hendi til 1854. Um þessa 
stjórnarbreytingu skrifar Dr. Pjetur Pjetursson Konráði Gíslasyni 
3. marz 1849: »Hvernig lizt ykkur á revolútiónina hjerna i Bók- 
menntafjelaginu? Pó við hefðum sctt kónginn af og steypt öllum 
ráðgjöfum hans úr völdum, þá hefðum viö ekki orðið harðara 
úti eða mætt ómildari dómum, en við höfum orðið fyrirhjáein- 
stöku mönnum hjerna. En við höfum breitt bak, og siðan em- 
bæltaskiptin urðu hafa margir bæzt i i]elagið.« 


Digiiized by Google 



93 


bróðir hans kosinn forseti i Hafnar-deildinni og gegndi 
þeim starfa þangað til um vorið 1851, því þá var hann 
orðinn veikur af þeim sjúkdómi er leiddi hann lil bana 
27. október 1851. í þá daga hafði Reykjavíkur-deildin 
ekki mikil störf fyrir hendi og lágu ýtmar orsakir til 
þess. Aðalstyrkur tjelagsins var þá i Kaupmannahöfn. 
Útlendir fjelagsmenn guldu þá meira til fjelagsins (3 rd.) 
en íslendingar almennt (1 rd.) og fjelagið lifði að mestu 
leyti á dönsku fje, eins og Hafnar-deildin gerir enn i 
dag. Aðalbóka-útgáfan hlaut þá að vera i Kaupmanna- 
höfn hæði vegna flutninga og prentunar. Deildin i Höfn 
gat sent bækur til allra hafna á Islandi með skipum 
kaupmanna, en það gat deildin i Reykjavik ekki, þá 
voru engir flutningar á sjó kringum landið og bóka- 
sendingar frá Reykjavik til fjarlægra hjeraða hefði fyrst 
orðið að senda til Hafnar og svo þaðan aptur með kaup- 
skipum. Deildin i Reykjavik hafði þá að eins hein við- 
skipti við Suðurland, en til Norður-, Vestur- ogAustur- 
lands sendi Hafnar-deildin allar hækur. Prentun að 
nokkrum mun var þá örðugt að framkvæma í þessari 
einu prentsmiðju, sem til var á landinu; siðar bar það 
jafnvel við, að mestöll prentun varð að liætta heil og 
hálf missiri þegar alþingistiðindin voru á prjónunum. 
Á árunum 1816 — 1845 ljet Revkjavikur-deildin ekki prenta 
eina einustu bók, þar var fyrst farið að prenta »Skýr- 
ingar yfir fornyrði lögbókar« eptir Pál Vidalín 1846 með 
itarlegri æfisögu Páls eptir Þórð Sveinhjarnarson háyfir- 
dómara og stóð prentun þeirrar hókar yfir i 9 ár. Fje- 
lagar voru þá fáir, 1847 að eins 220, 1854 240, en siðar 
fjölgaði þeim mjög, mest fyrir dugnað Jóns Sigurðsson- 
ar. Árið 1849 sendi Reykjavíkur-deildin út áskorun um 
alþýðubækur 1 ) og hýður verðlaun fyrir hentuga lestrar- 
bók fyrir unglinga, en í þá daga voru annars engin rit- 
laun borguð fvrir það, sem fjelagið gaf út. Áskorunin 


1) Reykjavíkurpósturinn III, 1849 bls. 101 — 103: Landstíð- 
indin II. 1851, ‘bls. 144. 


Digitized by Google 



94 


inniheldur lika efnisyfirlit yfir slika bók eins og stjórn 
deildarinnar hafði hugsað sjer hana. Bókin átti að vera 
18—20 arkir að stærð og koma út i tveim pörtum; efnið 
átti að vera smásögur, málshættir, spakmæli, ágrip af 
bibliusögu og mannkynssögu, ágrip af landafræði og af 
íslendingasögu, »lagað til að glæða þjóðerni hjá ung- 
lingum og ást á fósturjörð þeirra«, lýsing íslands og al- 
mennar heilbrigðisreglur. Bók þessi heiir liklega átt að 
vera sniðin eptir F. Hjort’s »Börneven«, sem fyrst kom 
út 1839. Fyrirtæki þetta fjell þó niður, liklega hafa ekki 
rithöfundar fengist. Smátt og smátt fór Reykjavikur- 
deildinni að vaxa afl og meðan Dr. Pjetur stýrði deild- 
inni voru gefnar út allmargar bækur i Reykjavík og má 
af þeim nefna fornaldar- og miðaldarsögu Páls Melsteds. 
tölvisi Björns Gunnlaugssonar, Ilionskvæði, er Benedikt 
Gröndal íslenzkaði, rjettritunarreglur, landafræði og mál- 
myndalýsing eptir Halldór Kr. Friðriksson, þýðing brjefa 
Hórazar o. fl. En aðalframkvæmdin var á þessum ár- 
um eins og eðlilegt var hjá Hafnardeildinni af þeim or- 
sökum, sem fyrr er getið. 

Þegar prófessor Pjetur var orðinn biskup, ritaði 
liann öllum próföstum umburðarbrjeP) og liað þá að 
gangast fyrir því hvern í sínu prófastsdæmi, fyrir milli- 
göngu prestanna, að sem flestir gengi í Bókmenntafje- 
lagið og leiddi orð að þvi, hve mjög það hlyti að efla 
bókmenntir vorar og sóma landsins, að fjelaginu geti 
aukist kraptar og að það verði svo fjölskipað, sem mögu- 
legt er. ÍY*tta hafði þann árangur, að allmargir nýir fjc- 
lagar fengusl. 1 2 ) Á fundi 13. april 1866 minntust báðar 


1) Pjóðólfur XVIII. 18(56, bls. 158. 

2) 1 brjeli dags. 28. tnarz 1867 lil Jóns Sigurðssonar segir 
Pjctur biskup: »Litill en pó nokkur árangur hcflr orðið af til- 
löguni minum við menn að ganga í Bókmenntafjelagið, síra Páll 
á Kálfafelli Iiefur útvegað 14 og í Ólafsvik vestra eru 7, sem við 
hafa bæzt. Færi nú dálítið að batna í ári, yrði árangurinn meiri, 
en llestir bcrja nú harðindum og bágindum við.« Ildrs. J. S. 
141 Fol. 


Digitized by Google 



95 


deildirnar 50 ára afmælis Bókmenntafjelagsins og er ræða 
prófessors Pjeturs Pjeturssonar við það tækifæri prentuð 
í minningarriti fjelagsins. 1 ) Hinn 5. mai 1855 var Dr. 
Pjetur af deildinni í Kaupmannahöfn kosinn heiðurs- 
fjelagi hins islenzka Bókmenntaljelags og 1807 gjörðist 
hann æliljelagi hins norræna fornfræðaQelags. 


1) Hið islenzka Bókmenntafjelag, stofnun fjelagsins og at- 
hafnir um fj-rstu fimmtiu árin 1816 — 1866. Kaupmannahöfn 1867, 
4 °_ bls. 1—5. 


Digitized by Google 



VI. Landstíðindin. Þjóðfundurinn. 


Það er auðsjeð á allri franikoniu dr. Pjeturs Pjet- 
urssonar, að hann þegar í æsku hatði mikinn áhuga á 
opinberum málum og var gagntekinn af þeim hugmynd- 
um um mannfrelsi og stjórnarfar, sem þá rjeði mestu 
hjá jafnöldrum hans og skólabræðrum við háskólann i 
Kaupmannahöfn. Allar ritgjörðir dr. Pjeturs bera þess 
Ijósan vott, að hann var einn af vorum frjálslyndustu 
mönnum; hann var sannfærður um þ\ f ðingu frjálslegrar 
stjórnarskipunar fyrir framfarir hinnar islenzku þjóðar, 
en hann var stilltur maður og gætinn og vildi láta skyn- 
semi og reynslu ráða, þvi frelsi er bezt með forsjá; hann 
vildi með lipurð og hagsj’ni smátt og smátt vinna þjóð- 
inni frelsi á siðferðislegum grundvelli. Árið 1848 gekk 
mikil hreyfing yfir alla Europu sem kunnugt er; hin 
yngri kynslóð fylltist eldlegum áhuga og þá skapaðist 
grundvöllurinn undir þingræðisstjórn í flestum löndum á 
meginlandi Norðurálfunnar. Gleðin og eptirvæntingin 
var i flestum löndum mikil, þegar menn loks eptir mikla 
baráttu höfðu náð í þingbundna stjórn, menn þóttust 
hafa himin höndum tekið og höfðu barnslega trú á fljót- 
an sigur alls hins góða í mannseðlinu. 

Brynjólfur Pjetursson var 1848 mikið við stjórnmál 
riðinn og i svo miklu áliti, að hann var kosinn í 9 
manna nefnd þá, er semja skyldi grundvallarlög Dan- 


Digítized by Google 



97 


merkur; hann fjekk þvi til leiðar komið, að tillaga stjórn- 
arinnar um að sjö menn af íslands hálfu skvldu sitja á 
rikisdegi I)ana var felld burtu. Þetta var mjög þýðing- 
armikið atriði fyrir sjálfstæði og frelsi íslands, þvi nú 
neyddist stjórnin til að leita álita hinnar islen/ku þjóðar 
um fyrirkomulag landsstjórnarinnar. Ekki varð sanit af 
þvi að frumvarp um stjórnarfar landsins væri lagt fyrir 
aiþing 1849, heldur var ákveðið að halda sjerstakan þjóð- 
fund, og var búist við að hann yrði haldinn 1850, en 
ekki varð af þvi, það drógst sem kunnugt er tii sumars- 
ins 1851. Þeir hræður Pjetur og Brynjólfur voru mjög 
samrýmdir og voru í stjórnmálum alveg sömu skoðunar; 
dr. Pjetur mun á fslandi að öllu leyli hafa hagað fram- 
komu sinni i stjórnmálum eptir þvi sem þeir bræður 
höfðu orðið sammála um i brjefum, sem þeirra fóru 
á milli. 

Eitt af þvi, sem gjört var til undirbúnings undir 
þjóðfundinn, var stofnun Landstiðindanna fyrir tilstilli 
stiptsyfirvaldanna og var Dr. Pjetri Pjeturssyni falin á 
hendur ritstjórn þeirra. Allar stjettir voru þá samhuga 
i þvi, að ísland ætti að fá sjálfstjórn og annast sinn eigin 
hag, með öðrum orðum eins mikið stjórnfrelsi eins og 
mögulegt var, án þess rikissambandið slilnaði. í þessu 
efni voru fyrir þjóðfundinn allir embættismenn, bændur 
og alþýða samdóma. En fljótt gjörðust ýmsar greinir 
meðal manna um það, hvernig framkvæma skvldi hug- 
sjönirnar, menn skiptust eins og eðlilegt er eptir mis- 
munandi aldri og skapferli i ákafamenn og stillingarmenn 
og munu Landstíðindin hafa átt að vera málgagn hins 
síðara fiokks, en i honum voru llestir eða allir em- 
bættismenn, kaupmenn og borgarar í Reykjavik og 
allmargir bændur, þó voru skoðanir manna í ýmsum 
efnum mjög á reiki, því allt var enn óundirbúið. Kkki 
var þó svo i fyrstu, að hjer mynduðust beinlínis póli- 
tiskir ílokkar, en embættismenn i Reykjavík hafa viljað 
tryggja sjer blað, sem með stillingu ræddi hin almennu 
mál, sem þá voru á dagskrá, frá þeirra sjónarmiði, og 

7 


Digitized by Coogle 


98 


Dr. Pjetur var þar sjálfkjörinn ritstjóri, góður rithöfund- 
ur og mikill lærdónismaður, sem hafði áhuga á opin- 
berum málum og var alkunnur fyrir stillingu og varfærni. 
Þá kom ekkert annað blað út en Þjóðólfur, sem í þá 
daga þótti nokkuð unggæðislegur og mærðarmikill. 
Reykjavíkurpósturinn sálaðist um sama leyti. Seinasta 
blað hans var fyrir september 1849, en fyrsta blað Lands- 
tíðindanna kom út 5. september s. á. Landstíðindin eru 
því nokkurskonar áframhald af Reykjavikurpóstinum, 
eða koma í hans stað. Þó nú embættismenn gæfu út 
Landstíðindin, þá er auðfundið á elni þeirra, að þau 
eru ekkert eiginlegt stjórnarblað og þau fara alveg eins 
langt í frelsiskröfum eins og Þjóðólfur eða lengra; þau 
koma alstaðar hæverskulega og stillilega fram samkvæmt 
eðli og lunderni ritstjórans og eptir umburðarlyndi þvi, 
sem hann jafnan sýndi. Þegar i lok þjóðfundarins allt 
var komið í ofsa á báðar hliðar og engin málamiðlun 
var möguleg, hætti hann ritstjórn, því það lá mjög fjarri 
skapferli hans að eiga i þýðingar- og árangurslausum 
blaðadeilum. 

Ritstjóri Landstiðinda segist gjarnan taka greinir, 
sem hafa aðra skoðun en blaðið, ef þær eru hyggilega 
samdar og siðsamlega orðaðar, því hann vill láta aðal- 
stefnu blaðsins vera leiðbeinandi og tilgang þess að »leiða 
sannleikann í ljós, með því að velta málefnunum fyrir 
sjer á ýmsa vegu og færa ástæður með og mót«. Rit- 
stjórinn sýnir þetta líka síðar i verkinu, hann tók greinir 
gagnstæðrar skoðanar og var í því frjálslyndari en Þjóð- 
ólfur, sem neitaði að taka slíkar greinir. 1 ) Ritstjórinn 
vill láta allar umræður snerta efnið, er ræða skal, vera 
stillilegar og hógværar og stjórnast meira af skynsemi 
og hyggindum heldur en tilfmningum og orðagjálfri, 
honum er meinilla við allt blaðaskrum og pólitiskt fimb- 
ulfamb. Þó hann í blaði sinu ætti i orðakasti við ýmsa 
mótstöðumenn, heldur hann jafnan umræðunum innan. 


1) Landstiðindi I, bls. 98. 


Digitized by Google 



99 


takmarka hins niesta velsæmis og stillingar, þvi eins og 
hann segir: »eiga menntaðir menn jatnan að forðast að 
meiða hvern annan i orðum, þó þeir sjeu annarar 
skoðunar® 1 2 ). Það, sem Dr. Pjetur skrifar um blaðagjálfur, 
hafa menn gott af að lesa enn, hann kemst svo að orði: 
»Það er ekki svo luegt að eiga orðastað við menn, sem 
i stjórnar eða fjelagsmálefnum lifa i tómum tilfinning- 
um og sveima fvrir utan lifið og reynsluna eins og í 
vakandi draumi, sem i stað sannana koma með upp- 
hrópanir og ein og önnur orðatiltæki. I J að er örðugt, 
að eiga orðastað við þess háttar menn, því ætli menn 
að hrinda ástæðum þeirra með skynsamlegum ályktun- 
um, komast menn allt i einu að raun um, að menn 
eru að fást við tóman skuggann, sem hvergi verður 
hönd á fest og sönnun þeirra er ekki annað en hugar- 
burður, sem leggur upp af ólgandi imyndunarafli, en 
sem opt er álitlegur og glæsilegur, þegar á hann slær 
geislum föðurlandsástarinnar, sem opt er innileg og 
brennandi og æsir imyndunaraflið hjá þessum mönnum. 
Að þvi leyti sem hugarburður þessi er geislaskyn föður- 
landsástarinnar, þá er hann elskuverður, en að þvi 
leyti sem hann vill fá aðra til að sveima með sjer i 
loptinu, þá er hann hættulegur og getur komið mönn- 
um i þær ógöngur, sem þeir sjá ekki fram úr s )«. 

Landstíðindin voru vel látin þenna stutta tima, 
sem þau komu út. Ritstjóri Þjóðólfs Jón Guðmundsson 
gaf þeim nokkru síðar (1853) þenna vitnishurð: »Lands- 
tiðindin hófust undir merkjum eins hins lærðasta og 
merkilegasta embættismanns vors, sem þar til var og 
er eins kunnur að varfærni eins og að vandvirkni; það 
var ritstjóri, sem að öllu var samboðinn háyfirvöldum 
landsins, sem stofnuðu blaðið. Landstiðindin runnu út 
íyrsta árið, en mæturnar á þeim rénuðu brátt, miklu 
fremur og líklega eingöngu af þvi, hverjar hreyfingar 


1) Landstiðindi I, bls. 23. 

2) Landstiðindi II, bls. 197 — 198. 

7 * 


Digítized by Google 



100 

þá voru hjer sem annars staðar, af þvi blaðið fullnægði 
ekki þvi, sem flestir hinir skynsamari menn ætluðust 
til, að færa greinilegar skýrslur um hina margvislegu 
ráðsinennsku háyfirvaldanna yfir ýmsum opinberum 
stiptunum o. s. frv., en þetta var þeim að kenna, en 
ekki ritstjóranum — og af þvi Þjóðólfur var þá upp- 
vaxandi óskaliarn lýðsins 1 ) — en engan veginn af því, 
að það væri auðgefið að fá algjörðari ritstjóra fyrir 
slíkt hlað en herra prófessor og Dr. Pjetur Pjetursson«. 

Eitt hið fyrsta verkefni Landstíðindanna var að 
ræða um kosningar til Þjóðtundarins og hefir Dr. Pjetur 
skrifað langar greinir og frjálslyndar um það málefni. 
Það fer fjarri því, að hann á nokkurn liátt dragi taum 
embættismanna gagnvart alþýðu, þvert á móti, hann 
metur bændur mjög mikils. Á einum stað farast hon- 
um þannig orð: »Vér verðum að velja þá menn, er 

vjer vitum að hafa almennasta menntun og skarpar og 
liprar gáfur, eru fljótir að átta sig á þvi, er þeir heyra 


1) Petta er nú að eins rembilæti ritstjórans og iligurmæli. 
Sveinbjörn Hallgrimsson var ritstjóri Þjóðólfs meðan Lands- 
tíðindin voru uppi og náði Þjóðólfur á þeim tima lítilli alþýðu- 
hylli; pislarvætti það, sem ritstjórinn þótti verða fyrir, er stjórnin 
um tima neitaði að prenta blaðið i lands-prentsmiðjunni, niun 
helzt hafa hjálpað til útbreiðslunnar. Sveinbjörn Hallgrimsson 
var greindur maður, en likt og Magnús Grimsson ákaflega 
mæröarmikill og efnislitill, svo greinir þeirra er nú varla hægt 
að lesa ógeispandi. Einmitt í sömu greininni (Pjóðólfur V. 18ö3, 
bls. 30 — 31) beinist Jón Guðinundsson allsnarplega mót hinum 
fyrrverandi ritstjóra Pjóðólfs, sem þá var farinn að gefa út 
Ingólf, orðinn skuthverfur í pólitik og »leiguliði háyfirvaldanna«. 
Pjóðólfur vann sjer fyrst þjóðarhylli undir ritstjórn Jóns Guð- 
mundssonar; hann var reyndar cnginn rithöfundur, framsetn- 
ingin á greinum hans var opt stirð og óþægileg, cn elnið var 
opt gott, scm mcst ríður á. Jón Guðmundsson ræðir málin 
itarlega og opt með mikilli þekkíngu, en er laus við allt orða- 
gjálfur og stjórnmálaþvaður. Ilann flnnur óspart að gjörðum 
yflrvaldanna, og þó liann sje stundum æði harðorður, er liann 
sjaldan ónærgætinn; hann er ótrauður í þvi að heimta gjörðir 
stjórnarinnar leiddar í ljós og lagðar fram fyrir dómstól al- 
mennings. Á þenna hátt gjörði Þjóðólfur mikið gagn og ijekk 
álit og útbreiðslu, þó hann opt væri leiðinlcgur aflestrar. 


Digitized by Google 



101 


umrætt, þó ekki beri þeir gott skyn á það áður og hafT 
litið hugsað um það að undanförnu, en einkum hlytu 
menn að hafa það traust til þeirra, að þeir væru sam- 
vizkusamir menn og þjóðlegir föðurlandsvinir, sem ljetu 
sjer einkar annt um öll almenn málefni ættjarðar sinn- 
ar og legðu þvi alla alúð á að hugsa hvert mál sem 
bezt og rækilegast. Hve miklu þvilíkur áhugi og liprar 
náttúrugáfur geta áorkað, höfum vjer getað sjeð á al- 
þingi að undanförnu, þar sem vjer höfum átt einstaka 
bændur, er hafa verið einhverjir hinir heztu þingmenn- 
irnir, og má þó nærri geta, hversu þá hafi i mörgum 
greinum vantað menntun lærðra manna. Nú sem stend- 
ur má óhætt fullvrða, að hinir beztu þingmenn úr leik- 
manna flokki sjeu betur hæfir til þingselu en sumir 
þeir, sem lærðir eru. Vjcr höfum sjeð það á alþingi að 
undanförnu, hversu mönnum er ójafnt lagið að heita 
vel og koma laglega við þeirri þekkingu, sem þeir hafa; 
en þó er ekki allt komið undir þvi að vera Iipur að 
koma fyrir sig orði, og opt fylgjast mælgi og grunn- 
hvggni að, en margur sá, sem stirt er um mál, getur 
verið góður þingmaður, sje hann annars greindur og 
gætinn og beri gott skynbragð á þau mál, sem um er 
að ræða, ogkemur það þá einkum fram i nefndum þeim, 
sem valdar eru á þinginu, til að ihuga 5’ ms málefni 
þess«. 

Enn fremur mælir Dr. Pjetur fastlega fram með 
frjálslegum kosningarlögum og segir meðal annars: 
»Vjer ætlum, að það sje að skapi llestra landa vorra, 
að kosningarlögin sjeu sem frjálslegust og minnstum 
þeiin takmörkum bundin, er miðað gætu til að drepa 
niður hreinum og skynsamlegum frelsisanda þjóðar 
vorrar, en þó hljóta menn að gæta þess, að þvi frjáls- 
ari sem lögin eru, þess hyggilegri varúð og því skyn- 
samlegri áhuga þurfa menn að hafa á því að vanbrúka 
ekki lagafrelsið sjer og ættjörðu sinni til óheilla, því að 
sje frelsið vanbrúkað, verður það að ófrelsi«. I 5 ví næst 
skýrir ritstjórinn nánar frá því, hverja varfærni menn 


Digitized by Google 



102 


eigi að hafa við kosningar, svo beztu og skynsömustu 
mennirnir fáist. 

Eftir uppástungu Hannesar Stephensen prófasts 
var Þingvallafundur haldinn 9., 10. og 11. ágúst 1850 
til undirbúnings undir þjóðfundinn 1 ). Menn höfðu fvrst 
ætlað, að þjóðfundurinn yrði haldinn á því sumri, en 
stjórnin frestaði honum sem kunnugt er til 1851 og var 
það íslendingum mikill bagi og vonbrigði. Þingvalla- 
fundurinn 1850 var fjölmennur, þangað komu 181 fund- 
armenn, þótt þá væri heyannir. • Hannes Stephensen 
var kjörinn fundarstjóri og hann kaus sjer tvo aðstoðar- 
menn Jóhann Briem prófast og Dr. Pjetur Pjetursson. 
t*að var talið aðalverkefni fundarins að gefa sig við 
þeim málum, sein snertu undirbúning undir þjóðfund- 
inn. »Bænaskrá til konungs var samin um að tá að 
sjá sem fyrst frumvarp stjórnarinnar til grundvallarlaga 
íslands, svo landsmönnum gæfist kostur á að íhuga 
það sem vandlegast, áður þjóðfundurinn byrjaði; í sömu 
bænaskrá var beðið um frumvarp til verzlunarlaga ís- 
lands og um greinilega skýrslu um fjárhags viðskipti 
íslands og Danmerkur. Líka var þar samið ávarp til 
íslendinga um þau atriði í stjórnarskipun íslands, er 
fundarmönnum þótti mestu varða. Voru þau atriði þessi: 
að ísland væri í frjálsu sambandi við Danmörk með 
fullu þjóðerni og þjóðr jettindum ; að stjórn þeirra mála, 
sem sjerlega snerta ísland, eigi aðsetur í landinu sjálfu 
með 3 stjórnarherrum, en Danir hafi hjer jarl; að al- 
þingi hafi öll þau rjettindi, sem þjóðþing hafa, þar sem 
er takmörkuð konungsstjórn; að landið eigi erindsreka 
i Danmörku milli konungs og hinnar hjerlendu stjórnar; 

1) Fundarhald þetta var á móti skapi háyfirvaldanna, sem 
pá voru. Pá var Porsteinn Jónsson settur stiptamfmaður og 
H. G. Tliordersen biskup, þeir bönnuðu að prenta blað pað af 
1*100010, sem auglýsingin um fundinn stóð i, en í pvi blaði var 
nú líka ýmislcgt annað sncrtandi »percatið«, mótblásturinn móti 
síra Ásmundi o. fl., sem peim heflr mislikað. Það blað var 
prentað i Kaupmannahöfn 25. apríl 1850 og var kallað »Hljóð- 
ólfur«. 


Digitized by Google 



103 


að fjárhagur íslands sje sjer í lagi, og að ísland gjaldi 
að sínum hluta árlega til almennra rikisnauðsynja að 
tiltölu. Ætlaðist tundurinn til, að sýslunefndir væri 
kosnar í hverju kjördæmi, til að ihuga þessi atriði og 
önnur, þau er merkileg þættu viðvíkjandi stjórnarskipun 
landsins, og að sýslunefndirnar sendu siðan álitsskjöl 
sin aðalnefnd þeirri í Reykjavik, sem kosin var þar á 
fundinum. í þessa aðalnefnd voru kosnir: Trampe 

gi'eifi, Jens Sigurðsson, Halldór Kr. Friðriksson, Jakob 
Guðmundsson og Pjetur Pjetursson. Ætlunarverk aðal- 
nefndarinnar var að hirta uppástungur sýslunefndanna 
um stjórnarskipunina 1 2 3 ) og byggja á þeim frumvarp til 
bænaskrár til almenns fundar við Öxará að sumri (1851) 
sem þar á þá að ræða og senda þjóðfundinum*)«. — 
Síðan var kosin þriggja manna nefnd til þess, að semja 
bænaskrá til konungs um, að frumvarp stjórnarinnar 
til grundvallarlaga lslands yrði sent til íslands sem 
allra fyrst. í þá nefnd voru kosnir: Jens Sigurðsson, 
Pjetur Pjetursson og Sveinbjörn Hallgrimsson 8 ). 

Þessar ályktanir Þingvallafundarins 1850 eru mjög 
merkilegar og athugaverðar í sögulegu tilliti. I’ar koma 
þegar fram hreinar og beinar sjálfstjórnarkröfur íslend- 
inga, sem þeir enn ekki hafa fengið fullkomlega upp- 
fylltar, þó meir en hálf öld sje liðin siðan; þessar ljósu 
og eðlilegu kröfur hafa lika ótal sinnum horfið í moð- 
reyk pólitiskra æsinga og flokkadrátta. Það er líka 
merkilegt að sjá, hve þeir íslendingar, sem i þá daga 
hugsuðu um stjórnmál, jafnt alþýðumenn sem embættis- 
menn, hafa verið einhuga i kröfum þessum og von- 


1) Nefndarálitin eru prentuð í »Undirbúningsblaði undir 
þjóðfundinn að sumri 1851«. Reykjavik og Kaupmannahöfn 1850 
og 1851 — 4° 44 bls. 

2) Landstiðindi II. bls. 105 — 106. 

3) Undirbúningsblaðið bls. 2. 


Digitized by Google 


104 


góðir um að fá þær uppfylltar 1 ). Það virðist engin á- 
slæða vera til þess að efast um það, að hinir æðstu 
embættismeun i Reykjavik hafa 1850 i öllum aðal- 
atriðum fallist á tillögur þingvallafundarins, og sjálfur 
stiptamtmaður tekur á móti kosningu og er formaður i 
miðnefndinni, sem safna á skýrslum og skilríkjum um 
vilja þjóðarinnar. Nefnd þessi uppfyllir skyldu sína og 
lætur prenta skýrslur og nefndarálit. Á þessum árum 
koma þegar fram flestar greinir þeirra stjórnmála, sem 
ræddar hafa verið siðan í hálfa öld, og þó mikið hafi 
verið þjarkað um ýms atriði, þá má varla segja, að 
verulegar eða þýðingarmiklar nýjungar hafi síðan komið 
fram. Fyrir tilstilli Jóns Sigurðssonar, Hannesar Step- 
hensen og annara góðra manna, eru þá þegar allar 
rjettmætar kröfur hinnar íslenzku þjóðar, sem byggðar 
voru á sögulegum sannindum og föstum grundvelli, 
Ijóslega og skilmerkilega komnar fram á sjónarsviðið. 
Má það heita mikið happ, að þessir menn voru ekki 
lögfræðingar. Hártogaðar skýringatilraunir lögspekinga 
og sniðdómara hafa síðar eigi gjört litið til að æsa 
flokkadrátt að óþörfu, því menn deila vanalega mest 
um það, sem þeir skilja sizt. 

Eptir þeim frelsisanda, sem ríkti i Danmörku 1848, 
höfðu íslendingar fulla ástæðu til að halda, að Danir 
mundu sinna kröfum þessum, því þó þær gengju æði 
langt frá því stjórnarfari, sem Islendingar í margar aldir 
höfðu átt að venjast, þá voru þær fullkomlega rjett- 
mætar samkvæmt sögulegri stöðu íslands til Danaveldjs, 
mátti þvi vænta, að þjóð, sem nýlega hafði unnið sjálfri 
sjer frelsi, sýndi sannsýni og rjettlæti gagnvart sambands- 
þjóð, þó hún væri lítil, fátæk og kraptasnauð, og vildu 


1) Almenningur var þó ekki vaknaður til mikils pólitisks 
áhuga. Hinn 26. janúar 1850 skrifar Jón Guðmundsson Jóni 
Sigurðssyni: mÞú sjerð á Landstiðindum og Þjóðólíi, að mikið 

rita þeir um kosningarnar, en það kemur fvrir sára lítið sum- 
staðar og jeg held viðast, þvi alþýða er næsta dauf og hefir 
sára lítinn áhuga á kosningum til þjóðfundar þessaw. 


Digitized by Google 



105 


unna henni jafnrjettis. Af þessum ástæðum voru Is- 
lendingar þá allir, hæði æðri og lægri, fullvissir um, að 
stjórnin mundi sinna kröfum þessum í öllum aðal- 
atriðum. En það fór öðru visi en ætlað var. Dráttur- 
inn, sem varð á stjórnarhótinni, og þau tiðindi, sem þá 
gerðust í Danmörku, breyttu grundvellinum og hugs- 
unarhætti stjórnarvaldanna gjörsamlega, og frelsismenn 
Dana urðu hinir verstu mótstöðumenn íslendinga í 
stjórnarmálum, hálfu verri en hinir siðustu einvöldu 
konungar, sem virtust vera stjórnmálum íslendinga 
fremur hlynnandi. Uppreisnin i Schleswig- Holstein og 
sigursæld Dana i þeim ófriði varð lika lslendingum að 
óláni. Þegar leið að þjóðfundi voru orðin skapbrigði 
hjá leiðtogum Dana og ráðherraskipti. Hefði engin 
uppreisn orðið i hertogadæmunum, eða ef Danir hefðu 
beðið ósigur, mundi þjóðernistlokkur Dana liklega hafa 
slakað til við íslendinga i stjórnbótamálinu, og horf- 
urnar hefðu orðið aðrar en raun varð á. Frelsismenn 
i Danmörku höfðu unnið þjóð sinni frjáls grundvallar- 
lög, en ófriðurinn gerði þá hrædda um, að los gæli 
komist á rikisheildina, svo nú átti að reyra allt, sem 
hörðustum böndum, aðrir þjóðllokkar rikisins máttu 
eigi fá sjerrjettindi að neinum mun, þeir áttu að hita 
meiri hlutanum danska i miðrikinu. Ófriðurinn i her- 
togadæmunum hafði skapað tortrvggni gegn þjóðernis- 
hreyfmgum annara þjóða, er lutu Danakrúnu og mæltu 
aðrar tungur. Á fáurn árum halði allt breytzt íslend- 
ingum til óhags, en það lítur út fyrir, að leiðtoga ís- 
lendinga hafi ekki grunað þessi veðrahrigði, og jafnvel 
á þjóðfundinum ætluðu þeir varla að trúa sinum eigin 
augum, er þeir sáu frumvarp stjórnarinnar. Þó var 
þessi breyting eðlileg eptir rás viðburðanna i Danmörku. 
Þingvallafundurinn 1850 sýnir bezl með nefndarkosn- 
ingum sinum og ályktunum, að menn renndu ekki 
minnsta grun í afstöðu málanna i Danmörku. Æðstu 
embættismennirnir með sjálfan stiptamtmanninn í broddi 
fylkingar slást i lið með forvigismönnum frelsishreyf- 


Digitized by Google 



106 


inganna og sj’nast hafa verið hlynntir fullkominni sjálf- 
stjórn, sem gerði ísland nserri óháð sainbandsland. — 
Hefði Trampe greifi haft einhvérja hugmynd um þær 
skoðanir k viðvikjandi stöðu íslands í rikinu, er næsta 
vetur urðu ofan á i ráðaneytinu, þá hefði hann ekki tekið 
við kosningu í miðnefndina, og hlað embættismannanna 
hefði þá eigi eindregið verið fylgjandi ályktunum í'ing- 
vallafundarins 1850, ef menn hefðu haldið, að það væri 
með öllu óframkvæmanlegt að ná samþykki stjórnar- 
innar, eins og raun varð á 1 ). 

Fyrir þjóðfundinn hafði Jörgen Trampe stiptamt- 
maður þjóðhjdli á íslandi, þótti viðkunnanlegur og lipur 
maður, og hann var hinn fyrsti stiptamtmaður, sem 
ritaði öll embættisbrjef sin á islenzku, og tók það upp 
hjá sjálfum sjer; í viðurkenningar skyni fyrir þetta var 
Trampe 14. ágúst 1850 gerður að heiðursQelaga í hinu 
islenzka Bókmenntafjelagi. Þetta var ekki þýðingarlítið, 
þegar litið er til þess, hve danskan þá var búin að 
ryðja sjer til rúms á íslandi. Kennslan i barnaskólan- 
um í Reykjavík íór þá fram mestmegnis á dönsku, 
skoðunargjörðir, málspróf og rjettarskýrslur voru víða 
að þarflausu ritaðar á dönsku; opinberar sættatilraunir 
fóru frain á sama máli, og bæjarstjórnin í Reykjavik 
ritaði gjörðir sínar og brjef á dönsku 2 ). Þetta voru þó 


1) Jón Guðmundsson skrifar Jóni Sigurðssyni 25. júli 1850. 
>Skritnar þykir mjer pólitiskar skoðanir Tr., hann vill ekki 
nema einn stjórnarann með ábyrgð, engan erlendis, pað segir 
hann spilli; enga frjálsa verzlun að svo komnu, alla skatta 
directe etc. Maðurinn cr ör á aö segja frá plönurn sínum og 
pólitiskum meiningum«. Trampe virðist pvi hafa viljað svipað 
stjórnarfyrirkomulag á íslandi eins og komst á 1904, en pað 
fyrirkomulag fannst Jóni Guðmundssyni skritið. 

2) Ný Félagsrit IX. 1849 bls. 82; XI. bls. 58. Hinn 3. marz 
1848 ritar Jón Guðmundsson Jóni Sigurðssyni i Kaupmannahöfn: 
»IIjer urðu eljara-glettur nokkrar milli danskra kaupmanna og 
bæjarfógeta út af islenzku. Bæjarfógeti ljet fcsta upp auglýsingu 
og birta með trumbuslætti: sislenzk tunga á bezt við i íslenzk- 
um kaupstaö, hvað allir athugi«. Næturvörðurinn var látinn 
hrópa á islenzku sama kvöldið, petta kom fyrír amtið og mun 


Digitized by Google 



107 


al-islenzkir menn, sem svona forn að ráði sinu. I’að 
er mjög einkennilegt í þessu sambandi að lesa um mál 
milli Dítlev Thomsens kaupmanns i Keflavík og tveggja 
bænda 1837 út úr skipsleigu. Við rjettarhald í þvi máli 
krafðist Stefán Gunnlaugsson, sem þá var sýslumaður i 
Gullbringu- og Kjósarsýslu, að rjettarhaldið færi fram á 
dönsku, en Tvede, danskur bæjarfógeti, úrskurðaði, að 
það færi fram á islenzku. »Hlutaðeigendur málsins, seni 
voru rlanskir, vildu láta flytja það á islenzku, en aptur 
vildu hinir íslenzku fyrir hvern mun, að það færi fram 
á dönskiKc 1 ), Rosenörn stiptamtmaður, ljet sjer lynda, 
að innanlands málefni væru rituð á íslenzku, en Jörgen 
Trampe braut isinn, svo algjörð breyting komst á. — 
I’ó var venjan enn löngu síðar svo rik hjá sumum is- 
lenzkum embættismönnum, að þeir ómögulega vildu 
missa dönskuna. Enn þá árið 1855 sendi Jörgen Pjetur 
Havstein amtmaður sýslumönnum öll skjöl á dönsku, 
og þeir urðu að svara á sama niáli, umboðsskriptir 
nyrðra fóru frant á dönsku o. s. frv.*). 


Rosenörn ekki liafa likað aðferðin með öllu, en ljet þó allt 
standa, sem komið var«. Hinn 4. marz bætir Jón Guðmundsson 
við: »1 dag var hjer byggingarnefndarfundur, og var jeg í ior- 

föllum bæjarfógeta eins og fullmektugur lians á fundinum og ætlaði 
jeg að rita pað, sem gjörðist á islenzku (það heíir að visu sjald- 
an verið gjört), en Tærgesen varð æfur og kvaðst fara, jeg sagði 
það mætti vera, en .íustr. Kusi (Jón Thorsteinsen landfysikus) 
og Jónassen studdu lians mál, svo allir urðu á því að rita á 
dönsku; nú gengur Kusi að því búnu um allan bæinn og hælir 
sjer af þessu og þykist hafa unnið frægt verk. Við einn, sem 
mætti honum, sagði hann »að það væri höjst upassendc að vilja 
brúka svona islenzku, þar sem bæði væri danskir menn í stjórn- 
inni og allir skildu dönsku, fyrst við værum svo afhængige af 
hinni dönsku þjóð og upp á hana komnir, að það væri synd að 
vilja styggja svo þá dönsku innbúa staðarins«. Jónasseíi kvað 
allt af rita i gjörðabók fulltrúanna, hann er oddviti þcirra, á 
dönsku; við bæjarfógctinn ritutn samt í gjörðabók bæjarstjórn- 
arinnar á íslenzku; svo var áætlunin rituð og send amtmanni, 
cn hann samþykkti hana með áteiknun á islenzku; hann ritar 
og á öll sakamál, sem ganga til og frá yfirrjelti á islenzku. — 
Rosenörn kvað lika skopast að þeiin islenzku herrunum hjer, 
hvað þeim liggur ljett i rúmi með móðurmál sitt«. 

1) Ný Fjelagsrit VII, 1847 bls. 228—230. 

2) fjóðóllur VIII, 1855—56 bls. 13.— 14. 


Digitized by Google 



108 


Allar ritgjörðir i Landstiðindunum um stjórnar- 
mál eru hið fvrsta ár og mestallt annað árið i fullu 
samræmi við ályktanir Pingvallafundarins 1850; rit- 
stjórinn hvetui' alstaðar til hagsýni og stillingar en 
gengur jafnlangt i stjórnarbreytingum eins og þeir, sem 
lengst fara, enda höfðu Landstiðindin þegar á undan 
Þingvallafundinum haft hina sömu stefnu, og sjalfur 
hafði Dr. Pjetur haft eigi all-litil áhrif á ályktanir fund- 
arins. Ritstjórinn vill láta sjerstök mál Danmerkur og 
íslands vera sem greiniiegast aðskilin, en Þjóðólfur vill 
hafa allt sambandið, sem innilegast og nánast 1 ), hon- 
um þykir fjárhagssamblandið ófært 2 ) og niælir tastlega 
fram með frjálsri verzlun, sem hann telur, að landinu 
hljóti að verða til hinna mestu heilla. A þeim dögum 
stóð all-mörgum stuggur af frjálsri verzlun við útlend- 
inga, jafnvel þeim, sem í almennum stjórnmálum voru 
frjálslyndir; þeir hjeldu, að siglingin mundi verða stopul, 
svo skortur yrði á nauðsynjavöru 3 ). Dr. Pjetur hvetur 
menn til að stofna verzlunarfjelög i sveitum, en litið er 
honum um ijölgun kauptúna. 

Ritstjóri Landstiðindanna lætur í ljósi skoðanir 
sinar um ýms atriði stjórnarskipunarinnar i blaða- 
greinum, sem hann kallar »SundurIausar hugmyndir 
um stjórnarskipun hjer á landi eptirleiðis«. Þar tekur 
hann það meðal annars fram, að það sje aðal-kostur á 
hverri stjórnarskipun, að stjórnar-ábyrgðin sje skýlaus 
og það sje fyrir þjóðina auðgengið að því að gera á- 
byrgðina gildandi gegn þeim manni, sem fremur stjórnar- 
athöfnina. Ilann er þess vegna móthverfur þvi að hafa 
of mikla nefndastjórn eða fjelagsstjórn (kollegial-stjórn 
eins og áður var i Danmörku), sem ýmsir þá höfðu 
haldið fram, að innleiða skyldi á íslandi, af því per- 
sónuleg ábyrgð þá truflast, »því þá verður einum ekki 


1) Landstiðindin II, bls. 145. 

2) S. st. I, bls. 38. 

3) S. st. I, bls. 14, 16, 22. 


Digitized by Google 



109 


kennt fremur en öðrum, þó út af beri, og leiðir þar af 
annað hvort, að ábyrgðin verður þýðingarlaus og ekki 
nema að nafninu til, eða að öllum nefndarmönnum 
verður að vikja frá í einu og er hvort tveggja slæmt« x ). 
Ábyrgðarleysi telur höf. vissan og óumilýjanlegan föru- 
naut slikrar stjórnar hjer á landi; »en þar sem ábvrgð- 
arleysið er, þar er hlutdrægninni ruddur vegur og það 
þvi heldur, þegar slík stjórn væri hjer innanlands og 
stjórnarnefndarmenn ættu jafnan einhverja vini og 
vandamenn, sem þeir vildu koma fram eða gjöra eitl- 
hvað fyrir; er þá vant að vera svo, að hver hliðrar til 
við annan til þess að fá það aptur endurgoldið á sama 
hátt. Eða niundi verða síður hætt við þessu hjer en 
annarstaðar, þar sem slik stjórnarsamvinna hefir átt 
heima? I J að er að visu satt, að meðan danska stjórnin 
var fjelagsstjórn og í gamla horfinu, mun henni þó 
sjaldan hafa verið brugðið um, að hún gjörði okkur 
vfsvitandi rangt til; en þetta kom at þvi, að hana dróg 
ekkert til þess, og við vorum svo fjarstaddir henni; en 
við þessu yrðu ekki reistar skorður, el ábyrgðarlaus 
fjelagsstjórn kæmist á i landinu sjálfu. 1 fjelagsstjórn 
er það líka vanl að fara svo, að þeir sem af náttúrunni 
eru latir, verða afskiptalausir og hliðra sjer hjá öllum 
störfum, svo allur þunginn leggst á einstaka menn« ! ). 

Dr. Pjetur álítur þad nauðsynlegt, að stofnuð sje 
skrifstofa til þess að endurskoða alla reikninga vfir 
tekjur og gjöld landsins áður en þeir eru lagðir fvrir 
þingið, liann vill bæta lögreglustjórnina og auka póst- 
göngur, svo allar sýslur geti staðið i stöðugu sambandi 
við aðalstjórnina i Reykjavik. Ilvað kostnaðinn við hið 
nýja stjórnarlynrkomulag snertir, þá vill hann annað 
hvort hrökkva eða stökkva. Ef það er einlægur þjóð- 
arvilji að vilja fá innlenda stjórn, má sem minnst taka 
tillit til kostnaðarins: »því það liggur í auguin uppi, að 

1) I.andstíðindi I, bls. 33. 

2) Landstíðindi I, bls. 33. 


Digitized by Google 



110 


ætti sú stjórn að verða landinu til þeirra heilla, sem til 
er ætlast, þá má ekki hlífast við að gjöra hana svo úr 
garði, að hún geti stjórnað vel, eða kynoka sjer við að 
fá henni þá hluti í hendur, sem hún þarf með til að 
geta framkvæmt það, sem þjóðin fær henni að starfa* 1 ). 

Eitt af hinu allra nauðsynlegasta telur ritstjórinn 
góð og frjálslvnd kosningarlög til alþingis 2 3 ), það þarf 
að gjöra þau svo úr garði: »að ekki geti hjá því farið, 
að bæði hinir menntuðustu og þjóðlegustu synir lands- 
ins geti jafnan átt þar setu. En vjer ætlum það vanda- 
verk að koma alþingi svo fyrir, að menntan, frjálslyndi 
og föðurlandsást haldist þar ætið i hendur, þó það sje 
auðvitað, að það er ekki sannarleg menntun, sem er 
mótfallin nokkru þvi frelsi, er staðist getur með almenn- 
um fjelagsheillum« 8 ). Höf. stingur upp á, að alþing 
sje skipað 26 mönnum, sem sjeu valdir til 6 ára, að 
þinginu sje skipt í tvær deildir, 18 i annari, en 8 i hinni, 
þessir 8 áttu að vera embættismenn, 4 veraldlegrar 
stjettar og 4 andlegrar, er veljist i fvrsta sinn at þjóð- 
fundinum, en siðan af hinum 18 seinasta árið, áður en 
nýjar alþingiskosningar fara fram; kosningarrjettur sje 
eins frjáls og tiltekið er i kosningarlögunum til þjóð- 
fundarins, en þó að eins bundinn við 25 ára aldur. 
Ritstjórinn vill enn fremur, að af hinum 18 í neðri deild 
sjeu 5 útskrifaðir úr skóla eða æðri menntastofnunum, 
en þó eigi emhættismenn, og átti að kjósa þá i fjöl- 
mennustu kjördæmunum 4 ). Höf. vill auðsjáanlega mvnda 
islenzkt öldungaráð (senat), en vill ekki hal'a neina 
konungkjörna þingmenn. Uppástunga þessi var síðar 

1) Landstiðindi I, bls. 38. 

2) Uni kosningarlög var á þeim árum inikið rætt og ritað 
sbr. brjef Hrynjólfs Pjeturssonar 14. sept. 1849 í Viðaukum. 
Meðan Dr. Pjetur var á Staðastað var hann 1845 að brjótast í 
því að fá undirskriptir bænda i Snæfellsnessýslu undir bæna- 
skrá til alþingis um rýnikun kosningarlaga (Sbr. brjef til Jóns 
Pjeturssonar 25. júni 1845). 

3) Landstiðindi I, bls. 49. 

4) S. st. I, bls. 49—50. 


Digitized by Google 



111 


ailmikið rædd á þjóðtundinum. Siðast bætir höf. við, 
að þess vegna hafi hann stungið upp á, að 5 af hinum 
18 hefðu tekið eitthvert lærdómspróf, af þvi hann »viidi 
hvetja alþýðumenn til að koma sonum sinum tii mennt- 
unar, til þess þeir þannig með tímanum gætu fengið 
fulltrúa, sem væri menntaðir menn, en þó ekki i em- 
bættum, svo þeir væru engum háðir nema almennings 
heillum, og að almenningur þvi gæti borið tullt traust 
til þeirra«. Dr. Pjetri er mikið áhugamál, að beztu 
menn þjóðarinnar og menntuðustu rjeðu ráðum sinum 
um hag landsins, svo hyggni og forsjá stýrðu með stiil- 
ingu almennum málum 1 ). Menn höfðu um miðja 19. 
öld, þegar frelsishreyfingarnar voru meslar, almennt 
mikla tröllatrú á þvi i ölium löndum, að þingin, svo 
sem af sjálfu sjer, mundu skipast hinurn beztu, skyn- 
sömustu og menntuðustu mönnum, sein þjóðirnar ætlu, 
en þessi hugsjón hefir viða brugðist, sem margar 
aðrar 2 ). 

Frá allmörgum rikjum bæði i Evrópu og Ameriku 
heyrast nú stöðugar kvartanir um, að fiokksfylgið sje 
orðið svo ákaft og hið pólitiska siðferði á svo lágu stigi, 
að hinir betri menn þjóðanna þvkjast misbjóða sóma 
sinum með þvi að taka á móti þingkosningum. 

Eins og getið var hjer að franian voru frelsis- 
vonirnar á einna hæstu stigi vorið 1850, æðri og lægri 
stjettir horfðu vonglaðar til framtiðarinnar og þeirrar 

1) í brjefi 30. okt. 1849 er dr. Pjetur, að hvctja Jón bróður 
sinn til að gefa kost £i sjer til þinguicnnsku, og segir þar: »pað 
álit jcg hvers manns skyldu, sem vill fósturjörð sinni vei, að 
stuðln til þess, að kosningarnar verði sem skynsamlegastaro. 

2) Hugsjónin um ágæti alþvðu-kosninga var mjög rik hjá 
frelsishetjum I)ana 1848. H. N. Clausen prófessor varð þó i þvi 
efni fvrir einna mestum vonbrigðum; hann hafði sagt i ræðu, 
að »den ædle danske Nation« allt af mundi velja sína beztu 
menn; en þegar litlu siðar átti að velja í rikisþing það, sem 
semja skvldi grundvallarlögin, fjell hann sjálfur við kosningu i 
Præstö fyrir »tukthúskandidat«, vefara nokkrum, Hans Hansen 
að nafni, en litlu siðar sannaðist, að þessi maður hafði verið i 
tukthúsi fyrir glæp. 


Digitized by Google 



112 


stjórnarbreytingar, er menn bjuggnst við, menn þóttust 
vissir um, að ísland fengi að mínnsta kosti eins frjáls- 
lega stjórnarskrá eins og Danir, með sjerstöku tilliti til 
hinna sögulega landsrjettinda. Þá sló allt i einu í bak- 
segl, horfurnar urðu allt aðrar, en í fyrstu munu engir 
aðrir en þeir Trampe greifi og Dr. Pjetur hafa fengið 
vitneskju um þá veðurbreytingu, sem orðin var í Dan- 
mörku. Pjóðernisflokkurinn, sem þá rjeði öllu, var 
búinn að sækja í sig veðrið og var fastráðinn i þvi, að 
reyra alla hluta rikisins sem fastast saman, og var þvi 
eðlilega mótfallinn þvi, að gefa hinum fjarlægari rikis- 
hlutum sjálfstæða stjórn. Dr. Pjetur hafði þegar um 
vorið 1850 i brjefum frá Brynjólfi bróður sinum fengið 
vitneskju utu tregðu stjórnarinnar í sjálfstæðismálum 
íslendinga, en hefir liklega hugsað, að þetta mundi lag- 
ast, og Brynjólfur, sem mátti sin svo mikils, mundi 
geta liðkað málin, en sjúkdómur Brynjólfs og dauði 
spilti öllum samningum, hann befði annars eflaust nieð 
lipurð sinni getað einhverju áorkað. 

íslendingar rnisstu öflugan forvigismann, þar sem 
Brynjólfur Pjetursson var, á óhentugum tima. Hann 
var í hinu mesta áliti fyrir dugnað, gáfur og lipurð og 
meðal leiðandi manna i Danmörku átti hann marga 
vini og kunningja. 1 stjórnarráðinu hjelt hann fram 
sjálfstjórnarkröfum íslendinga gagnvart Dönum, en mót- 
spyrnan var þá mikil, og svo var honum kippt burtu 
einmitt á meðan að stóð á þessum mála-undirbúningi. 
í’að stóð til, að Brynjólfur yrði konungsfulltrúi á þjóð- 
fundinum 1 ), sem átti að halda sumarið 1850; hann 
hafði samið frumvarp til stjórnarlaga fyrir ísland, og 
hefir það eílaust verið frjálslynt og farið i sömu átt 
eins og stjórnmálakröfur þær, sem íslendingar heima á 

1) í brjefi til Jóns bróður sins 8. nóv. 1849 segir dr. Pjetur: 
»Hver skyldi pá verða stipfanitmaður? Jeg vildi, að Brfynjólfur) 
yrði það ekki, þvi það er slæmt embætti, einkum fyrir íslending. 
Hver skyldi þá verða konungsfulltrúi? Jeg b^'st við, að Br. verði 
það, og er það víst heldur ekki tilhlökkunarefni«. 


Digítized by Google 



113 


Islandi þá gerðu. Stjórnin vildi þó ekki fallast á frum- 
varp hans, og neitaði hann þá að taka á móti fulltrúa- 
umboðinu við þjóðfundinn. Rosenörn, sem þá var 
innanríkisráðherra og yfirmaður hans, vildi fá hann til 
þess, að taka við konungsfulltrúa-embætti, en við hann 
sagði Brynjólfur: »þar sem um lslands velferð er að 
gjöra um aldur og æfi, get jeg samvizku minnar vegna 
ekki tekizt kommissarii-embættið á hendur nema stjórn- 
in vilji fallast á uppástungur mínan^ 1 ). Brynjólfur var 
þá farinn að missa heilsuna, og um haustið 1850 varð 
hann veikur af sjúkdómi þeim, sem dró hann til dauða 
18. október 1851. Þó hafði hann ferlivist veturinn 1850 
— 51 og gegndi emhætti sinu við og við, en þegar leið 
á veturinn varð hann ófær til allra starfa. 

Fregnirnar um hinar örðugu stjórnmálahorfur bár- 
ust til háyfirvaldanna í Reykjavik með vorskipum 1851 
og sáu hlutaðeigandi embættismenn þá, að ekkert við- 
lit var til fyrir íslendinga, að svo komnu, að halda til 
streitu kröfum þeim, sem gerðar voru á Þingvallafundi 
1850, það var ekki annað en berja höfðinu við steininn; 
þeim kom því saman um að hiða átekta og sjá, hvort 
ekki bvrjaði betur, ef einhver breyting kæmist á stjórn- 
ina í Danmörku. Á hinni þáverandi stjórn var engan 
bilbug að finna, þjóðernisflokkurinn hjelt það beinan 
uppreisnaranda, ef íslendingar hjeldu áfram kröfum 
sinum eins og þær höfðu komið fram á Þingvallafundi 
og sjerstaklega i ýmsum nefndaskrám, sein prentaðar 
voru í »Undirbúningsblaðinu«. »Menn sögðu þá, að 
sýslunefndirnar og álit þeirra hefðu skemmt mikið og 
hleypt fýtungi i stjórnina« 2 . Embættismönnum, sem til 

1) tírjet frá Brynjólfl Pjeturssyni 11. apríl 1850, prcntað i 
Viðaukum. 

2) Ný Fjelagsrit XII. bls. 104. Ýmsar skröksögur hafa á 
þeim árum gengið i Kaupmannahöfn um uppreisnaranda íslend- 
ínga. Hinn 27. okt. 1848 skrifar Dr. Pjetur Jóni bróður sinum: 
sAltalað var í Höfn, að Jón Guðmundsson hefði riðið upp á al- 
þing í sumar og gjörl upphlaup, hefði verið í ráði, að 1000 
Cavalleristar eða riddarar kæmu frá Norðurlandi, en Infanteri 
(fótgöngulið) að sunnan, sem áttu að drepa alla danska embættis- 
menn og alla »dansksindedc« og sjálfsagt alla kaupmenna. 

8 


Digitized by Google 



114 


þekktu, þótti auðsætt, að stjórnin mundi beita öllum 
meðulum, jafnvel hinum hörðustn, ef á þyrfti að halda, 
til þess að bæla niður æstar frelsishreyfingar, sem hún 
taldi hættulegar fyrir rikið og sýndi alvarlegan ásetning 
sinn i þvi efni með þvi að senda fiokk hermanna til 
Reykjavíkur. Það var því þjóðfundar-sumarið almenn 
skoðun hinna varfærnari embættismanna, að íslendingar 
yrðu nú að vera varkárir, annars væri framtiðarkröfum 
þeirra hætta búin. 

Dr. Pjetur Pjetursson halði þessi ár stöðug brjeta- 
skipti við M. Rosenörn, sem þá var innanrikis-ráðherra 
i Danmörku 1 2 ); fjekk hann af brjefum hans og brjefum 
Rrynjólfs bróður sins fulla vitneskju um ráðagerðir 
stjórnarinnar og skoðanir. Nokkru fyrir þjóðfundinn 
Qekk prófessor Pjetur brjef frá Rosenörn (dags. 9. júni 
1851), sem tók af öll tvimæli í þvi efni. Af brjefum 
Brynjólfs hafði dr. Pjetur þegar um sumarið 1850 sjeð, 
hvað verða vildi, og hafði í brjefi til Rosenörns (3. marz 
1851) getið þess, að þjóðfundurinn tilkomandi ekki mundi 
aðhyllast eða samþykkja frumvarp stjórnarinnar, en hann 
vonaðist eptir, að stjórnarfar íslands yrði þá að minnsta 
kosti hið sama sem fyrr og »konungur einvaldur á ís- 
Iandi«. Á þetta vildi þó Rosenörn engan veginn fallast 
og er auðsjeð á brjefi hans ! ), að sú skoðun hafði þá 
þegar fest sjer djúpar rætur hjá þingmönnum Dana, aö 
ríkisþingið eitt, vegna fjármálanna, hefði aðal-úrskurðar- 
vald um stjórnarstöðu íslands, en konungur eigi. — 
Rosenörn virðist því vera fullviss um, að stjórnarhagir 
lslands verði verri en áður, ef þjóðfundur neitar aö 
samþykkja stjórnarfrumvarpið, og meiri hluti ráðherra 
muni þá skoða ísland sem ófrjálst skattland, scm full- 
trúalaust, beinlinis heyri undir úrskurðarvald rikisþings- 
ins og rikisráðsins, og þó landið hefði ráðgefandi þing, 

1) Rosenörn varð ráðherra, þegar hann kom frá islandi 
21. september 1849, og hjelt þvi embætti til 13. júli 1851. 

2) Brjel Rosenörns heíir þýðingu fyrir stjórnmálasögu ís- 
lands og er þvi prentað í Viðaukum. 


Digitized by Google 




<36 


Digitized by Google 


117 


þá ætlaði stjórn og ríkisþing auðvitað ekki að taka 
aðrar tillögur til greina en þær, sem Dönum voru geð- 
felldar. Hjer var eigi að eins að ræða um innlimun, 
heldur fullkomið rjettleysi lslendinga gagnvart Dönum. 
Er svo að sjá sem meiri hluti rikisráðsins hafi haft 
þessar skoðanir, og Madvig og Rosenörn, sem mest 
hjeldu taum íslendinga, hafi fengið embættisbræður sina 
til þess þó að gera þá tilhliðrun, að leggja stjórnar- 
frumvarpið fram fyrir þjóðfundinn. Þó Islendingum 
þætti þetta frumvarp afar ófrjálslegt, þá var það samt 
of frjálslegt í augum ráðherranna tlestra. Þar við bætt- 
ist að hinir einu formælendur Íslands i rikisráðinu þá 
voru á fallanda fæti, Rosenörn fór trá 13. júlí 1851, og 
Madvig 7. des s. á. Á þessu sjest, að hjer var þá mikil 
hætta á ferðum fyrir sjálfstæði íslands, miklu meiri en 
þjóðtundurinn hafði nokkra hugmund um. Ráðaneytið 
danska notaði þó ekki vald sitt til að þröngva kosti ls- 
lendinga algjörlega þegar til kom; stjórninni hefir þótt 
það viðurhlutamikið, enda var þá um margt annað að 
hugsa, sem meiri þýðingu hafði í þeirra augum, stöðug 
ráðherraskifti á þeim árum og svo hafði Trampe greifi 
beinlinis gjört íslendingum greiða með því að hleypa 
upp þjóðfundinum. það var þvi mjög eðlilegt, að svo 
hyggnum og gætnum manni eins og Dr. Pjetri þætti 
viðurhlutamikið og hættulegt fyrir ísland að ganga í ber- 
högg við stjórnina, þegar horfurnar voru slíkar, og nú 
var bróðir hans, sem svo mikil áhrif hatði haft á is- 
lenzk mál og verið von og athvarf margra íslendinga, 
orðinn dauðveikur og engin batavon. 

Trampe stiptamtmaður gat líka undir þessum kring- 
umstæðum ekki gert annað en hlýða vfirboðurum sinum 
og samkvæmt skipun stjórnarinnar gjört sitt til að bæla 
niður þá stjórnbótadrauma, sem hin siðustu ár höfðu 
hvarflað i hugum manna; hann hefir þó auðsjáanlega 
verið smeikur um, að þessi snöggu umskipti mundu verða 
orsök til oppþota og óeirða, úr því hann fór að biðja 
stjórnina um að senda liingað flokk hermanna; hins 


Digitized by Google 



118 


vegar gat stjórninni ekki dottið i hug, að hann mundi 
hlaupa á sig sem raun varð á. Það er auðsjeð á fram- 
komu Dr. Pjeturs sem ritsjóra Landstíðindanna á út- 
mánuðunum 1851, að hann vissi meira um fyrirætlun 
stjórnarinnar en menn almennt. Frá þvi að vera von- 
góður um stjórnarbót er hann allt i einu orðinn von- 
laus um nokkra verulega umbót að sinni, en jafnvel 
hinir fremstu þingmenn og stjórnmálamenn á íslandi 
ætluðu aldrei að fást til að trúa því, að stjórnin mundi 
svo algjört bregðast vonum íslendinga. Dr. Pjetur sá 
það fyrir, að frumvarp Þingvallafundarins 1850 aldrei 
mundi ná staðfestingu stjórnarinnar, eins og hugur hennar 
var þá, og væri þvi ekki til neins að halda þvi til 
streitu, hann lagði því á móti því, að nýr Þingvalla- 
fundur væri haldinn vorið 1851, af þvi hann áleit það 
til einskis gagns; 1 ) embættismönnum sumum mun þá 
lika eins og á stóð hafa staðið stuggur af Þingvallafundi 
og hafa haldið, að af honum mundu hljótast æsingar og 
óspektir. Af þessum mótmælum gegn nýjum Þingvalla- 
fundi urðu margir afarreiðir og lögðu Dr. Pjetri það illa 
út, þar sem hann hafði verið einn af aðalmönnunum á 
Þingvallafundinum 1850 og brugðu honum jafnvel um 
hugleysi,*) en hann sat við sinn keip og bjelt sinni skoð- 
un, þó hún væri Iítt þokkuð af meiri hluta; hann hafði 
fullan hug til að synda á móti straumnum og álitur það 
»lítinn vanda að segja meiningu sína þegar maður fyrir 
fram veit, að liún er að allra skapi«.“) Það sýndi sig 
lika, að allt fór eins og Dr. Pjetur hafði ætlað; Þing- 
vallafundurinn var fámennur og dró rnjög úr hinum fyrri 
ákvörðunum og varð með öðrum orðum alveg þýðing- 
arlaus. 

Um sjálfan Þjóðfundinn þarf hjer ekki að fjölyrða, 
um hann hefir á seinni árum ýmislegt verið ritað. 4 ) 

1) Landstiðindi II., bls. 193, 197-199. 

2) Þjóðólfur III., bls. 265—266. 

3) Landstiðindin II., bls. 194. 

4) Hannes Hafstein: Um pjóðfund íslendinga 1851 (And- 


Digítized by Google 



119 


Fundurinn var settur 5. júli 1851 og endaði sem kunn- 
ugt er mjög snubbótt hinn 9. ágúst. Þar voru að eins 
þijú frumvörp rædd, stjórnarskrármálið og verzlunar- 
málið og frumvarp til laga um kosningar til alþingis. 
Öll þesi mál hafði Dr. Pjetur ítarlega rætt i Landstíð- 
indunum, en nú horfði flest öðruvísi við en áður hafði 
verið, með því stjórnin gerðist svo andhverf öllum frels- 
ishreyfingum Islendinga. Það er skammt frá að segja, 
að stjórnlagafrumvarp ráðaneytisins danska var hið mesta 
afskræmi, bæði að efni og formi, og stefna þess fullkomin 
innlimun Islands í Danmörku. Fyrsta greinin skipar 
fyrir að grundvallarlög Dana skuli óbreytt vera gild á 
Islandi, en svo er sjálft frumvarpið, viðbót að þvi er 
snertir ísland sjerstaklega, ógurlegur hrærigrautur. Við 
samningu þessa frumvarps »voru þrír íslendingar, sem 
þó voru æðstir í stjórnardeildinni, ekki hafðir i neinum 
ráðum, en danskur maður, Leuning að nafni, sem var 
þar í deildinni nj'kominn og ókunnugur öllum íslenzk- 
um málum var í öllu hafður til ráðaneytiscí. 1 ) 

Enginn íslendingur gat fallist á slíka stjórnarskrá, 
enda vildi meiri hluti kasta stjórnarfrumvarpinu algjör- 
lega, og hinir konungkjörnu, sem voru i minnihluta, 
fjellust heldur ekki á það, en vildu miðla málum og 
reyna að vinna áheyrn stjórnarinnar með góðu, en fresta 
fullnaðarúrslitum; þeir vildu því láta í ljós álit sitt um 
hverja grein í frumvarpinu fyrir sig, án þess að kasta 
þvi orðalaust öllu. 1 ágreiningsatriði minni hlutans segir 
Þórður Sveinbjöi’nsson: »Jeg ætla, að hvorki þingið nje 
nefnd sú, er þingið hefir sett i þessu máli, hafi köllun 
eða vald til að búa til nýtt frumvarp, sem byggt sje á 

vari 27. ár, bls. 1— 34). — Klemens Jónsson: Um þjóðfundinn 1851 
(Andvari 31. ár, bls. 32 — 60 og 32. ár, bls. 146 — 160); enn fremur 
getur Jón Sigurðsson fundarins opt i Nýjum Fjelagsritum og i 
Andvara I., bls. 32—35. Tíðindi frá Pjóðfundi íslendinga árið 
1851, Reykjavik 1851, 82. 546 bls. — Um aðdragancja Pjóðfundar- 
ins væri þörf á að ítarlega væri skrifað, án þess er saga þcirra 
tima óskiljanleg. 

1) Andvari I., bls. 33. 


Digítized by Google 



120 


undirstöðu og grundvallarskoðun gagnstæðri þeirri, sem 
frumvarpið er byggt á. Þó jeg á aðra hliðina ekki geti 
samþýðst þá aðferð, sem stjórnin hefir valið til að inn- 
leiða hjer í landi grundvallarlög Danmerkur, sem að 
öllu er ólik þeirri aðferð, er hingað til um langan aldur 
hefir verið viðhöfð um hina dönsku löggjöf, sem hjer 
hefir átt að lögleiðast, þá get jeg á hina hliðina og af 
áður greitidum ástæðum ekki verið samþykkur þeirri 
aðferð samnefndarmanna minna að búa til nýtt frum- 
varp nú þegar og ætla sjer að korna því inn á þingið í 
stað stjórnarfrumvarpsins. Jeg verð að álita þá aðferð 
eðlilegasta og samkvæmasta köllun og tilgangi þjóðfund- 
arins, að taka stjórnarfrumvarpið fyrir og láta áiit sitt í 
ljós um hinar einstöku greinar þesstt. 1 2 ) 

Rás viðburðanna hefir sýnt, að aðferð meiri hlut- 
ans var heppileg, að hafna gjörsamlega stjórnarfrum- 
varpinu, en bera fram nýtt frumvarp, stefnuskrá hinnar 
islenzku þjóðar i stjórnbótakröfum, málamiðlun ogbreyt- 
ingartillögur minnihlutans gátu varla orðið annað en kák, 
sem allir hefðu orðið óánægðir með. Þessu er hægt að 
spá á eptir, en á þeim tímum var það alls ekki svo aug- 
ljóst frá sjónarmiði hygginna manna. Það var þvert á 
móti allt útlil til, að ákafi meiri hlutans mundi spilla 
sjálfstjórnarmáli Islendinga algjörlega, stjórnin hefði ann- 
aðhvort lagt það fyrir og ekkert sinnt því eða þá með 
valdboði neytt íslendinga til að taka við grundvallar- 
lögum Dana ókörruðum. En þá gerði Trampe greifi 
lslendingum hinn mesta greiða með því að hleypa upp 
þjóðfundinum áður en stjórnarskrármálið var rætt og 
sýndi þannig augljósa rangsleitni og loforðabrot stjórn- 
arinnar. 8 ) Það var stórkostlegt happ íyrir meiri hlut- 
ann að svona fór; öllum var augljóst, að ofbeldi var beitt 
við friðsama menn og stjórnarskráin Qekk þannig »ódýrt 
pislarvætti«, sem varð þeim málum beinlinis og óbein- 


1) Tíðindi um þjóðfundinn bls. 517—518. 

2) H. Hafstein: Um pjóðfundinn bls. 26—27. 


Digitized by Google 



121 


linis síðar meir til mikils hagnaðar. Á Islandi sköpuð- 
ust um þjóðfundinn ýmsar þjóðsögur og kynjasögur,. 
sem tóru sveit úr sveit og gjörðu eigi lítið til að vekja 
þjóðarandann. 

Á þjóðfundinum var töluverður hiti í mönnum 
eptir hin miklu vonbrigði, sem þeir höfðu orðið fyrir. 
Fór þá eins og vant er að vera, þegar tilfmningarnar 
eru æslar, að meiri hlutinn lagði fæð á minni hlutann, 
sem vildi miðla málum; undir þess konar kringum- 
stæðum eru miðlunarmenn vanalega vargar i vjeum. 
Sjerstaklega gramdist sumum við Dr. Pjetur Pjetursson 
af þvi hann á Þingvallafundi 1850 og i Landstíðindum 
hafði verið einn af helztu forvigismönnum hinna nýju 
stjórnarhugmynda, en vildi nú slaka til og biða átekta; 
hann varð því á fundinum fyrir dálitlum hnútum og 
hnippingum, en það er auðsjeð á ræðum hans, að hann 
bjóst við betri stjórnarhorfum siðar meir, en vildi ræða 
málið með gætni og stillingu og ekki brjóta brúna, hvaö 
sem i húii var. Þetta var alveg eðlilegt, eptir öllu skap- 
ferli og hugsunarhætti Dr. Pjeturs, hann vildi jafnan 
stilla til friðar, lægja ölduganginn og fremur vinna málin 
með lagi, heldur en með ákafa. Eptir fundinn skrifar 
Dr. Pjetur Pjetursson 29. ágúst 1851 Konráði Gíslasyni: 
»Ula fór fundurinn hjer í sumar. Jeg og nokkrir aðrir 
vildum reyna að þræða einhvern meðalveg, en Jón 
Sigurðsson og allur þorri þingmanna voru svo æstir, 
að við ekkert varð ráðið. Það er raun að vita til þess, 
livernig allt er orðið hjer öfugt, eða þá jeg sjálfur er 
genginn af götlunum«. Dr. Pjetur vildi eins og fyrr 
var sagt slaka til í stjórnarskrármálinu, til þess þjóðin 
þá þegar fengi nokkura sjálfstjórn; hann segir á þjóð- 
fundinum meðal annars: »Ef nú með timanum einhver 
breyting yrði á i Danmörku, þá höldum vjer óskertum 
rjetti vorum til þess, að fara þvi fram, sem vjer þá á- 
litum landinu haganlegast, og á meðan höfum vjer þá 
sjálfir undirbúið stjórnarlif vort, með því að venjast við 
að hafa afskipti af málefnum vorum og Qárhag. Aptur 


Digítized by Google 



122 


á hinn bóginn, ef vjer beinlinis setjum oss á móti sjónar- 
miði frumvarpsins, þá mundi afleiðingin verða sú, að 
vjer fjellum alveg undir stjórnarherrana og rikisdaginn 
í Danmörkua 1 2 ). Það er ekkert ófrjálsljmdi, sem lýsir 
sjer i þessum orðum, en að eins varfærni og forsjálni, 
ems og þá stóð á; aptur á móti voru ályktanir meiri 
hlutans eptir kringumstæðum meir gjörðar af kappi en 
forsjá, þó þær væru góðar og rjettmætar í sjálfu sjer. 

Spár minnihlutans rættust að mestu levti; það 
var eins og þjóðfundurinn hefði slegið stjórnarskrár- 
málinu rothögg, stjórnin vildi um langan tima ekkert 
sinna sjálfstjórnarkröfum íslendinga, og hefði þjóðin 
ekki átt annan eins mann húsettan í Kaupmannahöfn 
eins og Jón Sigurðsson, sívakandi og sistarfandi, er ekki 
að vita, hvernig hefði farið. Á næsta þingi eptir þjóð- 
fundinn (1853) var enn sett nefnd i stjórnarbótarmálið 
og hlaut Dr. Pjetur Pjetursson meðal annara kosningu 
í nefndina; þá var samin löng bænaskrá til konungs, 
sem enga áheyrn fjekk, fremur en margar aðrar. — 
Þessi nefndarkosning sýndi, að Dr. Pjetur alls ekki 
hafði misst traust þingsins i þessu máli, þó hann væri 
i minni hluta á Þjóðfundinum, þvi hann var kosinn 
með jafnmörgum atkvæðum (12) eins og Hannes Step- 
hensen prófastur’). Afdrif stjórnarbótarmálsins urðu þó 
til þess, að Dr. Pjetur hætti blaðamennsku og dró sig 
smátt og smátt í hlje frá hluttekningu í þeim málum, 
sem þá lika fyrirsjáanlega gáfu litla von um verulegan 
árangur, svo mun dauði Brynjólfs bróður hans, sem 
hann alla æfi tregaði mjög, líka hafa dregið úr áhuga 
hans á stjórnmálum. Aðrir voru betur fallnir til að 
standa i því stímabraki, Dr. Pjetur hafði önnur hlut- 
verk að vinna, sem ekki voru þýðingarminni fyrir hina 
islenzku þjóð. Alla æfi hjelt prófessor Pjetur trausti 

1) Tíðindi frá Pjóðfundinum bls. 164. Þetta kom íram 
eptir þingið 1867, stððulögin o. fl. Sbr. hið fyrrnefnda bréf frá 
Rosenörn. 

2) Alþingistiðindi 1853 bls. 119. 


Digitized by Google 



123 


og vinfengi foringjanna í stjórnbótamálinu; Jón Sigurðs- 
son og Dr. Pjetur voru jafnan góðir kunningjar, þó 
þeir ekki allt af væru á sama máli, og stundum and- 
vígir hver öðrum í stjórnmálum 1 ). Hannes Stephensen 
prófastur var einn af beztu vinum Dr. Pjeturs. Þeir 
leiðtogar, sem íslenzka þjóðin þá átti, voru lika svo 
siðferðislega þroskaðir menn, að þeim datt ekki í hug 
að fjandskapast út úr skoðunamun i opinherum málum. 
Þegar Hannes prófastur var jarðsettur 21. október 1856 
í Görðum á Akranesi, fóru að eins þrir menn úr Revkja- 
vík til greptrunarinnar og var prófessor Pjetur einn 
þeirra. Þá var vont sjóveður, haust komið og allra 
veðra von, sjóleið alllöng og bátar litlir. Líkræða sú, 
sem Dr. Pjetur hjell yfir Hannesi Stephensen, var þá 
talin ein af hinum fegurslu ræðum hans 2 ) og var hún 
siðar prentuð 3 ). Samkvæmt brjefi Jóns Guðmundsson- 
ar til Jóns Sigurðssonar (14. ágúst 1852) reyndi dr. 
Pjetur að koma á sættum milli Jóns Guðmundssonar 
og Trampe greifa, og alstaðar reyndi hann að miðla 
málum. 

Vjer skulum ljúka þessum þætti með þvi, að setja 
lijer kafla úr ritgjörðarhroti einu eftir Dr. Pjetur Pjet- 
ursson, þvi þar sjest vel, hve hygginn maður hann var 
í stjórnmálum, skarpskygn og frams<’nn 4 ). Höf. talar 

1) Þegar ijárkiáðamálið stóð sem hæst var Jón Sigurðs- 
son mjög illa þokkaður á íslandi, alpýðuhylli er jafnan fallvaitur 
gripur. Pá hafði eitt sinn komið fregn um, að Jón Sigurðsson 
hefði fengið 5000 rd. hjá stjórninni til pcss að koma fram lækn- 
ingaráðstöfunum, og töluðu þeir saman um pað, Dr. Pjetur og 
hátt scttur embættismaður einn, sem skaut pví fram, að Jón hefði 
ljeð stjórninni sannfæringu sina fyrir peningana. Pá mælti dr. 
Pjetur: »í*að mátt pú ekki segja, pað er auðsjeð, að Jón fer 
fram sinni eigin sannfæringu og ætlar að koma á fjárlækningum 
á tslandi fyrir framtiðina«. Eptir sögn Eiriks Magnússonar 
meistara, sem var viðstaddur. 

2) Pjóðólfur IX, bls. 1. 

3) P. Pjeltirsson: Tækifærisræður. Reykjavik 1857, bls. 

120—128. 

4) Ritgjörð pessi er til i handriti og heflr verið skrifuð á 
undan pjóðfundi, liklega 1850, Dr. Pjetur hefir ætlað að setja 


Digitized by Google 



124 


um stjórnarmálefni lslands og hvernig þau horfl við i 
framtiðinni; hann lýsir þar meðal annars hinum póli- 
tisku villigötum, sem menn geta ratað á i gagnstæðar 
áttir, af of miklu apturhaldi og of miklum ákafa og 
æsingu. Þar segir Dr. Pjetur. »Þegar um svo mikiiV 
er að tefla og ekki verður með óyggjandi vissu sagt 
fyrir, hverjar afleiðingar hvað eina muni hafa og hvernig 
sjerhver breyting muni gefast, þegar til lengdar lætur, 
af þvi það í sjálfu sjer er næsta erfitt að sjá allt það 
fyrir, sem upp kann að koma, þá er öll von á, acV 
nokkur meiningamunur kunni að verða um það, hve 
yfirgripsmiklar breytingarnar megi vera, bæði í einstök- 
um málefnum og stjórnarháttum landsins yfir liöfuð. 
En það er auðsjeð, að tvær villigötur, hver annari 
gagnstæðar, blasa hjer beinlinis við. Aðra þeirra fara 
þeir, sem amast við öllum ný-breytingum, oghalda, a& 
af þeim leiði ekkert nema eintómur kostnaður. Getur 
þetta haft margar orsakir, annað hvort komið til af þvi 
stifsinni geðsmunanna, að vilja allt af halda sömu stefnu, 
og af einstrengingslegu gáfnalagi, sem allt af vill halda 
fast við fornar venjur, eða af því þeir eru svo andlega 
værukærir, að þeir nenna ekki að hugsa um almennings. 
málefni, eða af eigingirni, þegar menn ekki láta sig 
annað varða en það, sem beinlínis snertir sjálfa þá, o g 
hugsa ef til vill, að breytingin muni hafa skaðleg áhrif 
á hagsmuni sjálfra þeirra, eða það kemur til af hræðslu 
og ístöðuleysi, þeir menn þora ekki að ráðast í neitt og 
halda, að þá muni fara verr en áður, þeir vitna til 
málsháttarins, að sjaldan fari betur þegar breytt sje, og 
vilja sýna það af sögu sjálfra okkar, að flestar ný- 
breytingar hafi orðið okkur til einhverrar ógæfu«. 

»Hina gagnstæðu villigötu fara þeir, sem vilja 
umturna öllu allt i einu og halda, að það sje allt ónýtt, 
sem er og hefur verið, og ekki þurfi annað, til að koma 
landinu upp, en umróta öllu og setja eitthvað nýtt í 

hana í Landstíðindin, en hefir af einhverjura orsökum liætt viö 
það. 


Digitized by Google 



125 


staðinn. Þó það sje nú eðlilegt, að hinni eldri kynslóð 
ku<nni að vera hætt við að villast á þann bóginn, sem 
veit frá öllum breytingum, og sú siðartalda villigata sje 
eiginleg hinni yngri og upprennandi kynslóð, þá er 
þetta þó engan veginn undantekningarlaust, því margir 
kunna þeir að vera meðal hinni eldri embættismanna 
og eins leikmanna, sem hinn mikli byltingastraumur 
tímans hefir snortið, og sem unna skynsamlegum bylt- 
ingum, eins og lika það, að hinu leytinu, er óyggjandi, 
að hjá mörgum hinna yngri lslendinga er heitur áhugi 
á framförum fósturjarðarinnar samfara stillingu og 
skynsamlegri hugleiðing islenzkra málefna«. 

»Þeim mun hættara getur mönnum orðið að 
villast á aðra hvora þá villigötu, er áður var getið, sem 
þær báðar geta sprottið af góðri rót og mismunað ein- 
ungis í þvi, hvað menn haldi að bezt eigi við hjer á 
landi. Sá, sem er ráðinn og roskinn og orðinn reyndur 
í veröldinni, heldur, að aldrei verði of varlega farið, 
landið sje svo fátækt, að það sje ekki fært um að ráð- 
ast í neitt, að það fái ekki staðist nje borið breyting- 
arnar, ef þær takast óheppilega. Þeir eru um langan 
aldur orðnir vanir þessu, þeim þykir það fara nógu 
vel eða að minnsta kosti svoleiðis, að það sje ekki til- 
vinnandi að hagga þvi eða setja annað n^’tt i stað þess, 
ef þetta kunni að mistakast. Þeir hafa nú nokkuð til 
síns máls, því sjerhver breyting verður að byggjast á 
forsjálni og fyrirhyggju og standa í eðlilegu sambandi 
við hinn yíirstandandi tíma. Sjerhver viðburður og 
eins hið ókomna verður að eiga sjer rót í hinu undan- 
farna, því taki nokkur hlutur undir sig það stökk, sem 
honum er of vaxið, þá fellur hann um sjálfan sig fyrr 
eða síðar og rífur ef til vill margt gott og gagnlegt um 
koll með sjer«. 

»Fjörið hrifur æskumanninn, ástin á fósturjörðunni 
er heit og brennandi í hjarta hans, tilfmningar hans eru 
næmar, hugurinn gljúpur og drekkur i sig allt, sem er 
gott ogjagurt í byltinganna straumi; hann ber ísland í 


Digitized by Google 



126 


brjósti sínu, en ísland á bágt og brjóstið ætlar að springa; 
er það þá ekki eðlilegt, þó hann lagi Island eins og 
hann langar til, að það sje? Þó hann kunni að gleyma 
þeim erfiðleika, sem sjerhver breyting á við að stríða, 
þó hann geti ekki skoðað málefnin og allar kringum- 
stæður með eins köldu blóði og hinir, sem vanir eru 
við að kryQa sjerhverja tilíinningu og sjerhverja hugsun. 
Þó þetta sje i sjálfu sjer ekki að eins eðlilegt, heldur 
einnig loísvert og íagurt, þá getur þó þessi brennandi 
áhugi æskumannsins leitt af sjer mikið illt og haft sorg- 
legar afleiðingar fyrir land og lýð, ef hann stjórnast 
ekki af skynsamlegri umhugsun og þekkingu og verður 
svo svæsinn, að hann vílar ekki fyrir sjer að fleygja 
út i almenning ástæðulausum frelsishugmyndum, sem 
geta flogið um allt eins og eldur í sinu og kveykt óá- 
nægju og vonir, sem aldrei rætast«. 

»Með þessháttar óðfluga hugmyndum verðum vjer 
að telja hugarburð þann, að bezt mundi fyrir ísland 
að segja að öllu leyti skilið við samQelag Danmerkur 
og yfirráð Danakonungs, en gefa sig annað hvort undir 
vernd Sambandsrikjanna í Vesturheimi, Englendinga, 
Norðmanna eða einhverra annara þjóða. Þó þessháttar 
hugmyndir kunni að spretta af góðri rót og innilegri 
löngun eptir, að íslandi megi vegna betur eptir en áður, 
hafa þær þó þann annmarka, að þær eru byggðar i 
lausu lopti og geta þvi ekki ræzt. Einmitt þess vegna 
miða þær til að vekja óánægju með Qelagsskap okkar 
við Dani, hvað frjálslegur, sem hann kynni að verða, 
af því mönnum hættir svo mjög við, að imynda sjer 
það betra, sem þeir ekki tá, heldur en hitt, sem þeir 
hafa. Að minnsta kosti getur þetta komið til leiðar of 
mikilli heimtufrekju við Dani og gjört hvorutveggja 
óánægða með aðra«. 

»Vegna þessara sinna afleiðinga eru þvilíkar hug- 
myndir hættulegar, en ekki hins vegna, að það sje að 
óttast, að þeim muni verða framgengt. Það væri líka 
eins ómögulegt og það nú er ástæðulaust fyrir okkur 


Digitized by Google 



127 


íslendinga, að vilja brjótast úr sambandi við Danmörku. 
Um ómögulegleikann á þessu mun enginn sá efast, sem 
þekkir hið allra minnsta til lslands og krapta þess. 
Það skyldi þá einungis vera með því móti, að öðrum 
þjóðum þætti svo mikið i það varið, að fá okkur i 
samband við sig, að þær þess vegna vildu leggja tals- 
vert í sölurnar og keppa um okkur við Dani. Við þessu 
mundi vart þurfa ráð að gjöra, nema með svo felldu 
móti, að þær ætluðu sjer að vinna upp aptur á landinu 
þann kostnað og þá fyrirhöfn, sem þær hefðu fyrir að 
ná þvi undan Danmörku í samijelag við sig, þvi vart 
þyrfti að búast við, að þær gerðu það at eintómum 
mannkærleika og meðaumkun«. 

Vjer þurfum ekki að setja hjer meira en þetta 
sýnishorn aí ritgjörðinni. Höf. fer siðan að athuga, 
hvort það væri nokkur hagnaður fyrir lsland, að kom- 
ast i samband við aðrar þjóðir, þó svo ólíklega færi, 
að það gæti tekist, og kemst að þeirri niðurstöðu, að 
ísland, ef það sameinast Englandi eða Bandarikjum, yrði 
selstöð eða verstöð til fiskiveiða, íslendingar mundu á 
skömmum tima missa mál sitt og þjóðerni og verða 
þýðingarlaus verkmanna- og fiskimanna-lýður i þjónustu 
erlendra auðmanna. Noregur er aptur svo fátækt land 
og kraptalítið, að það er enginn hagnaður, að komast 
i samband við það, nema ef til vill einhvern tima i 
framtíðinni, ef öll Norðurlönd yrðu Bandaríki. Höf. 
álítur allra hluta vegna sambandið við Danmörku 
happa-drjúgast, ef sambandsmálum er hentugar komið 
fyrir en áður, og álitur höf. ekkert því til fyrirstöðu, ef 
menn sýna Dönum traust og vináttu, en leggja niður 
hina íslenzku tortryggni. Seinasti hluti ritgjörðarinnar 
hugleiðir ýmislegt, er snertir stjórnmál Islands, eins og 
þau lágu fyrir á undan þjóðfundi. 


Digitized by Google 



VII. Dr. Pjetur Pjetursson á alþingi 1849—1885. 


Meðan dr. Pjetur Pjetursson enn þá var prestur á 
Staðastað var hann hinn 18. september 1846 kosinn 
konungkjörinn varaþingmaður andlegrar stjettar 1 2 ), en 
ekki tók hann sæti á þingi fyrr en 1849. Halldór pró- 
fastur Jónsson á Hofi, sem var annar konungkjörinn 
þingmaður hinnar andlegu stjettar, varð að fara af þingi 
sumarið 18-49, og hinn 2. ágúst s. á. kvaddi konungs- 
fulltrúi konunglegan varaþingmann, prófessor, dr. theol. 
Pjetur Pjetursson til þingsætis 5 ). Á þjóðfundinum 1851 
var hann líka konungkjörinn, og eptir það á öllum 
þingum til 1885, þá sagði hann af sjer 1886 fyrir aldurs- 
sakir. Á hinum ráðgefandi þingum var dr. Pjetur vara- 
forseti 1859, 1861, 1867, 1869, 1871 og 1873. Á hinu 
fyrsta löggefandi þingi var Pjetur biskup kosinn forseti 
i efri deild og gegndi þeim starfa með alúð og samvizku- 
semi meðan hann sat á þingi (1875 — 1885). 

Á hinum ráðgefandi þingum var prófessor Pjetur 
Pjetursson einn af hinum atkvæðamestu og starfsömustu 
þingmönnum, og dró sig aldrei i hlje frá neinni vinnu, 
sem gagnleg var og nauðsynleg íyrir þing og þjóð, en 
á slíka menn hrúgast vanalega flest þingmál og önnur 

1) »Andleg varaskeifa« eins og hann sjálfur kallar það í 
brjefi til Jóns bróður sins 14. des. 1846. 

2) Alþingistiðindi 1849, bls. 725. 


Digitized by Googie 



129 


störf i þágu þingsins. Þingsetningarræður hjelt hann á 
þingunum 1853 og 1859 1 2 ), og í mörg ár var hann rit- 
stjóri þingtiðindanna. Ritstjórn þjóðfundartíðindanna 
1851 hafði hann á hendi með Jens Sigurðssvni og Gísla 
Magnússyni; ritstjóri alþingistiðindanna var dr. Pjetur 
1853 með Jóni Guðmundssyni, 1855, 1857 og 1859 með 
Halldóri Friðrikssyni, 1861 með Páli Melsted, 1865 með 
Sveini Skúlasyni. Árið 1849 var dr. Pjetur kosinn i 
þriggja manna nefnd til þess, að sjá um alþingisbóka- 
safnið ásamt Jóni Sigurðssyni og Þórði Sveinhjörnssyni, 
en Jón Sigurðsson, sem búsettur var í Kaupmannahöfn, 
var eðlilega að eins að nafninu til i nefndinni. Þeir 
gegndu þessum starfa til 1855, þá sögðu þeir Þórður og 
Pjetur honum af sjer ! ), en voru þá kosnir í nefnd til 
þess, að gjöra uppástungur um fyrirkomulag safnsins 
framvegis. 

Það sást fljótt, að góður liðsmaður var kominn i 
hópinn, þegar dr. Pjetur Pjetursson kom á þing. Allir 
voru á eitt sáttir um það, að þar væri ágætur starfs- 
maður, afkastamikill og ósjerhlífinn, hygginn og ráð- 
settur, laginn i verkum og lipur til samvinnu. Dr. 
Pjetur tók mikinn þátt í öllum störfum hinna ráðgef- 
andi þinga, var kosinn i allar hinar stærri og vanda- 
sömu nefndir og tók mikinn þátt í öllum umræðum. 
Á hinum ivrstu þingum talar dr. Pjetur mjög opt, nærri 
i hverju máli meira eða minna (1853 talar liann t. d. 
91 sinni, 1855 143 sinnuni), síðan sjaldnar, en tekur 
jafnan mikinn þátt i nefndastörfum og er opt kosinn 
til að semja álitsskjöl, konungsávörp og annað þess konar. 
Á þingunum 1853 — 1871 var dr. Pjetur Pjetursson kos- 
inn í 57 nefndir 3 ), eða að meðaltali nærri 6 á hverju 


1) Alþingisræðan 1853 er prentuð i »Tækifærisræðura« 
dr. Pjeturs. Reykjavik 1857, bls. 11 — 20. Við þingsetningarræð- 
una 1853 var texti Kóloss. 3 — 17. v.; 1859 Filipp. 2, 1 — 4. v. 

2) Alþingistiðindin 1855, bls. 352—353, 906 — 909. 

3) Á þinginu 1873 gat hann sakir lasleika eigi vcrið i 
nefndum. 

9 


Digitized by Google 



130 


þingi, hann var framsögumaður í 17 af þessum nefnd- 
um og formaður i 25. Margar af nefndum þessum út- 
heimtu mikinn starfa og sumar töluverða lagaþekkingu, 
sjerstaklega í kirkjumálum. Eptir að hann var orðinn 
forseti í efri deild var hann ekkert riðinn við nefndir 
eða umræður. 

Aðalstörf dr. Pjeturs á þingi voru eðlilega innifalin 
í afskiptum hans af kirkjumálum og almennum Qelags- 
málum er snertu siðgæði og reglu, sveitastjórn, hjúskap- 
armál og annað því líkt, en hann fjekkst einnig við öll 
önnur stærri mál, sem komu fram á þinginu. í kirkju- 
málum kom hann jafnan fram sem hógvær verndari 
kirkjurjettinda og presta og var mjög frjálslyndur í öll- 
um trúarbragða og kirkjumálum og það svo stundum, 
að sumum þótti nóg uin. Á þingunum 1853, 1857 og 
1859 tók dr. Pjetur mikinn þátt í umræðum um og nefnd- 
arstörfum í málefnum um sunnudaga og helgidagahald 
og var framsögumaður í þvi máli 1859. Þá má enn 
fremur nefna nokkrar nefndir er snerta kirkjumál, sem 
hann var formaður eða framsögumaður í á hinum ráð- 
gefandi þingum: 1863 um skikkunarvald stiptsyfirvalda 
til fátækra prestakalla og um prestaeklu, 1865 um presta- 
köll, 1 ) Hólakirkju, takmörkun á brauðasameiningu, 1867 
kirkjuskoðanir prófasta o. s. frv. Auk þess lagði hann 
ýmislegt til i öðrum málum, sem að einhverju leyti snertu 
fjárforráð kirkna og prestastjettina. 

Á þinginu 1863 vöktu tvö kirkjumál mikið kapp 
og skulum vjer geta þeirra, af þvi þau hafa dálitla sögu- 
lega þýðingu, það voru málin um skikkunarvald stipts- 
yfirvalda og um ráð til að afstýra prestaeklu. Á þeim 
árum fengust engir prestar í hin rýrari brauð og læri- 
sveinar i lærða skólanum voru óvanalega fáir; út úr 
þessu spunnust allharðar deilur í blöðum og skólaskýrsl- 
um. í þessum vandræðum tóku stiptsyfirvöldin það 
ráð, að skikka prestaskólakandidat Odd Gíslason til prests 


1) Sbr. Tilskipun 15. des. 1865. 


Digítized by Google 



131 


i Grimsey samkvæmt gömlum konungsbrjefum frá 1737 
og 1791, en hann færðist undan með læknisvottorði. Til 
frekari fullvissu útveguðu stiptsyfirvöldin sjer konungs- 
úrskurð 17. maí 1862 um að skikka mætti prestaskóla- 
kandidata (en ekki háskólakandidata) i hin fátækari brauð, 
og vakti sá úrskurður töluverða óánægju, svo bænar- 
skrá kom til alþingis úr Múlasýslu um að fá honum 
breytt; var nefnd sett i málið og var prófessor Pjetur 
framsögumaður hennar og einnig framsögumaður í nefnd, 
sem átti að finna ráð gegn prestaeklu, sem sett var sam- 
kvæmt bænaskrá úr Vestur-Skaptafellssýslu. 

1 málinu um skikkunarvald stiptsyfirvaldanna lagði 
dr. Pjetur eindregið á móti stiptsyfirvöldunum og nefnd- 
in konist að þeirri niðurstöðu, að skikkunarvaldið væri 
óhafandi, það væri gagnstætt öllu mannfrelsi og rnundi 
spilla stórum fyrir prestaskólanum. 1 ) Nefndarálitið Qekk 
byr hjá þinginu og var sent sem bænarskrá til konungs. 
Síðan hafa prestaskólakandídatar ekki verið skikkaðir til 
brauða. 

Að þvi er snerti tillögur um að bæta úr prestaekl- 
unni, þá gekk þeirri nefnd eigi eins vel að koma sjer 
við þingið, enda var nefndarálit meiri hlutans í þessari 
nefnd æði nýstárlegt, þó það væri i sjálfu sjer frjálslegt. 
Það var felt gjörsamlega af þinginu. í neíndinni var 
prófessor Pjetur formaður og framsögumaður og honum 
fylgdu í meiri hluta Jón Guðmundsson og Björn Pjet- 
ursson, en i minni hluta voru Helgi biskup og sira Bene- 
dikt Þórðarson, sem sömdu sjerstök ágreiningsatriði. 
Nefndin segir, að prestaeklan sje orðin svo mikil, að 
ekki sje »annað sýnilegt, en að viða komi heiðni í stað 
kristindóms i hinum afskekktu útkjálkabrauðum.« Nefnd- 
in lagði þá til, að þingið útvegaði lagaheimild fyrir hin 
næstu 8 — 10 ár til þess að vigja megi á rýrustu útkjálka- 
brauð valinkunna, ólærða rnenn, þó þeir ekki hafi þá 


1) Alpingistiðindi 1863 I. bls. 157—161, 226-231; II. bls. 
334—335. Sbr. Norðanfari I. bls. 81-86. 


Digitized by Google 



132 


bóklegu menntun, sem nú er heimtuð af prestum. Leggur 
nefndin til, að þeir sem girnast slik prestaköll sjeu eigi 
yngri en 30 ára, fái vitnisburð um siðferði og aðra hæfi- 
legleika hjá sóknarpresti sinum og hjeraðsprófasti, »fari 
síðan til prófasts þess hjeraðs, þar sem sá söfnuður er, 
hvers prestar þeir óska að verða og fá hann til að halda 
fund með hinum beztu mönnum í söfnuðinum, og þann- 
ig útvega sjer reglulegt samþykki safnaðarins. Að þvi 
búnu ættu þeir að finna biskupinn, svo að hann, ef hann 
að öðru leyti álitur þá færa til prestsskapar, geti gefið 
þeim meðmælingarbrjef til kennara prestaskólans, sem 
þá mundu verða fúsir til að veita þessum mönnum ó- 
keypis prívat-tilsögn einn vetrartíma í útskýringu N. T., 
trúarfræði, prjedikunarlist og barnaspurning, og gefa þeim 
síðan testimonium til vigslu. En skilvrði fyrir að geta 
notið slikrar kennslu yrði að vera það, að þeir að minsta 
kosti kynnu að skrifa og reikna og skildu dönsku.« 
Segir nefndarálitið, að »hjer á landi sjeu margir ágætir 
leikmenn, sem sjálfir hafi útvegað sjer talsverða mennt- 
un, einkum í trúarbragðaþekkingu, og svo að segja 
kunna ritninguna utanbókar.« Enn fremur stinga þeir 
upp á, að 5 manna milliþinganefnd at embættismönn- 
um og alþingismönnum sje sett i Reykjavik, er meti 
brauðin að nýju, gjöri uppástungur um sanieiningu brauða 
og um uppbót af hinum betri brauðum til hinna rýrari, 
einnig stingur nefndin upp á, að söfnuðirnir fái atkvæðis- 
rjett um sameiningu og sundrungu brauða. 1 ) 

Þegar dr. P. Pjetursson Iagði fram nefndarálitið, 
sagði hann með kinini, að nefndin byggist við að fá 
þakkarávörp frá þingmönnum, en það varð nú ekki. 
Nefndarálitið fjekk þungan dóm á þinginu og mikla 
mótspyrnu og spunnust út úr því langar og allharðar 
umræður. Allir veittust að prófessor Pjetri, en hann 
varðist hraustlega, þó hann játaði, að uppástungan um 
vigslu leikmanna væri neyðarúrræði. — Sira Helgi Hálf- 


1) Alþingistidindi 1863, I. bls. 253—261. 


Digítized by Google 



133 


dánarsori sagði, að þetta gæti stofnað lútherskri kirkju 
og lútherskum trúarbrögðum á lslandi í voða, mundi 
hæglega geta leitt til trúarvingls og trúarofsa, mundi 
eyðileggja prestaskólann sem vísindalega stofnun og spilla 
sálarheillum Hornstrendinga, og þó væri þeirra sálir eins 
dýrmætar og sálir Reykvikinga 1 2 3 ). Halldór Kr. Frið- 
riksson var einnig ákafur á móti, sagði, að uppástunga 
þessi rýrði álit prestastjettarinnar, særði tilfinningar safn- 
aðanna, eyðilegði prestaskólann og eyddi alfri menntun 
landsins. Meðal annars segir Halldór: »Það særir til- 

finningu safnaðanna, þegar ómenntaðir menn úr flokki 
þeirra eru settir yfir þá til að leiða þá i hinum helg- 
ustu sannindum og fræða þá um þeirra sáluhjálparefni. 
Það er alls eigi auðið, að söfnuðirnir geti borið sanna 
virðing fyrir þessum mönnum, sem eru þeirra jafningj- 
ar, og ekki eru fremfi þeim i neinni menntun. Enn 
fremur er þetta til gjörsamlega að evða prestaskólan- 
um, og furðar mig það stórlega, að þessi uppástunga 
skuli vera komin frá forstöðumanni prestaskólans, jafn- 
vitrum manni.« Álitur hann það ævarandi blett á þing- 
inu, ef það aðhyllist þessa uppástungu. 8 ) Arnljótur 0- 
lafsson gerði skop að öðru niðurlagsatriði nefndarinnar 
um að setja milliþinganefnd i brauðamálið og láta sókna- 
menn hafa atkvæði um brauðasamsteypur, þetta áleit 
hann fráleitt af því það tæki fram fyrir hendur stipts- 
yfirvaldanna og rýrði vald þeirra*). Um niál þetta urðu 
allmiklar umræður 4 ) og voru flestar á móti, en þó sumir 
með, t. d. Dr. Jón Hjaltalin, sem vitnaði til ólærðra 
klerka á Bretlandi. Að lokum var uppástungan felld 
með 16 atkv. gegn 7. 

Af hinum löngu umræðum í þessu máli sjest glögg- 
lega, að þá þegar var farið töluvert að brydda á þeirri 
hreyfmgu, er síðar kom á kirkjumál og leiddi til ýmsra 

1) Alþingistiðindi 1863, 11. bls. 659. 

2) Alþingistiðindi 1863, II. bls. 661, 663. 

3) Alþingistiðindi 1863, II. bls. 686. 

4) Alþingistiðindi 1863, II. bls. 653—96, 719—758. 


Digitized by Google 



134 


umbreytinga og umbóta, og að Dr. Pjetur Pjetursson 
var í flokki þeirra, sem vildu endurbæta og breyta, en 
stiptsyíirvöldunum (Pórði Jónassen og Helga Thorder- 
sen) þótti lítil þörf á þvi. Pað yrði oflangt mál að fylgja 
afskiptum Dr. Pjeturs af ýmsum kirkjumálum, en þess 
má að eins geta, að hann er alstaðar framfaramaður, 
lipur og frjálslyndur, vill byggja kirkjuna á þjóðlegum 
grundvelli, heldur aldrei fast í kreddur, en vill hins 
vegar ekki, að of nærri sje gengið rjetti kirkju og presta. 
1871 mælir Pjetur biskup móti því, að alþing hafi nokk- 
uð úrskurðarvald um sölu kirkjujarða, og eins móti því, 
að prófastar sjeu útilokaðir úr sýslunefndum, en vill láta 
þá vera sjálfkjörna, hann leggur til að Englendingar 
er taka brennistein við Mývatn, sjeu skyldaðir til að 
borga sóknarpresti 180 kr. í offur 1 ), og ef þörf væri mætti 
margt fleira til tína er sýnir, hve annt hann ijet sjer um 
prestastjettina í smáu sem stóru. 

Á hinum ráðgefandi þingum var Dr. Pjetur riðinn 
við mörg almenn fjelagsmái og var framsögumaður í 
áríðandi nefndum, sem höfðu mikið að starfa og skul- 
um vjer að eins nefna hinar heiztu: 1853, 1855 og 1859 
var Dr. Pjetur í nefnd um sveitastjórn og framsögu- 
maður í þeirri nefnd tvö seinni árin; 1855 og 1865 
var hann i nefndum um verzlunarmál og 1853 samdi 
hann með Jóni Sigurðssyni bænaskrá til konungs um 
verzlunarfrelsi 2 ), og 1857 var hann i nefnd er ritaði 
konungi þakklætisávarp fyrir verzlunarfrclsið. 

1) Alþingistiðindi 1871, I. bls. 306, 608; II. bls. 344. Alþt. 
1869 I. bls. 323, 327. 

2) Alþingistíðindi 1853, bls. 1054 — 1060. Á mörgum þing- 
um var tíðrætt um löggilding vcrzlunarstaða og sjerstaklega var 
mikið karpað um kaupstað á Akranesi, voru margir á móti að 
setja þar verzlunarstað, því Akurnesingar voru í þá daga eigi á- 
litnir miklir reglumenn. Eitt sinn er Dr. Pjetur kom hcim af 
þingi kvað hann þessa gamanbögu við börn sin: 

Kaupstaður á Skipaskaga 
skötnum verður helzt til baga, 
eptir sjer hann dilk mun draga, 
drj'kkjurúta og letimaga. 


Digitized by Google 




Professor, dr. theol. Pjetur Pjetursson 18CG. 


Digitized by Google 


137 


Árið 1853 var prófessor Pjetur framsögumaður i 
nefnd um hússtjórnarlög, 1861, 1863 og 1865 í nefnd 
um vinnuhjúalög, það var mjög yfirgripsmikið mál 
og tók langan tíma; árið 1859 var hann framsögu- 
maður i nefnd um hjúskapar og hjónabandslög og 
aptur 1861, í nefnd um öreigagiptingar 1869. Fram- 
sögumaður var hann í fjárkláðamálinu 1857 og í máli 
um brennivínstoll 1871, þá var hann í nefndum um 
spitalahluti 1867 og 1871, læknaskipun 1855 og 1861, 
póstmál 1871, um þúsund ára hátið 1867, um Gyðinga 
1855, um fiskiveiðar útlendinga 1857, 1859 og 1863 o. 
s. frv. 

Dr. Pjetur Pjeturssson var eðlilega mjög riðinn við 
öll menntamál, sem komu til umræðu á þinginu. Hann 
vildi byggja skóla og kennslu á þjóðlegum grundvelli. 
í Landstiðindum 1 ) segir liann 1849: »Ég held að allir 

verði að játa, að sú kennsla er fullkomnust, sem er 
þjóðleg, sem veitir hinu almenna vísindalífi i þjóðlegan 
farveg, og hugsar og talar máli sinnar þjóðar og lætur 
hin algildu sannindi drekka í sig þann einkennilega lifs- 
vökva, sem rennur um líkama hverrar þjóðar og gjörir 
hana að þjóð út af fyrir sig, eða með öðrum orðum, 
sem hefir nægilegt tillit til þjóðernisins og þjóðlifsins.« 
Árið 1861 voru almennar umræður um fyrirkomulag 
lærða skólans og óánægja með S'mislegt, er hann snerti. 
Þá voru sendar 5 bænaskrár til þingsins um lærða skól- 
ann og var kosin 5 manna nefnd i málið. Dr. Pjetur 
Pjetursson var formaður og framsögumaður í nefndinni 
og samdi ítarlegt nefndarálit, sem þótti óvanalega gott. 
Þjóðólfur segir svo frá þessu máli: »Vér ætlum, að 

nefndin, og einkum framsögumaður haíi leyst málið svo 
vandlega og vel af hendi, sem framast var kostur á, enda 
urðu umræðurnar um það á þingi bæði fastar og óflókn- 
ar, eins og vant er að vera þegar byggja er á vönduðu 
nefndaráliti með vel hugsuðum og skipulegum niður- 


1) Landstiðindi I. bls. 23. 


Digitized by Google 



138 


lagsatriðum ; þau stóðu einnig óbreytt að mestu i at- 
kvæðagreiðslunni og i öllu hinu verulega«. ] ) Norðri 
segir: »Nefndarálitið var eitthvert hið vandaðasta nefnd- 
arálit, sem samið var á þessu þingi og máske þó flciri 
þing væri talin og mun prófessor Pjetur Pjetursson hafa 
átt mestan þátt i því«. s ) Benedikt Sveinsson og Sveinn 
Skúlason segja 8 ) i nefndaráliti 1863: »Við ætlum óhætt 

að fullyrða, að alþingi vort íslendinga hafi varlafrá byrj- 
un vega sinna áunnið sjer meiri hylli og viðurkenningu 
þjóðarinnar fyrir meðferð neins einstaks málefnis, heldur 
en fyrir meðferð skólamálsins 1861. Vjer ætlum engin 
tvímæli á, að ilestar uppástungur þingsins hafi þar verið 
alveg að skapi landsmanna, enda hafa þegar komið fram 
gleðilegar afleiðingar þessarar þjóðlegu viðurkenningar«, 
að margir bændur settu syni sína til menta þó árferði 
væri örðugt til lands og sjóar. 

Stjórnin setti árið eptir 5 manna nefnd utanþings 
til þess að gjöra nánari uppástungur um reglugjörð 
skólans og kaus sjálf í hana rektor Bjarna Jónsson og 
prófessor Pjetur Pjetursson, en stiptsyfirvöldin kusu Dr. 
Jón Hjaltalin, síra Ólaf Pálsson og Jón Guðmundsson 
ritstjóra.*) Nefndin kaus Dr. Pjetur fyrir formann og 
síra Ólaf til skrifara. Bjarni rektor varð veikur meðan 
á nefndarstörfunum stóð og var Jens Sigurðsson kosinn 
i hans stað 6 .) Álitsskjal skólanefndarinnar dags. 25. okt. 

1) Pjóöólfur XIII. bls. 162. 

2) Norðri IX. bls. 67. 

3) Alþingistiðindi 1863, I, bls. 365. 

4) Jón Guðmundsson hafði opt i blaði sínu ritað um skól- 
ann og fundið að mörgu við rcktor og stipsyílrvöld, þess vegna 
eru i íslendingi (III. bis. 54) Helga biskupi sendar ýmsar glósur 
fyrir að liann valdi J. G. i nefndina og svarar Jón þvi í Pjóð- 
ólfi (XIV. bls. 143, 155—156). Á þeim árum voru sifeldar deilur 
milli Pjóðólfs og Bjarna rektors og þá stóð í Pjóðólfi meðal 
annars (XV. bls. 82 — 83) varnargrein fyrir Bjarna Jónsson frá em- 
bættismönnum utanskóla og var Dr. Pjetur Pjetursson aðalfrum- 
kvöðull hennar. Sbr. Skólaskýrsla 1863, bls, 20. 

5) Alþingistiðindi 1863 I. bls. 363. 


Digitized by Google 



139 


1862 var sent stjórninni og niðurlagsatriðin prentuð 1 ,) 
og þegar á næsta þingi kom bænaskrá úr Húnavatns- 
sýslu um ýmsar breytingar á uppástungum nefndarinn- 
ar og varð úr því töluvert óþarfa þjark á þinginu 
1863. Dr. Pjetur skýrði lika á því þingi niálið á ýms- 
an hált og var kosinn i nefnd er nánara skyldi athuga 
þessa bænarskrá. Þá var enn á ný sett nefnd i skóla- 
málin 10. nóv. 1875 og var Pjetur biskup formaður 
hennar, aðrir nefndarmenn yoru Jón Þorkelsson rektor, 
Dr. Grírnur Thomsen, sira Þórarinn Böðvarsson, og 
Helgi E. Helgesen kennari. Þjóðólfur 1 ) lét þá í ljósi 
kvíðboga fyrir þvi, að nefndin mundi haga skólunum 
eptir skólafyrirkomulagi í Danmörku og Matthias Joch- 
umsson ritstjóri vildi fá inn i nefndina einhverja af »vor- 
um ungu gáfu- og framfaramönnum«. Pjetur biskup 
svaraði strax 8 ) og segir þar meðal annars: »Pó eg beri 
hina mestu virðingu fyrir þessum ílokki landsmanna 
þegar talað er um áræði og atorku til að koma ein- 
bverju góðu til leiðar í alþjóðlegum málum, þá er það 
þó ný kenning fyrir mig, að æskan sé bezt löguð til að 
venja og bæta skólareglugjörðir, þvi eg hefi imyndað 
mér að til þessa þurfi talsverða reynslu, samfara glöggu 
yfirliti og stillilegri yfirvegun og það vill svo vel til að 
samnefndarmenn minir hafa þenna kost til að bera, 
jafnframt sem enginn mun geta neitað með rökum að 
þeir muni teljast i flokki framfaramanna«. í sömu grein 
mælir Pjetur biskup mjög með því að Norðlingar fái 
skóla á Möðruvöllum, »sem sé sem þjóðlegastur og 
Norðlingum svo geðfeldur sem unnt er«. Þingið hafði 
veitt mjög litið fje til nefndarinnar og því afsöluðu þeir 
Pjetur biskup og Jón rektor sjer allri borgun fyrir 
nelndarstörf. 

Árið 1871 var Pjetur biskup í nefnd um lækna- 
skólann og hafði löngu áður mælt með innlendri lækna- 

lj Pjóðólfur XV. bls. 21—23. 

2) Pjóðólfur 28. árg. 1875 bls. 17—18. 

3) S. st. bls. 21. 


Digítized by Google 



140 


kennslu, 1849 í Landstiðindunum, og eins er hann var 
formaður og framsögumaður i læknamálinu á alþingi 
1855. Árið 1857 var hann framsögumaður i neind um 
ölmusur og húsaleigustyrk við prestaskólann; á sama 
þingi komu fram uppástungur um, að kenna skyldi 
lærisveinum prestaskólans grundvallaratriðin i læknis- 
fræði og lagði Dr. Pjetur eindregið á móti þvi, að gera 
prestana að skottulæknum. 1 ) Þá var hann í nefnd um 
kennslu heyrnar- og málleysingja 1871 og um kennara- 
embætti i sögu íslands 1869 og 1871. Árið 1859 voru 
á þingi miklar umræður um barnaskólann i Reykjavik 
og tók Dr. Pjetur allmikinn þátt i þeim. 2 ) Umræðurn- 
ar um það mál eru að inörgu einkennilegar og sýna 
skoðanir manna um skóla og mentun á þeim timum. 
Arnljótur Ólafsson barðist þá með hnúum og hnefum 
móti skólanum og sjerstaklega móti allri skólaskyldu, 
sem liann taldi »þrældómsmerki«, og hann klökknar af 
því »að einkabarn móðurinnar sje tekið frá brjósli henn- 
ar og sett i þetta tukthús«. Barnaskólum i Kaupmanna- 
höfn lýsir Arnljótur svo, að þeir sjeu »sannarlegt »mal- 
um necessarium« eða hið náttúrlega illa. Þar er búið 
við að börnin detti út i rennisteinana, eða troðist und- 
ir vagnhjólunum, ef þau eru eigi dregin í skóla; enda 
hefi jeg aldrei á æfi minni sjeð viltara stóð en börnin 
eru i þessum barnaskólum; en barnaskólann þarf varla 
hjer, til þess að börn geti ólátast í honum; því þau 
geta farið fram á mela eða upp á tún til þess«. 8 ) Jón 
Sigurðsson svaraði Arnljóti og sagði þá um menntun 
íslendinga þetta, sem jeg set hjer til athugunar: »Jeg 

heíi ætið glaðzt yfir því að vita, að barnauppfræðingin 
væri hjer á landi i góðu lagi, og það er gleðilegt að 
heyra útlenda menn játa það, að menntun sje hjer al- 
mennari en annarsstaðar; en þegar vjer fáum þetta 

1) Alþingistiöindi 1857 bls. 477 — 478. 

2) Helgi Thordersen, síðar biskup, hélt fyrstur barnaskóla 
í Reykjavik 1819, sem síðan heílr við haldist. 

3) Alþingistiðindi 1859 bls. 1025, 1048. 


Digitized by Google 



141 


hól, þá megum vjer þó ekki misskilja það svo sem 
meiningin sje, að almúgi vor sje betur að sjer i öllu, 
en almuginn í öðrum löndum; því meiningin er sú, að 
almúgi sje hjer að vísu betur að sjer hvað bókfræði 
snerti<-, en aftur á móti ver að sjer i þvi, sem viðkem- 
ur hinu verklega í ýmsum atvinnuvegum. í öllu þvi, 
sem viðkemur góðri reglusemi, hlýðni og samvinnu, 
stöndum vjer á baki annara. Þessi skortur kemur af 
þvi, að okkur vantar skóla. Þetta kemur hæði fram 
meðal alþýðu upp i sveitum, en mest þar sem þjett- 
býlt er, einkum í bæjum og sjóplássum; þar er eins 
sýnilegur skortur á bóklegri kennslu þar að auki. Það 
er sorglegt að sjá, hvernig börnin á þessum stöðum 
liggja eins og dýr upp við bæjarvegginn allan daginn, 
eða velta sér um bæjarhlaðið, og venjast á það sem 
börn að gjöra ekkert og læra ekkert; þetta er þvi mið- 
ur of satt, og kemur líka fram á hinum fullorðnu; þvi 
eins og Islendingum er hrósað fyrir bókfi'æði, eins er 
þeim almennt brugðið um óreglu, leti og óhlýðni .... 
Mjer þykir það merkilegt, að nokkur menntaður mað- 
ur skuli segja. að barnaskóli sje þrældómsmerki á enni 
manna, jeg hefði ekki húist við, að nokkur mundi 
segja slikt«. J ) 

Dr. Pjetur hafði áhuga á öllum greinum mennta- 
mála, hann var þvi hlynntur stofnun kvennaskólaf Reykja- 
vik, sem margir þá álitu óþarla. t*egar frú Þóra Mel- 
sted 1870 var að brjótast í stofun kvennaskólans »færði 
hún það i tal við nokkra hcldri menn islenzka, en þeir 
gáfu þvi lítinn eða engan gaum nema Pjelur biskup 
Pjetursson; hann tók tali hennar vel og gaf henni skrif- 
lega meðmæling«. Siðar var Pjetur biskup ásamt Bergi 
Thorberg og Magnúsi Stephensen í nefnd er samdi til- 
lögur um fyrirkomulag skólans-') (25. apr. 1874). 

A þingi 1869 mælti Pjetur biskup með stofnun sjó- 

1) Alþingistiðindi 1859 bls. 1044—1045. 

2) Kvcnnaskólinn í Rcykjavík 1874 — 1906. Rvik 1907 
bls. 5, 10. 


Digitized by Google 



142 


mannaskóla og taldi það mál mjög áriðandi, 1857 mæl- 
ir hann með að styrkja stiptsbókasafnið sem bezt og 
1869 með forngripasafninu og hafði þá sent öllum prest- 
um umburðarbrjef og beðið þá vandlega að gæta að 
fornum menjagripum kirknanna og ráðið til að senda 
þá á forngripasafnið ef þeir ekki væru í óhultri 
geymslu. 1 ) Þá má enn fremur geta þess, að Dr. Pjetur 
var i nefndum um prentsmiðjurnar norðanlands og 
sunnan 1853 og 1867. 

Vjer höfum áður getið um hluttöku Dr. Pjeturs 
Pjeturssonar í stjórnbótarmálum meðan hann var rit- 
stjóri Landstiðinda, á Þingvallafundi 1850 og Þjóðfundi 
1851, siðar dró hann sig nokkuð i hlje, en þó var hann 
allmikið riðinn við stjórnbótamálin á flestum hinum 
ráðgefandi þingum, þó talaði hann fremur sjaldan og 
þá optast til þess að reyna að miðla málum; þegar á- 
kafi var mikill og hiti í ýmsum öðrum málum var 
hann lika alstaðar viðbúinn til þess að gjöra sáttatil- 
raunir.*) Oss dettur ekki i hug að rekja sögu stjórn- 

1) Alþingislíðindi 1869 I. bls. 128. 

2) Þannig lagði Dr. Pjetur sig mjög frain til þess að koma 
sáttum á milli þeirra Jóns Sigurðssonar og Pjeturs Havsteins 
amtinanns á þinginu 1853. Þar lenti saman tveim mönnum geð- 
ríkum, sem ekki gjarnan vildu láta hluta sinn fyrir öðrum. 
Havstein amtmaður hafði bannað Jósepi lækni Skaptasyni þing- 
reið, svo varaþingmaður R. M. Ólsen fór i lians stað, en kosning 
hans var gerð ógild vegna formgalla, svo Húnavatnssýsla varð 
þingmannslaus. P. H. vildi ekki gjöra þinginu ncina grein fyrir 
gjörðum siuum og ávitti Jón Sigurðsson forseti það harðlega, 
urðu út úr þvi miklar orðahnippingar milli þeirra með fullri 
þykkju. (Sbr. Alþingistiðindi 1853, bls. 7 — 11, 574 — 591. Norðri 
I. bls. 61 — 62; II. bls. 59. Pjóðólfur V. hls. 112—113). Pann dag 
var þingveizla að vanda og er frá henni sögð alþckkt krapta- 
saga um Dr. Pjetur, sem jeg fyrst heyrði i skóla. Pegar leið á 
vei/.luna fjekk Havstein amtmaður eitt ai sinum vanstillingar- 
köstum og ætlaði að berja Jón Sigurðsson, öllum fjellust liend- 
ur nema Dr. Pjetri, sem nærri sat, hann greip utan um amt- 
mann og hjelt honum, Pjetur Havstein var kraptamaður og brauzt 
um fast, en gat þó ekki losnað; eptir nokkra stund sagði Dr„ 
Pjetur það, sem siðar var haft að orðtæki: »takið þið við hon- 
um piltarl jeg mæðist«. Pjetri Havstein og Dr. P. Pjeturssyni 
var jafnan vel til vina og á þingi 1871 heldur Pjetur biskup langa 


Digitized by Google 



143 


bótamálsins á þingi, það á langt i land, að nokkur geti 
gjört það með fullkominni óhlutdrægni, svo sem frá 
sjónarhæð sögulegra vísinda, en vjer viljum að eins 
benda á fáeinar greinar og atriði um afstöðu Dr. Pjet- 
urs til þessara mála. 

Kafli af ræðu sem Dr. Pjetur hjelt á þingi 1849 
sýnir skapferli hans og hina varfærnu stjórnmálastefnu, 
en lýsir um leið mikilli mannþekkingu: »Það er sann- 
læring min, að maður eigi ekki að gjöra það að kapps- 
máli eða sýna ótilhlýðilega stifni þar sem um smámuni 
er að gjöra, eins og jeg opt hefi furðað mig á því, að 
þeir menn er ljetu allt liggja á valdi stjórnarinnar með- 
an hún var sem hörðust og alll var rígbundið hér á 
landi, rísa nú, þegar þó böndin eru farin að losna og 
stjórnin farin að sýna meiri sanngirni en áður, einatt 
upp á apturfótunum og beita ofmikilli stifni i ómerki- 

legum greinum Ágreiningur við stjórnina í smá- 

munum leiðir ef til vill af sjer ágreining við hana i stærri 
málum, sem heill landsins er undir komin, og þar sem 
þjóðinni ríður á að stjórnin sje sanngjörn og rjettlát. 
Mjer þykir meira varið í en það jeg geti frá sagt, að 


ræðu til þess fastlega að mæla með eptirlaunum Havsteins) Al- 
þingistiðindi 1871, I. bls. 340—342); segir hann þar, að allir verði 
að játa, að Havstein á sinum heilbrigðu dögum hafi vcrið einn 
af hinum »ötulustu, árvökrustu og stjórnsömustu embættismönn- 
um hjer á landi>. Svo bætir hann við: »að visu veit jeg, að þeir 
embættismenn komast opt bezt af og verða fyrir minnstu álasi, 
sem litið láta til sin taka og ekkert gjöra nema það, sem ekki 
verður hjá komizt, sem láta allt draslast eins og það vill verk- 
ast og koma að eins einhverju nafni á hin lögboðnu embættis- 
verk; en mundi það sæma þjóðþingi íslendinga, að mæla tillög- 
ur sínar á slikan kvarða? Og það er þó þinginu kunnugt, að 
amtmaður Havstein vildi vera embættismaður mcira en að nafn- 
inu til, að hann lifði fyrir cmbætti sitt, unni amtsbúum sínum 
og vildi cfla hag þeirra i öllu, og það stundum mcir en sumum 
virtist góðu hófi gegna. Og um hvað er nú beðið fyrir þenna 
ágæta embættismnnn? að hann fái eptirlaun eptir hinnni al- 
mennu eptirlaunalögum, scm hver sióði fær, cf hann er svo 
framtakslaus, að láta ekkert á sjer bera og nógu kjarklaus til að 
láta sig bera eptir straumnum i þvögu hinna aðgjörðalausu og 
ónýtu embættismanna«. 


Digitized by Google 



144 


þingið gefi ekki stjórninni tilefni til þess að raunalausu 

að beita annari aðferð en þeirri, sem er frjálslunduð og 

góð#. 1 2 3 * * Á þingi 1867 segir Dr. Pjetur: >)Jeg vil reyna 

að sætta og sameina skoðanir manna að því leyti sem 
mjer er unnt«. ! ) Professor Pjetur vildi jafnan fara var- 
lega i sakirnar og mæltist það ekki alltaf vel fyrir hjá 
sumum, því varfærni er jafnan eitur i beinum ákafa- 

manna; hann játaði, að hann væri hræddur við of 

snöggar breytingar, og rjettindaþras þótti honum ekki 
mikilsvirði ef það ekki leiddi til praktiskra framfara. 
Á þinginu 1869 voru stjórnmálin komin i bendu og 
bobba, mest fyrir ofmikla stífni næsta þings á undan 
(1867) einkum í fjárkröfum. í J á sagði Pjetur biskup 
þetta i ræðu um almenna afstöðu sina til málsins. »Jeg 
mun ekki hafa verið kallaður frjálslyndur maður, og þó 
jeg þvkist bafa verið það i einstökum málum, að 
minnsta kosti í einu, sem jeg verð að álita velferðar- 
mál landsins, hlýt jeg þó að viðurkenna, að þetta er að 
nokkru leyti satt; ekki í þeim skilningi, að jeg unni 
ekki fósturjörðu minni alls hins bezta, nje heldur af 
því að jeg sjái ekki þá heill, sem þjóðfrelsið getur haft 
i för með sjer, þcgar menn eru færir um að bera það, 
heldur af þvi, að jeg befi haft beig af öllum stórkost- 
legum breytingum bjer á landi, einnig i stjórnarlegu til- 
liti, vcgna þess að jeg hefi sjeð, að ilest ný fyrirtæki 
hjer hafa misheppnast af efna- og kunnáttuleysi. þenn- 
an kvíðboga minn hefi jeg optar en einu sinni látið i 
ljósi á undanförnum þingum, en bætt því við, að úr 
því bæði stjórn, þjóð og þing óskuðu þess að vér fengj- 
um sjálfsforræði, og að fjárhagur Danmerkur og íslands 
yrði aðskilinn, þá hlyti jeg sem hver einstakur maður 
að beygja mig fyrir hinum almenna vilja. 8 ) En nú er 


1) Atþingistíðindi 1849 bls. 798— 799. 

2) Alþingistiðindi 1867, I. bls. 821. 

3) Dr. Pjetur gjörir hjer sjálfur allt of litið úr öllutn sin- 

um mörgu og frjálslyndu tillögum stjórnarbót landsins i hag i 

Landstiðindum og viðar. 


Digitized by Google 



145 


svo komið, að vjer hljótum að komast úr því ástandi, 
sem vjer erum i, það er ómögulegt að það geti stað- 
ist . . . . þótt jeg eigi áliti, að stjórnarfyrirkomulaginu 
sje einu um að kenna, þá er þó vist, að það á mikinn 
þátt i því .... t*egar stjórnarbót þessi einu sinni er 
komin á, þá getur þjóðin framfylgt henni betur og bet- 
ur, þá koma dagar og þá koma ráð. Það er ekki svo 
að skilja að jeg hafi nokkuð á móti því, að rjettarhlið 
málsins komi til umræðu hjer á þinginu, þvert á móti 
held jeg það sje gagnlegt, að málið sje skoðað frá öll- 
um hliðum, og jeg vil ekki álasa nefndinni fyrir, að 
hún liafi tekið skýrt fram þessa hlið málsins, þótt mjer 
þyki hún hafa gjört það mjög einstrengingslega, en fyr- 
ir hitt verð jeg að álasa nefndinni, að hún hefur lagt 
alla áherzluna á rjettarhliðina, en gleymt hinni prakt- 
isku hlið málsins, sem þó ríður mest á, en ennþá er 
vegur opinn lyrir nefndina, ef hún eigi vill gjöra þetta 
velferðarmál landsins að kappsmáli og eintómu orða- 
stríði, og hann er, að snúa athygli sinu að starfshlið 
þess til að koma sjer saman við aðra og beina málinu 
i rjett horf«. Ræðu sina endar hann með þessum orð- 
um: »Enginn getur neitað þvi, að oss er mikið boðið, 

ef vjer nú þorum að sliga hið fyrsta stig, þá held jeg að 
hagur vor mundi batna, því menn hafa þau dæmi svo 
ljós fyrir sjer, að öllum þjóðum, er þær hafa tekið við 
sjálfsforræði, hefir aukist nýtt þor og þrek, kraptur og 
fjör til framfara. Öldungis eins vona jeg, að drottinn 
blessi þetta hjá oss, sem öðrum, ef vjer að eins þorum 
að stiga þetta fvrsta framfarastig. 1 ) 

Dr. Pjetur Pjetursson var i nefndum í stjórnar- 
bótarmálinu 1853, 1857, 1861 og 1863 og sýndi það 
jafnan, bæði fyrr og síðar, aó hann var framfylgjandi 
þvi að ísland fengi frjálslegt stjórnarfyrirkomulag,’) hann 

1) Alþingistiðindin 1869 I. bls. 617 — 619. 

2) t Salmonsen’s Lexicon (XIV. bls. 369) stendur uni P. P. 
»han stod ikke paa Folkets Side i den af Jon Sigurdsson íörte 
politiske Kamp« og er það hreinn misskilningur. Pað er hið si- 

10 


Digitized by Google 



146 


var jafnt i því máli sem öðrum hinn frjálslyndasti mað- 
ur, en hann vildi í ýmsum atriðum fara samningaveg 
við stjórnina, en miðlunarmenn eru jafnan illa settir 

Í egar ofsi, eða annað »skjadak« kemur i stjórnarmálin. 

að er lítill vandi að vera i meiri hluta og láta sig bera 
af straumnum, en Dr. Pjetur sýndi það bæði i stjórn- 
bótamálinu og öðrum málum, að hann vildi eigi vera 
jábróðir neins manns og var ekkert hræddur við að 
vera í minni hluta; hann var i einstöku atriðum á ann- 
ari skoðun en Jón Sigurðsson og á hjer ekki við að 
rannsaka, hvor hafði rjettara fyrir sjer í hinu einstaka, 
en Jón Sigurðsson hafði, eins og kunnugt er, sínar 
sjerkreddur. 

Á þinginu 1853 er aðalefnið í niðurlagsatriðum i 
bænaskrá til konungs um stjórnarbót, 1 ) að alþing fái lög- 
gjafarvald, að sett verði á íslandi þriggja manna nefnd 
(ráðaneyti) til yfirstjórnar á íslandi, sem hafi sæti á 
þingi, að yfirdómur verði æðsti rjettur á íslandi, að 
íslendingar sendi fulltrúa, valda af alþingi, á rikisdag 
Dana, sem hafi atkvæðisrjett í öllum sameiginlegum 
málum ríkisins, og ennfremur að einn maður (sjerstak- 
ur ráðgjafi) við hönd konungs ráði úrslitum íslenzkra 
mála. Á næsta þingi eptir þjóðfundinn koma meiri 
hluta menn og minni hluta menn sjer saman um þessi 
grundvallaratriði, sem sannarlega eru ekki svo ófrjáls- 
leg. í nefndinni voru Jón Guðmundsson, Pjetur Pjet- 
ursson, Hannes Stephensen, Þórður Sveinbjörnsson, 
Vilhjálmur Finsen, tveir þjóðkjörnir og þrír konung- 
kjörnir. Sýnir þetta meðal annars hve skökk sú hug- 
mynd er, að minni hlutinn á þjóðfundinum eins og 
hinir konungkjörnu síðar, hafi verið ófrjálslyndur og 
apturhaldssamur, en sú skoðun er orðin að þjóðsöguaf 
þvi svo opt hefur verið á henni stagast. Stjórnin vildi 

felda blaðaglamur um hina konungkjörnu, sem hefir vilt mörg- 
um sjónir. íslandi hefði verið vel borgið hefði það átt marga 
jafnfrjálslynda menn eins og Pjetur biskup. 

1) Alpingistiðindi 1853 bls. 648—659, 1044 — 54. 


Digitized by Google 



147 


ekkert sinna þessari bænaskrá og á þingi 1855 kom 
einn þingmaður fram með tillögu um að itreka bæna- 
skrána, en hún var felld, 1 ) það þótti óþarfi að minna 
stjórnina á bænaskrána, hún mundi hafa hana i fersku 
minni. Árið 1857 var Dr. Pjetur aptur kosinn í nefnd 
i stjórnarbótarmálinu og fór hún hjer um bil alveg 
fram á hið sama sem bænarskráin 1853. Pjetur Pjet- 
ursson og Vilhjálmur Finsen gerðu þá ágreiningsatriði 
um að i þetta sinn væri aðeins lögð áherzla á að þingið 
fengi löggjafarvald, en öðru væri frestað. 2 3 ) Árið 1895 
sendir þingið enn á ný bænarskrá um stjórnarbót og 
biður »að konungur vilji taka ti! greina bænaskrár al- 
þingis og þjóðfundarins i stjórnarskrármálinu og láta 
svo flýta fyrir þcssu áríðandi máli að það geti orðið 
til lykta leitt svo iljótt sem mögulegt er«.®) 

Árið 1861 er Dr. Pjetur Pjetursson enn á ný kos- 
inn í nefnd i stjórnbótarmálinu og samþykkir með öðr- 
um nefndarmönnum að skora á stjórnina að kveðja til 
þjóðfundar á íslandi eptir kosningarlögunum 28. sept. 
1849 og leggja fyrir hann frumvarp til stjórnarbótar, en 
vrði þessu eigi viðkomið svo iljótt, þá gefa alþingi til 
bráðabirgðar vald til að leggja á landið, með konungs 
samþvkki, alla nýja tolla og skatta, er rynni inn í einn 
sjóð til framkvæmdar nýjum fyrirtækjum, er til lands- 
ins lieilla horfa, og nauðsvnjar þess krefja o. s. frv. 4 5 ) 
Á þinginu 1863 voru settar tvær nefndir í stjórnarbót- 
armálið og varð Dr. Pjetur formaður i annari; málið 
klofnaði þá og fór allt i mola og varð eigi annað úr 
en að menn skrifuðu ávarp til konungs og voru þrír 
menn kosnir til að semja það, fjekk Dr. Pjetur 18 at- 
kvæði, Jón Guðmundsson 11 og Jón á Gautlöndum 10. 6 ) 

1) í Andvara (I. bls. 40) kennir Jón Sigurðsson hinuin 
konungkjörnu um að uppástungan íjell, en þingtíðindin sýna að 
sá áburður er ástæðulaus. 

2) Alþingistíðindi 1857, bls. 253. 

3) Alþingistiðindi 1859, bls. 1814—1821. 

4) Alþingistiðindi 1861, bls. 1447—1448. 

5) Alþingistíðindi 1863, II. bls. 824. 


Digitized by Googie 



148 


Á þinginu 1865 var enn á ný ritað ávarp til konungs 
um stjórnarbót og var það hið fyrsta ávarp þingsins til 
Kristjáns konungs IX. Var kosin 5 manna nefnd til að 
semja ávarpið, i þeirri nefnd var Dr. Pjetur Pjetursson, 
ásaml Bergi Thorberg, Halldóri Friðrikssyni, Ásgeiri Ein- 
arssyni og Jóni frá Gautlöndum. 1 ) Um þetta ávarp segir 
Jón Sigurðsson siðar, 2 3 4 ) þar »voru gi'einilega og einarð- 
lega tekin fram landsrjettindi vor og þjóðarrjettindi, sem 
og vandkvæði þau og annmarkar, sem menn fundu vera 
á stjórnarmálum íslands að svo komnu«. Á þinginu 
1867 lagði stjórnin fram »frumvarp til stjórnarskipunar- 
laga fyrir lsland«, sem Hilmar Finsen átti mikinn þátt 
i. Dr. Pjetur, sem þá var orðinn hiskup, var ekki í 
nefndinni, en tók allmikinn þátt i umræðunum um mál- 
ið og mælti fram með stjórnarfrumvarpinu yfirleitt, sem 
hann segir, að gangi nærri eins langt eins og frumvarp 
meiri hlutans á þjóðíundinum 1851®) og á sama máli er 
Jón Sigurðsson, sem segir um frumvarpið : »l*að er i 

mörgum greinum gott og sjálfsagt hið bezta tilboð, sem 
landið nokkurntima hefir fengið áður i þessu máli; já! 
eg vil segja, að það gangi svo nærri uppástungum meiri 
hlutans á þjóðfundinum 1851, að þar munar varla linifs- 
bakkaþykkt, þegar búið er að ganga frá því.*)« Voru 
þeir Jón og Pjetur þá i aðalatriðunum á sama máli, og 
Dr. Pjetur segir: »Frá minu sjónarmiði get jeg ekki 

annað en þakkað hinum háttvirta forseta fyrir ræðu hans; 
þvi þó hann sæi nokkra agnúa á stjórnarfrumvarpinu, 
þá voru þeir þó ekki svo miklir, að hann áliti, að menn 
ættu ekki að sameina sína beztu krapta til að koma 
málinu í gegn hjer á þingi, jeg er honum þvi þakklátari 
sem enginn grunur leikur á hans föðurlandsást, og hann 
muni gefa þær einu tillögur i málinu, sem landi og lýð 


1) Alpingistiðindi 1865, 1. bls. 805; II, bls. 535—537. 

2) Andvari I. bls. 57, 

3) Alþingistíðindi 1867 I. bls. 820. 

4) Alþingistiðindi 1867. I, bls. 843. 


Digitized by Google 



149 


sjeu hagfeMastar«. x ) Eins og kunnugt er urðu afdrif 
stjórnarbótarmálsins á þessu þingi eigi sem heppilegust, 
málið spiltist af óþörfum stirðleika og ofmiklum fjár- 
kröfum og hafði það mjög slæm áhrif á stjórnmála- 
horfur íslendinga.*) Stjórnarfrumvarpið 1869, sem rikis- 
dagurinn hafði fjallað um varð miklu verra en hið fyrra. 

Á þinginu 1869 komu tvö frumvörp frá stjórninni, 
um hina stjórnarlegu stöðu íslands i rikinu og frumvarp 
til stjórnarskrár um hin sjerstöku málefni íslands. Pjetur 
biskup tók mikinn þátt i umræðunum um þau og heldur 
þá sumar af sinum beztu þingræðum, það er í síðasta 
sinn sem hann nokkuð verulega er riðinn við stjórn- 
bótarmálin. í ræðum sinum tekur hann sjerstaklega 
fram, hve þýðingarmikið það sje að skoða slikt mál frá 
praktisku sjónarmiði, en forðast að gjöra þau að kappsmál- 
um og orðastríði, hann átelur það að blærinn á nefnd- 
arálitinu um stöðu íslands í ríkinu »lýsir einhverjum 
biturleik og tortrj'ggni, sem ekki getur annað en hamlað 
góðum og heilladrjúgum úrslitum þessa mikilsvarðandi 
máls«*) og segir, að nefndarálitið hafi fleiri ókosti en 
kosti til að bera, hefir víst eigi þótt það nógu lipurt til 
samkomulags. Siðar segir liann í sömu ræðu: »Vjer 

megum ekki i svo mikilvægu máli, sem þetta er, fara 
i neinar hártoganir, vjer megum ekki eltatómar theoriur, 
eða, svo jeg brúki þau orð, sem einn þingmaður hefir 
áður sagt hjer í salnum, »vjer megum eigi riða fantareið 
á principum«. í annari ræðu i sama máli segir Pjetur 
biskup: »Þor og þrek er dyggð, sem hefir sína afvegi 
til beggja handa, eins og hver önnur dj'ggð. Annars 
vegar er hugleysi og ragmennska, en hins vegar þrjózka 
og þrályndi. Og þá vil jeg segja, að það þarf þor og 

1) Alþingistiðindi 1867 I. bls. 846, 888—89. 

2) Það var víst þá í þinglok sem Dr. Jón Hjaltalin sagði við 
Jón Sigurðsson: »Núheíirþú vakið upp þann draug, sem þú ert 
ekki fær um að ráða við, og sem þú ekki gctur vitað nema kunni 
að riða þjer að fullu, okkur öllum og landi voru á komandi 
timum«. 

3) Alþingistiðindi 1869 I. bls. 544 — 545. 


Digitized by Google 



150 


þrek til þess að hafna þvi sjálfsforræði, sem oss er fram- 
boðið, eins og nefndin hefir gjört og taka á sig þá á- 
byrgð fyrir öldum og óbornum, sem þvi er samfara að 
hafna slikum gæðum fyrir fósturjörð sína .... Einn 
heiðvirður þingmaður sagði, að rödd fósturjarðarinnar 
hljómaði fvrir eyrum sjer og hlyti að hljóma fyrir eyr- 
um þingmannanna i þessu máli. Það er satt, að rödd 
þessi er fögur, en hún er þó eigi svo, að eigi geti hún 
misskilizt, en það er lika rödd skynsemi og rólegrar 
íhugunar, og hún vona jeg ryðji sjer til rúms, þegar hin 
afarmikla tilfmningarsuða er horfin frá eyrum manna, 
en sem nú virðist hafa hritið suma svo fjarskalega, að 
þeir eigi ráða sjeni. 1 2 3 ) Á þinginu 1869 tókst Pjetri bisk- 
upi ekki að miðla málum eins og hann vildi og á þing- 
unum 1871 og 1873 talaði hann nijög lítið í stjórnar- 
skránnálinu, þó hjelt hann þvi sterklega fram 1871 að 
þingið áskildi sjer rjett til að koma á fastara og full- 
komnara ábyrgðarfyrirkomulagi.*) Eptir þetta kom 
miklu meiri æsing i stjórnarbótarmálið en áður, sjer- 
staklega eptir að stöðulögin voru gefm út og ljetu 
ákafamenn i pólitik greniju sina við Dani mest bitna á 
hinum konungkjörnu og brugðu þeim um alla klæki. 

Dr. Pjetur var fyrr og siðar riðinn við ýms önnur 
mál, sem nátengd voru breytingum á stjórnarfari. Arið 
1855 var hann í nefnd um íslenzkupróf danskra manna, 
sem sækja um embætti á íslandi, að vitnisburðir væri 
eigi teknir gildir nema þeir væru frá kennurunum i 
íslenzku við háskólann eða föstum islenzkukennara við 
lærðaskólann í Reykjavik. Á þinginu 1857 hafði stjórnin 
stungið uppá útboði ungra íslendinga til þjónustu á her- 
skipailota Dana og voru ýmsir því meðmæltir, en dr. 
Pjetur v'ar eindregið á móti þvi, 8 ) en 1859 mælir hann 
með þvi að íslendingar hjálpi til að vernda sinar eigin 


1) Alpingistíðindi 1869, I. bls. 785 — 786. 

2) Alþingistíðindi 1871, I. bls. 741—743. 

3) Alþingistíðindi 1857 bls. 606. 


Digitized by Google 



151 


strendur móti ágangi útlendra fiskimanna. 1 2 3 ) Árið 1859 
var Dr. Pjetur formaður og framsögumaður í nefnd er 
sett var til að þakka konungi fyrir undirskript hans 
undir hinn islenzka texta laganna. Á fyrsta þingi 1845 
liafði því verið hreyft að stofna lagaskóla á íslandi og 
á þinginu 1855 flutti Dr. Pjetur bænaskrá sama efnis 
frá Jóni Sigurðssyni i Kaupmannahöfn (sem þávarekki 
á þingi) og 17 stúdentum i Höfn. ! ) Var sett nefnd í 
málið og varð prófessor Pjetur formaðnr í henni, mælti 
hann vel fyrir skólastofnun þessari og segist hafa »þá 
trú, að stofnanir i landinu sjálfu sjeu hverju landi holl- 
astar, og það þó þær sjeu ófullkomnar i fyrstu«, hann 
tekur það fram að 1‘ullkomin þörf sje á, að kennd sjeu 
íslenzk lög annaðhvort við háskólann eða á islenzkum 
lagaskóla og að það sje skylda stjórnarinnar að sjá um 
það. 8 ) Eins og kunnugt er vildi stjórnin ekki sinna þessu 
máli, Dr. Pjetur var þvi meðmæltur síðar, en þótti það 
þó ekki svo þýðingarmikið að hann vildi halda því til 
streytu, og að hann sætti sig við, að mál þetta, sem 
hann fyrstur hafði framborið, var lagt til hliðar, það 
lögðu sumir honum illa út. 

Á árunum 1871 — 73 voru miklar æsingar í íslenzkri 
politik, þá rigndi skömmunum yfir hina konungkjörnu 
þingmenn, af því að þeir vildu miðla málum og fór 
Pjetur biskup heldur ekki varhluta af því góðgæti. Hann 
Ijet það þó ekki á sjer festa og skipti sjer ekki af slíkum 
greinum. Þó bar hann eitt sinn hönd fyrir höiuð sjer 
og minni hlutann þegar hroðaleg skammargrein, óbil- 
gjörn og unggæðisleg, var prentuð i hinu norska blaði 
»Bergens Tidende« (1872, nr. 101). Þá ljet hann höfða 
mál á móti ritstjóranum, Olaf Lofthus, og varð hann að 
láta úti 20 spesiur og borga málskostnað. Rilstjórinn 
reyndi að fara undan í flæmingi og viðhafði ýmsar vifi- 

1) Alþingistiðindi 1859 bls. 565, 582. 

2) Dr. Pjetur hafði þegar 1849 raælt með íslenzkri laga 
kennslu i Landstiðindum I. bls. 23 — 24. 

3) Alþingistiðindi 1855, bls. 336—338, 399—402. 


Digitized by Googie 



152 


lengjur, kom meðal annars fram með brjef, sem áttiað 
hafa verið skrifað i Reykjavik, frá höfundinum þar, en 
brjefið var falsbrjef undirskrifað með mannsnafni, sem 
ekki var til, en ekki lánaðist hlutaðeiganda að smokka 
sjer undan ábyrgð með því. Hinn sanni höfundur 
greinarinnar þorði aldrei að nafngreina sig opinberlega, 
en þó vissu flestir, hver hann var. 1 2 3 * ) Sektirnar borgaði 
stúdentafjelag eitt islenzkt í Kaupmannahöfn. 

Grein þessi kom út á íslenzku i Norðanfara*) og 
reit Pjetur biskup þá á móti henni í Þjóðólfi, þó það 
væri eigi vani hans að svara pólitiskum ærslagreinum; 
þar segir hann meðal annars: wAlstaðar þarsemprent- 

frelsi á sjer stað eins og hjá oss, þykir það hjá öllum 
mentuðum þjóðum hin mesta varmennska, að skamrna 
landa sína í útlendum blöðum og nafngreina vissa menn, 
án þess að þora sjálfir að segja til nafns sins«. Þá segir 
hann enn fremur: »Hvað hafa þá hinir konungkjörnu 

þingmenn unnið til saka, að þeir skuli vera ásakaðir 
jafnvel um föðurlandssvik? Að minu áliti ekki annað 
en það, að þeir yfir höfuð að tala hafa verið gætnari 
og varkárari í tillögum sínum, en margir hinna þjóð- 
kjörnu manna. Hitt er annað mál, hvort nokkur kon- 
ungkjörinn maður ætti að eiga setu á alþingi. Mjer 
þykir rjettast, að allir þingmenn væru þjóðkjörnir, 8 ) 
einkum ef þingið skiptist i tvær málstofur, eins og 
stungið hefir verið upp á, því þessi skipti gefa nokkra 
tryggingu fyrir þvi, að það gæti hófs og stillingar«. Um 
sjálfan sig segir hann: »Jeg mun fylgja sannfæringu 

minni, eins og jeg hef gjört, hver sem í hlut á, og ekki 
hi'æðast ómilda dóma. Enginn óskar þess innilegar en 

1) Undir greininni í »Bergens Tidendc« stóðu staflrnir S. 
J. Það var Sigurður Jónsson uppeldíssonur Jóns Sigurðssonar, 
siðar sýslumaður í Snæfellsnessyslu. Sigurður var á yngri árum 
svo æstur í stjórnmálum, að hann mátti varla heita einhamur. 

2) Norðanfari XI. bls. 113—115. Sbr. XII. bls. 10. Þjóðólfur 
XXV. bls. 63 — 64. Sbr. Göngu-Hrólfur bls. 58 — 62. 

3) Þvi hafði Dr. Pjetur pegar haldið fram i Landstíðind- 

unum. 


Digitized by Google 



153 


jeg, að bæði þjóðkjörnir og konungkjörnir þingmenn 
geli unnið saman i eindrægni og bróðurlegum anda, og 
jeg er mjer þess meðvitandi, að jeg jafnan eptir veikum 
mætti hefi reynt til að stuðla til þessaö. 1 ) 

Árið 1873 voru miklar æsingar og nokkrar óspektir 
i Reykjavik; þó tóku ekki aðrir þátt i þeim en stúdent- 
ar, skólapiltar og aðrir unglingar milli vita. Voru ó- 
spektir þessar helzt gjörðar gegn Hilmari Finsen, sem 
þá var nýlega orðinn landshöfðingi og kom það mjög 
ómaklega niður, þar sem hann meira en nokkur annar 
embættismaður islenzkur hafði stuðlað að þvi, að ís- 
lendingar fengi stjórnarbót. I’etta hafa íslendingar síðan 
sjeð, en sáu það ekki þá. Ættjarðarástin er opt blind 
eins og aðrar ástir. Minni hlutinn á þingi fjekk þá líka 
að finna til þessara æsinga á ýmsan hátt. Þá var eitt 
kvöld skotið tveim byssuskotum innum glugga hjá 
Pjetri biskupi á skrifstofu hans, þar sem hann var vanur 
að sitja við skriftir, en ekkert slys varð þó afþvi. Pjet- 
ur biskup var ekki inni i herberginu i svipinn og dóttir 
hans var af tilviljun nýgengin úr sæti sínu við borðið 


1) Á þeim árum voru opt gerðar ákafar árásir á hina konung- 
kjörnu i Norðanfara, en enginn peirra svaraði nema Dr. Ifjaltalin 
(Norðanfari XII. bls. 10); hann segir par meðal annars: »Allir 

peir sem satt vilja segja, verða að játa, að okkar núverandi 
stjórnarástand er að kenna meiri hlutanum á alþingi og engum 
öðrum, og pó ónafngreindir rilhöfundar í blöðunum vilji klina 
ailciðingunum af aðfcrð sinni á aðra, pá liggur pað opið fvrir 
öllum, sem sannleikann vilja sjá, að petta er gjört af mann- 
vonzku og illgirni einni, og til pess að menn skuli gleyma því, 
hverjum það i raun og veru sje að kenna, að staða vor er orðin 
sem nú er hún. 1867 sagði jeg skýrt og ljóst á alþingi, að meiri 
hlutinn væri nú búinn að fara með stjórnarmál vort; það gat 
hver heilvita maður sjeð, cnda er það nú fratn komið. Beri peir 
nú skuldina, sem hana eiga, og láti vera að klina henni á aðra, 
sem saklausir eru .... Leiðarar meiri hlutans otuðu pví nógu 
lengi fram, að stjórnin mundi aldrci octroyera stjórnarskipun 
uppá fslendinga gegn vilja landsmanna, nú geta þeir rekið nefið 
i nóttina með það«, (Stöðulögin). Á peim árum var Jón Hjaltalín 
sifellt skammaður, og lagður í einelti i Norðanfara. Það ervarla 
hægt að hugsa sjer ineiri fjarstæðu heldur en að bregða Dr. 
Hjaltalín um vöntun á ættjarðarást! 


Digitized by Google 



154 


fyrir innan gluggann; glugghlífar (persienner) voru fyrir 
glugganuin, svo að eigi sá inn um þá, og drógu þær úr 
afli skotanna, þó göt kæmi á þær. Bogi sonur biskups 
hljóp út, sakadólgurinn flýði, en var sjeður og þektist. 
Það var stúdent, alþekkf svolamenni og var vist drukk- 
inn. Pjetur biskup fyrirgaf honum, vildi ekkert láta 
rannsaka þetta mál og erfði það ekki við hann. 

Sjerhver óhlutdrægur maður verður að kannast 
við, að Pjetur biskup var frjálslyndur í stjórnmálum 
eins og öðru, þó hann á hinum siðustu ráðgefandi þing- 
um eigi gæti fellt sig við allar skoðanir og framferði 
meiri hlutans. Það hefir all-lengi verið tízka á íslandi 
að telja þá eina frjálslynda, sem eru á móti stjórninni 
i stjórnarskrármálum hvað miklir apturhaldsgoggar, sem 
þeir eru í öðrum greinum, en alþS’ðu er í því efni vork- 
un, þó hún hafi látið dáleiðasl af hinu stöðuga stjórn- 
málaþrasi í hálfa öld og skoðanir i því efni munu varla 
breytast fyrr en eðlileg flokkaskipting er komin á i 
landinu. Hver sem fylgir framkomu Dr. Pjcturs í stjórn- 
bótarmálinu á hinum ráðgefandi þingum mun sjá, að 
hann, þó konungkjörinn sje, aldrei lætur fmna bilbug á 
sjer i neinni grein, sem hafði verulega þýðingu fyrir 
sjálfstæði og frelsi hinnar íslenzku þjóðar, en hann var 
samningamaður, vildi helzt líta á þá hlið málsins, sem 
hafði praktiska þýðingu fyrir þjóðina; honum var illa 
við hártoganir, smásmygli, tortryggni og lögfræðislegar 
krókaleiðir. Pjetur biskup hafði sömu skoðun eins og 
Englendingar, að pólitík ætti fyrst og fremst að fást við 
það, sem framkvæmanlegt væri með almennri og heil- 
brigðri skynsemi og hægt væri að sniða eptir kringum- 
stæðunum. »Jeg álít« segir hann 1867 »ekki ætið hið 
mesta frelsi bezt, heldur það sem bezt á við hvers lands 
ásigkomulag og mest gagn veitir bæði landi og lýð«. 1 ) 
Pað var í hans augum hið praktiska gagn, sem átti að 
vera mark og mið stjórnmálanna, þras um pólitiskar 
»theoriur« og forgamlar rjettarkröfur þótti honum eigi 
lj Alpingistiðindi 1867. I. bls. 820. 


Digitized by Google 



155 


mikils virði, hann vildi ekki fylgjast með í neinni 
»fantareið á principum« út i himinhláma skáldlegra 
hugsjóna. Pjetur biskup fann enga köllun hjá sjer til 
þess að leggja alla krapta sina i stjórnbótamálið, til 
þess vissi liann að aðrir voru betur færir. Bardaga- 
maður var hann heldur enginn, þó hann gæti verið 
fylginn sér þegar honum þótti það einhverju skipta, en 
hann kunni fullkomlega að meta harðfengi annara í 
stjórnmáladeilunni, og sjest það meðal annars af hinni 
ágætu ræðu er hann hjelt við jarðarför Jóns Sigurðs- 
sonar í Reykjavik. í J ar segir hann meðal annars um 
Jón Sigurðsson: 1 2 ) »Hvernig sem tímarnir breyttust og 
hversu óhentugir og óvinveittir sem þeir sýndust vera, 
hjelt hann kenningunni þó jafnt og stöðugt áfram með 
hinum sama brennandi áhuga, með hinu sama ósigrandi 
sálarþreki, og það er einmitt þetta, sem gjörði hann að 
sannkallaðri og frábærri frelsishetju, og sem að minni 
hyggju einkennir alla starfsemi hans i stjórnarmálum. 
Pótt aðrir gugnuðu, ljet hann ekki hugfallast; þó aðrir 
hörfuðu undan, stóð hann fast fyrir; þó aðrir væri 
hræddir um, að hann hjeldi kenningunni áfram i ótima, 
ljet hann það ekki fá á sig, og reynslan sýndi, að fyrir 
þreklyndi hans varð hinn óhentugi tími einatt til að 
hrinda málunum áfram og beina þeim i fullkomnara 
horf og þannig undirbúa hentuga tíma. Sumir hafa 
sagt, að í stjórnarmálum ættu menn að taka hverri i- 
vilnun, sem þeim væri boðin, en færa sig smám saman 
upp á skaptið. En þetta var ekki skoðun hins fram- 
liðna; hann vildi annaðhvort fá allt eða ekkert; og 
verzlunarmál vort og stjórnarbót sýna, að þetta heppn- 
aðist vonum fremur, og að hann í því efni rataði 
rétta leið«.*) 

1) Biskup leggur út af 2. Tírn. 4, 2. 

2) Útför Jóns Sigurðssonar og Ingibjargar Einarsdóttur. 
Reykjavík 1880 bls. 49. Sbr. Norðlingur V. 1880 bls. 49 — 51. 


Digitized by Google 



VIII. Dr, Pjetur Pjetursson biskup yfir íslandi 
1866 - 1889 . 


Hin seinni ár þjáðist Helgi biskup Thordersen 
mjög af langvinnum og kvalafullum sjúkdómi (stein- 
sótt), sem allt af ágerðist, svo hann neyddist til að segja 
af sjer 1865 um veturinn, enda hafði hann þá um nokk- 
ur ár fyrir lasleika sakir átt mjög örðugt með að þjóna 
bisupsembættinu. Herra Helgi Qekk lausn frá emhætti 
1866 og ferðaðist næsta sumar til Skotlands til þess að 
leita sjer heilsubótar, en það varð árangurslaust, hann 
sneri þá sem skjótast heim aptur og dó i Reykjavik 4. 
desember 1867. Sira ólafur Pálsson söng hann til 
moldar og Pjetur biskup hjelt einnig ræðu við jarð- 
arförina. 1 ) 

Veturinn 1865 — 66 aðstoðaði prófessor Pjetur Helga 
biskup i embættisfærslu hans, unz herra Helgi fjekk 
lausn 23. febrúar 1866 og Dr. Pjetri Pjeturssyni var 
veitt embættið sama dag. Þess hefir áður verið getið 
að Dr. Pjetur Pjetursson þjónaði biskupsembættinu vet- 
urinn 1855—56 meðan Helgi biskup var erlendis og 


1) Ræða Pjeturs biskups er prentuð í ritlingi er heitir: 
Minning sál. biskups Helga G. Thordersens. Gefln út af bróður 
hans S. B. Sivcrtsen, Kmh. 1875. bls. 16 — 21. Pjóðólfur tekur pað 
fram (XX, bls. 25) að biskup hafl talað blaðalaust. 


Digitized by Google 



157 


framdi opt fyrr og síðar ýms embættisverk, prestsvigsl- 
ur o. fl. i forföllum biskups. Þá var engin sá á íslandi, 
sem jafnmaklegur væri til þess embættis eða jafnfær 
um að takast það á hendur eins og Dr. Pjetur Pjeturs- 
son, bæði sökum lærdóms, álits og mannkosta. Þar fór 
saman viðtæk þekking á kirkjumálum og kirkjulegum 
visindum, ágætir kennimanns-hæfilegleikar, prúðmennska 
og höfðingleg framganga. Það gat því ekki komið til 
neinna mála að taka annan mann fram yfir Dr. Pjet- 
ur, enda var hann talinn sjálfkjörinn eptirmaður Helga 
biskups bæði af stjórnarvöldunum, klerkum og alþýðu; 
þar var þvi ekki um neitt að villast eða um neinn 
keppinaut að tala. 1 ) 

Kaþólska kirkjan heldur þvi fastfram, að biskups- 
embættið sje beinlinis stofnsett af guði, og að frelsarinn 
hafi með blessun og handálegging fengið postulunum 
biskupsvald með sjerstakri guðdómlegri náð og að þeir 
hafi aptur aflient valdið öðrum á sama hátt, mann 
fram af manni; biskupsvigslan er þvi afhending hins 
guðdómlega náðarvalds gegnum allar kynslóðir frá tím- 
um postulanna; i þeirra augum er þvi enginn biskup 
rjettvígður nema hann hafi móttekið þessa helgu bless- 

1) Dr. Grimur Thomsen var i Kaupmannahöfn veturjnn 
1865 — 66 pegar biskupsembættið var veitt; hann þckkti marga 
menn i ráðaneytunum dönsku og hafði verið þar lengi embætt- 
ismaður. Grimur gjörði þá miklar tilraunir lil þess að koma 
mági sinum sira Asmundi Jónssyni i Odda í biskupsembættið, 
en þær mistókust sem eðlilegt var. t brjeíi til Jóns Sigurðsson- 
ar dags. 20. marz 1866 ritar Fjetur biskup: »Heyrt hefi jeg að 

viss maður hafi gengið milli góðbúanna og viljað koma öðrum 
að biskupsembættinu og notað þetta enska mál (scm brátt mun 
getið) til að bola mig frá; en jcg er óviss um, að hann hefði 
gjört vini sinum mikla veígjörð þó það hefði tekizt«. Grimur 
gat aldrei gleymt þessu, einkum sökum þess, að af þvi leiddu 
nokkur önnur vonbrigði fyrir sjálfan hann. Þetta sjest glögglega 
á æfisöguómynd þeirri, er Grímur skrifaði i 18. árg. Andvara. í 
æfiágripi þessu kemur fram undarlega iilviljaður skilningur á 
eðli og lifsstarfi Pjeturs biskups, og svo er það auk þess óáreið- 
anlegt i hinu einstaka, ártöl skökk o. fl. Sameiningunni (VIII. 
bls. 125— 126) þótti þessi æfisaga cðliiega ágæt og prentar upp 
úr henni allar verstu vitleysurnar. 


Digitized by Google 



158 


un af biskupi, sem áður hafði fengið hana á sama hátt 
framan úr öldum / Successio apostolicaj. Þessi vigslu- 
keðja biskupanna slitnaði í öllum löndum mótmælenda, 
nema á Englandi hjá biskupakirkjunni, og er þar enn 
i heiðri höfð, sænska kirkjan álitur sig einnig hafa hald- 
ið hinu sama valdi. Þegar Dr. Pjetur Pjetursson tók 
við biskupsembætti kom það til orða, að islenzka kirkj- 
an samtengdist biskupakirkjunni ensku með þessu sama 
andlega bandi, þannig, að Dr. Pjetur vigðist enskri 
biskupsvígslu; vildu enskir klerkar þannig stofna til 
nánari ijelagsskapar milli hinnar ensku og hinnar nor- 
rænu kirkju. 1 ) Fyrirætlun þessi strandaði á mótspyrnu 
Martensens Sjálandsbiskups,*) en Kristján konungur IX. 
hafði verið hugmyndinni hlynntur. Samningar um 
þessa ensku vigslu höfðu verið i ráði á seinustu árum 
Helga biskups, og þegar hann vorið 1867 dvaldi sjer til 
lækuinga i Skotlandi, þökkuðu enskir klerkar honum 
fyrir hiuttöku hans i málinu. í Þjóðólfi 8 ) er prentuð 
skýrsla um ávarp þeirra, tekin úr blaðinu The Scots- 
man 12. júni 1867, »og jafnframt var Pjetri biskupi, 
eptirmanni Helga biskups, þakkað fyrir vinsamlegt hug- 
arþel, er hann með allsherjar kristilegu örlyndi hefði 
látið i Ijósi við hina ensku kirkju, með órækum vottum«. 

Hinn 9. mai 1866 sigldi Dr. Pjetur Pjetursson til 
Kaupmannahafnar til vigslu með frú sinni og báðum 
dætrum og kom aptur til íslands um súmarið 30. júlí. 


1) Um þetta mál uröu tðluverðar umræður og brjefa- 
skriptir og eru j'ms skjöl því viðvíkjandi enn til. Um þessar 
sameiningartilraunir er prentuð ritgjörð: »Intercommunion with 
the Scandinavian Church« i »The Colonial Church Chronicle. 
Missionary journal and foreign ecclesiastical reporter. 1. August 
1866. Rivingtons. Bls. 305 -312, 332—331«. 

2) t*egar H. Martensen sjálfur var vígður til biskups kom 

lika til orða, að hann af sömu ástæðum, væri vigður i Lundi í 
Svíaríki; Grundtvig gamli hjelt þvi þá fast fram að slikt væri 
nauðsyn, en ekkert varð úr þvi. H. Murtensen: Af mit Levned 

III, 1883, bls. 6-7. 

3) Þjóðólfur XIX, bls. 141. 


Digitized by Google 



159 


Dr. Pjetur Pjetursson var vígður til biskups i Frúar- 
kirkju í Kaupmannahöfn af Dr. Martensen Sjálands- 
biskupi 1. sunnudag eptir Trinitatis, 3. júní 1866. Martensen 
biskup tók sjer til vigslutexta Ephesus 4. 11 — 16 og 
Pjetur biskup hafði valið sjer hinn sama ræðutexta. 1 ) 
Þeim Pjetri biskupi var einslaklega vel tekið af mörgu 
stórmenni í Kaupmannahöfn. Martensen biskup og fólk 
hans sýndi þeim mikla vinsemd og gestrisni og voru 
þau biskupshjón einnig nokkrum árum siðar mjög vin- 
samleg við yngri dóttnr biskups, er hún dvaldi í Kaup- 
mannahöfn. Þá var Pjetur biskup i boði hjá konungi 
og hjá Karolínu Amaliu ekkjudrottningu, sem var honum 
mjög alúðleg og gaf honum mynd af sjer. 1 Höfn hitti 
hann ýmsa islenzka fornvini t. d. Oddgeir Stephensen, 
Jón Sigurðsson, 8 ) Skúla Thorlacius, Konráð Gíslason,. 
kaupnieiinina Clausen og Sandholt o. fl., hann heim- 
sókti lika N. Madvig prófessor, Worsaa, Carl Andersen 
og ýmsa aðra, er hann þekkti frá námsárunum. Pau 
biskupshjónin og dætur þeirra ferðuðust þá suður til 
Fjóns og sóktu heim síra Benedikt Scheving í Nörre- 
Lyndelse, náfrænda Sigriðar biskupsfrúr. 3 * ) Hinn 27. 
júni hjeldu íslendingar i Kaupmannahöfn Pjetri biskupi 
skilnaðarsamsæti og liöfðu þeir Gísli Brynjólfsson og 


1) Ræða Martensens biskups er prentuð í H. Martenscns 
Leilighedstaler. Kbhavn 1884 bls. 267 — 276. 

2) Hinn 20. marz 1866 skrifar Pjetur biskup Jóni Sigurðs- 
syni (áður en hann sigldi): »Jeg þakka þjer lika fyrir lukkuóskir 
þinar með biskupsembættið, því að jeg veit að þú meinar það 
einlæglega og þjer er ekki illa til min, þó okkar pólitisku skoð- 
unum beri ekki ætiö saman; að því er mig snertir hefi jeg ætíð 
i öllu öðru tilliti virt þig og elskað. Jeg geng með nokkrum 
kviða út i þessa nýju stöðu, því þótt jeg treysti Drottni, veit jeg 
þó að kraptaverkanna timar eru liðnir og til þess þyrfti þó næst- 
um því kraptavcrkagáfu að geta komið hjer öllu i gott lag 
mcðal hinnar andlegu stjettar. Pó vona jeg með guðs hjálp að 
geta kippt einhverju í lag og komið einhverju góðu til leiðar og 
hugga mig svo við það »ultra posse nemo obligatur«. 

3) Pau voru systkinabörn. Síra Benedikt var bróðir frú 

Herdisar Benedictsen í Flatey. 


Digitized by Google 



160 


Steingrimur Thorsteinsson ort fyrir minni heiðursgestsins; 
Jón Sigurðsson mælti langt erindi og snjallt fyrir 
skál hans, en Magnús Eiriksson mælti fyrir minni bisk- 
upsfrúar. Þar að auki voru sungin kvæði fyrir íslands 
minni eptir Steingrim og fyrir Danmerkur minni eptir 
Gísla. 1 ) 

Þegar Pjetur biskup kom út frá vígslu sendi hann 
umburðarbrjef til allra presta og prófasta á íslandi dags. 
7. ágúst 1866. Það hljóðar þannig: 

»Eptir að jeg nú fyrir guðs náð heill á hófi er 
korninn heim úr utanferð minni og búinn að taka apt- 
ur við biskupsembættinu, þvkir mjer það eiga vel við 
að heilsa yður, kærir bræður, og senda yður vinsamlegt 
ávarp mitt«. 

»Jeg veit, að yður muni vera það eins ljóst og 
mjer, og að þjer munið eigi síður finna til þess en jeg, 
að drottinn hefir kallað oss til þess að efla og útbreiða 
sitt ríki meðal bræðra vorra hjer á landi, og að hann 
ætlast til þess og heimtar það af oss, að vjer verjum 
kröptum vorum í hans þjónustu, að vjer af alefli leit- 
umst við að viðhalda hinu kristilega trúarlifi hjá oss, 
glæða það þar sem það er dauft, vekja það, þar sein 
það sefur, og það er sú gleðilegasta tilhugsun fyrir mig 
að vita, að svo margir meðal yðar eru gagnteknir af 
skyldurækt, og hafa allan hug á því að gegna trúlega 
þessari háleitu köllun sinni«. 

»En jeg veit líka, kærir bræður, að vort timanlega 
líf hefir sinar kröfur, sem drottinn einnig ætlast til, að 
vjer að nokkru leyti fullnægjum, en þó þannig, að vjer 
ekki þar fyrir missum sjónar á vorri eiginlegu köllun 
eða vanrækjum hana; en þetta er því vandasamara, þvi 
örðugri sem hinar ytri kringumstæður eru, þvi að þá 
er svo hætt við. að trúarlífið deprist og deyi i sorgum 
og áhyggjum þessa lifs; og er þvi bæn og árvekni einnig 


1) Þjóðólfur XVIII, bls. 117, 141. Norðanfari V. 1866, bls. 
37, 40, 41. Þar eru kvæðin prentuð. 


Digitized by Google 



161 


i þessu tilliti nauðsynleg, eins og líka hitt, að þjer hafið 
bróðuiieg samtök við stjettarbræður yðar til að styrkja 
yður sjálfa, glæða áhuga yðvarn og viðhalda krislileg- 
um Ijelagsanda, þvi þegar hinir góðu kraptar samein- 
ast, þá kemst bæði meiri samhljóðun á liina andlegu 
starfsemi vora, sem er þeim mun nauðsynlegra, sem 
land vort er svo strjálbyggt og samgöngur svo erfiðar, 
og þá ^erða líka hinir góðu kraptar miklu áhrifameiri 
heldur en þegar þeir vinna á sundrung og sinn í 
hverju Iagi«. 

»Að vísu hefi jeg i hyggju, gefi guð mjer lif og 
heilsu, að visitera svo opt sem jeg get því við komið 
og á visitaziuferðum minum að halda fundi með yður 
um kirkjuleg málefni; en þjer vitið sjálfir, kærir bræð- 
ur, hve stórt, hve örðugt og ógreitt land vort er yfir- 
ferðar, svo mjer mun naumast vinnast aldur til að fara 
svo víða sem jeg vildi, en þvi meiri þörf er á þvi, að 
prófastarnir sjeu vandlátir í tilsjónarmannsembætti sinu, 
að vjer sjeum allir sammála og samhentir, og vinnum 
allir í einum anda, í sannleikans, kraptarins og kær- 
leikans anda, og mun jeg jafnan vera reiðubúinn til að 
veita yður alla þá leiðbeiningu, sem jeg get, eptir þvi 
sem jeg hefi bezt vit á«. 

»Það er óþarfi fyrir mig að taka tram hin ein- 
stöku skylduverk yðar eða brýna þau fyrir yður, því 
þar sem skylduræknin er fyrir, þar býr lika áhugi á 
þvi að leysa hin einstöku skylduverk sem bezt af hendi«. 

»í engu landi getur hin andlega stjett komið meiru 
góðu til leiðar en hjer á landi, þvi hin andlega mentun 
safnaðanna er að miklu eða öllu leyti lögð i hennar 
hendur, og þegar prestarnir standa vel i stöðu sinni, 
eru þeir sannir feður, ráðgjafar og leiðtogar safnaða 
sinna; en því meiri er ábyrgðin og þvi meira illt getur 
leitt af hirðuleysi, óreglu og illu eptirdæmi presta. Jeg 
liefi áður, kærir bræður, í öðru brjefi mínu bent á, 
hversu áríðandi reglulegar húsvitjanir eru; hjer vil jeg 
að eins minnast á barnauppfræðinguna og eptirlit með 

U 


Digitized by Google 



162 


henni. Menntun hinnar yngri kynslóðar er undirstaða 
hins kristilega trúarlífs á hinum ókomna tima, og yður 
er falið á hendur að leggja þessa undirstöðu og líta 
eptir því, að hún sje vel lögð, svo þjer í þessu tilliti 
berið ábyrgð, ekki einungis hins yfirstandanda, heldur 
og hins ókomna tíma. Leggið þvi alla stund á upp- 
fræðingu unglinganna og skoðið hana jafnan sem eitt- 
hvert hið þýðingarmesta skylduverk yðar. Leggjum all- 
ir stund á að glæða hið kristilega trúarlif og biðjum 
guð að gefa oss náð til þess, að koma sem mestu góðu 
til leiðar, hver i sinum verkahring; hans náð og blessun 
sje með oss öllum*. 1 ) 

Eitt af ætlunarverkum biskupa hefir jatnan verið 
talið að visitera kirkjur, en síðan biskupsstólarnir voru 
sameinaðir hefir hver biskup að eins getað vísiterað lit- 
inn hluta landsins, enda hafa fáir komist i þá stöðu 
fyrr en þeir voru hnignir að aldri og áttu þvi örðugt 
með langferðir, vosbúð og tjaldlegur á fjallvegum. Nú 
er orðin svo mikil breyting á þessu, að ekki er saman- 
berandi, siðan stöðugar gufuskipaferðir allt sumarið 
geta ílutt biskupinn eins og aðra ferðamenn inn i hvern 
fjörð eða vík. Hinir fyrri biskupar urðu að fara lang- 
ar landvegsferðir vikum saman og um heiðar og öræfi 
í hin fjarlægari prófastsdæmi og var það opt ógjörn- 
ingur fyrir gamla menn; eru þess mörg dæmi um hina 
fyrri biskupa, að þeir urðu veikir á ferðum og sumir 
tóku helsótt sína á fjallvegum, eins og t. d. Jón biskup 
Vídalin, sem andaðist i tjaldi sínu við Hallbjarnarvörð- 
ur. Um þýðinga slikra biskupsyfirreiða hafa verið mjög 
misskiptar skoðánir. 

Pjetur biskup var orðinn nærri sextugur, er hann 
byrjaði visitazíur sinar. Sumarið 1868 hóf biskup yfir- 
reið sína hinn 3. júli og fór'norður Grímstungnaheiði; 
það sumar vísiteraði hann Eyjafjarðarsýslu og hafði 
fundi með prestum í Skagafjarðar- og Húnavatnssýslum, 
en kom heim aptur 15. ágúst. Með honum var á þeirri 

1) Pjóöólfur XVIII, 1866, bls. 150—151. 


Digitized by Googte 



163 


ferð Bogi sonur hans, Þóra dóttir hans og biskupsskrit- 
ari síra Eirikur Briem. Þá hafði enginn biskup komið 
i Norðlendingafjórðung i 40 ár; Steingrimur biskup visi- 
teraði Skagafjörð 1826 og Þingevjarsýslu 1828, en Eyja- 
fjarðarsýslu hafði Sigurður biskup Stefánsson á Hólum 
síðastur visiterað að nokkru leyti fyrir 77 árum. Pjet- 
ur biskup byrjaði vísitazíu sina á Saurbæ i Eyjafirði 
13. júlí og endaði hana á Hvanneyri í Siglufirði 2. 
ágúst; i Siglufjörð hafði þá enginn biskup komið i 111 
ár; Gisli Magnússon biskup kom þangað siðastur 1757. 
Vísita/.iu Pjeturs biskups í Eyjafirði er lýst þannig: 

»AIlir þeir, sem hafa verið viðstaddir þessa visi- 
ta/íu herra biskupsins, Ijúka upp sama munni um, að 
hann hafi leyst þetta embættisverk sitt, sem öll önnur, 
svo Ijúfmannlega og vandlega af hendi, að honum var 
unnt. Hann ljet prestana prjedika, siðan spyrja ung- 
dóminn 13 — 18 ára í áheyrn safnaðarins; síðan tók hann 
við af þeim og ljet hvert barn og ungmenni lesa þessa 
eða hina greinina og spurði svo út úr innihaldi liennar, 
þannig, að hver, sem kunni vel og hafði veitt innihald- 
inu eptirtekt, gat svarað rjett upp á spurningar lians. 
Hann ljet lika alla þá, sem spurðir voru, lesa á bók; 
siðan flutti hann stutta ræðu til ungdómsins og safnað- 
arins«. Að þvi loknu lagði hann allmargar spurningar 
fyrir sóknarmenn (22) og prest (18). »Eptir messu 
skoðaði biskup kirkjurnar og reikninga þeirra m. fi. og 
ljet jafnframt í Ijósi álit sitt um byggingarlegt ásigkomu- 
lag kirknanna, efni og fjárhald þeirra, er allt bar Ijósan 
vott þess, að honum er einkar annt um og vandlátur 
að þvi, að allt sje eins og vera ber, svo vel af sinni, 
prófastanna, prestanna, sem safnaðanna og annara hlut- 
aðeigenda hálfu, er allt var bókað og að lyktum ljet 
hann alla, er viðstaddir voru af hlutaðeigendum, á 
hverjum stað fyrir sig, ásamt sjer, undirskrifa vísita/í- 
urnarö. 1 ) 

1) Norðanfari VU, 1868, bls. 37. Þar eru spurningarnar til 
sóknarmanna og presta lika prentaðar. 


Digitized by Google 



164 


Pjetri biskupi gaf vel á þessari ferð, veður var alt- 
af gott enda gaf hann sjer enga hvild og var sífellt starf- 
andi og á ferðinni, neraa þrjá daga, sem hann stóð við 
hjá systur sinni á Sjávarborg; vegir voru þó hvergi 
nærri góðir alstaðar og yfir Siglufjarðarskarð varð bisk- 
up að fara fótgangandi. »í EyjaQarðarprófastsdæmi 
prjedikuðu 10 prestar fyrir biskupi, en sá ll.komst hjá 
því sem nýkominn að brauðinu; þrir prestarnir prje- 
dikuðu á messudögum, en hinir sjö á rúmhelgum dög- 
um. Allir prestarnir, sem prjedikuðu, máttu sjálfir 
velja sjer texta. Engin prjedikun var flutt nema i að- 
alkirkjunni, nema í Miklagarðskirkju i Eyjafirði. Það 
er sagt, að ilestar ræður presta hafi verið góðar og 
nokkrar afbragðs góðar. Yfir höfuð var sagt, að ung- 
dómurinn hafi verið vel að sjer, viðast hvar. Til einn- 
ar kirkju höfðu eigi komið til yfirheyrslu nema eitt- 
hvað af drengjum, en engin stúlka«. Prestafundi hjelt 
biskup á Miklabæ i Skagafirði 5. ágúst og á Auðkúlu 
12. ágúst. »Þrettán spursniál lagði biskup fyrir prest- 
ana á hverjum þessara funda, sem flest höfðu verið 
líks innihalds og spurningar þær, er hann spurði þar 
er hann visiteraði. Að þessu loknu skoraði biskup á 
prestana að bera upp þau málefni, er þeim þætti mest 
nauðsyn til. Eigi að síður varð þar þó fátt til tiðinda, 
nema uppástunga um að prestar væri losaðir við heimt- 
ing á tekjum kirknanna og rcikninga þeirra«.') Síðan 
fór Pjetur biskup suður Kúluheiði. Á Norðurlandi var 
biskupi alstaðar vel fagnað á þessari ferð og hafði hann 
þar mikla alþýðuhylli. Hinn háaldraði prestur sira Ein- 
ar Thorlacius í Saurbæ hafði veturinn áður ort lof- 
kvæði á latinu um Pjetur biskup, en Jón Ingjaldsson 
prestur á Húsavík þýddi það á islenzku og var hvoru- 
tveggja prentað í Norðanfara; 1 2 ) þegar Pjetur biskup kom 
frá vígslu var honum einnig fagnað með kvæði í sama 

1) Norðanfari VII, bls. 56. Sbr. Pjóðólfur XX, bls. 133, 157. 

2) Norðanfari VI, 1867, bls. 71; VII, 1868, viðaukabl. nr. 3 — 4. 


Digítized by Google 



165 


blaði 1 2 3 * ) og á nýári 1867 var líka prentað kvæði til haná 
í Þjóðólfi.*) Meðan Pjetur biskup var á ferðalagi um 
sýslurnar dvaldi Þóra dóttir hans i góðu yfirlæti á Sjáv- 
arborg hjá föðursystir sinni. Fjórum árum áður (1864) 
hafði l)r. Pjetur farið kynnisferð norður í Skagafjörð 
með konu og dætrum, til þess að hitta systur sína, sem 
hann unni mjög, hún var þá á Mælifelli, en flutti eptir 
að hún var orðin ekkja 1866 á eignarjörð sina Sjávar- 
borg og dó þar 1886. 

Hjer hefi jeg nokkuð itarlega getið hinnar fyrstu 
visitazíuferðar Pjeturs biskups og þarf þvi ekki að fjöl- 
yrða um hinar siðari. Sumarið 1869 visiteraði liann 
Borgartjarðarsýslu, fór þangað 14. júlí og kom aptur 
24. s. m„ visiteraði hann fyrst i Saurbæ, þá í Görðum 
á Akranesi, sfðan Leirá, Mela, Hvanneyri, Bæ, Reyk- 
holt, Stóraás, Lund og Fitjar og fór þaðan suður Botns- 
heiði. Sumarið 1870 fei ðaðist hiskup um Dalasýslu, hóf 
ferð sina frá Reykjavík 16. júli og kom aptur 6. ágúst. 
Á þeirri ferð hjelt hann einnig prestastefnu á Stað á 
Reykjanesi með prestum úr Barðastrandarsýslu, þá voru 
með honum á ferðinni kona hans og yngri dóttir og á 
heimleið frú Sigþrúður kona Jóns ytirdómara, mágkona 
hans. 1872 visiteraði biskup Rangárvallasýslu fórástað 
10. júlí og kom aptur 29. s. m. Árið 1873 vísiteraði 
Pjetur biskup Mýrasýslu, fór á stað 6. ágúst og kom 
aptur 20. s. m. Þá fór hann fyrst að Þingvöllum, fyrir 
Ok í Reykholtsdal, svo upp að Gilsbakka og svo vest- 
ur alla Mýrasýslu og hina neðri vegi til haka. Á 15 
dögum visiteraði biskup þá 10 kirkjur, án þess að taka 
sjer nokkurn hvildardag og var hann þá nærri 65 ára 
að aldri. 8 ) 

Eins og fyrr hefir verið getið kemur töluverð 


1) Norðanfari VI, bls. 24, 

2) Þjóðólfur XIX, bls. 50. 

3) Þjóðólfur XX, bls. 146, 157; XXII, bls. 149, 157; XXIV, 

bls. 146, 157. Víkverji I, 1873, bls. 72, 91, 99—100. 


Digitized by Google 



166 


framkvæmd og hreyfing á ýms kirkjumál eplir að Dr. 
Pjetur Pjetursson kom til Reykjavikur; hann var þá í 
fullu ungdómsQöri og að eins tæplega fertugur. Hefði 
hann einmitt þá verið mjög vel til fallinn að verða 
biskup; Helgi hiskup var reyndar ekki mjög gamall, en 
heilsan hilaði snemma; þó hann væri sómamaður í alla 
staði og ágætur ræðumaður, þá var hann enginn ný- 
unga- eða framkvæmdamaður. Nú fór það svo, að Dr. 
Pjetur Pjetursson varð að biða i nærri 20 ár þangað til 
hann komst í biskupssætið og þá var hann eðlilega far- 
inn að lýjast og þreytast nokkuð. Á sjötugsaldri er 
breytinga- og nýungagirnin farin af flestum, reynslan 
er vanalega búin að kenna þeim, hve miklir örðugleik- 
ar eru á þvi að þröngva mönnum til endurbóta, og 
búin að sýna að snöggar byltingar eru sjaldan til bóta, 
þeir eru orðnir þreyttir af að bjástra við alls konar mót- 
spyrnu, og þvi er það eðlilegt að menn verði íhalds- 
samari með aldrinum. Hinum unga ákafamanni virð- 
ist allt framkvæmanlegt og laufljett, og sje hann dugleg- 
ur og berjist fyrir hugsjónum sinum fram eptir æfinni, 
finnur hann, þegar hann er orðinn gamall og þreyttur 
á sálu og likama, hve örlitlu honum hefir tekist að 
koma í verk af því sem hann hugsaði sjer i öndverðu. 

Þegar Dr. Pjetur Pjetursson varð biskup var hann 
búinn með aðallifsstarf sitt, hann hafði gefið út prjedik- 
anir sínar og hugvekjur, smásögurnar fyrstu og mörg 
önnur rit og var orðinn einn hinn alþýðlegasti rithöf- 
undur á íslandi; hann hafði barist fyrir þvi að bæta 
kjör presta og fyrir bindindismálinu, hafði verið aðal- 
hvatamaður til stofnunar prestaskólans, komið honum á 
fastan fót og verið forstöðumaður hans i 19 ár, hann 
hafði endurreist bibliufjelagið, endurskoðað ritninguna 
og komið henni inn á hvert heimili fyrir tilstyrk enska 
biblíuQelagsins; hann hafði stofnað tvö kirkjuleg tima- 
rit, haft mikil áhrif á endurbót sálmabókarinnar, hann 
hafði barist fyrir stofnun reglulegs kirkjuþings og fyrir 


Digitized by Google 



167 


því að klerkastjett og söfnuðir fengi i hendur stjórn 
kirkjumála, hann hafði gefið út merkileg vísindaleg rit, 
verið. blaðstjóri og þingmaður og hinn ósjerhlifnasti og 
starfsamasti í öllum greinum, sem að gagni máttu 
verða. Hann hafði þannig starfað meir og komið ineiru 
til leiðar en flestir eða allir jaínaldrar hans islenzkir. 
Eptir þetta mikla æfistarf mundu flestir haia þurft 
hvildar við komnir á sjötugs aldur, en um það leyti 
tekur hann við örðugu og vandasömu embætti, gegnir 
þvi með heiðri og sóma í 23 ár og er auk þess sistarf- 
andi, siritandi og leiðbeinandi fyrir landa sína. 

Biskupstið Pjeturs biskups var að mörgu leyti örð- 
ug fyrir gamlan mann, mörg umbrot voru þá i þjóðfje- 
laginu. Dr. Pjetur hafði sjálfur á unga aldri, eins og 
fyrr var getið, reynt að ýta við löndum sinum og vekja 
þá úr doða og drunga, nú voru þeir farnir að vakna 
og nýtt og gamalt var að berjast. Þá þurfti stundum 
mikla lipurð, varfærni og málamiðlun til þess að firra 
vandræðum og var þá mikil nauðsyn á að eiga frjáls- 
lyndan ihaldsmann i biskupssæti og var Pjetur biskup 
þannig einmitt skapaður til þess að vera höfuð kirkj- 
unnar á þessum breytingatima. Hann unni öllum sönn- 
um framförum, en vildi ekki hrapa að neinu, heldur 
láta máiefnin þróast til fullkomnunar og taka sann- 
gjarnt tillit til allra málsparta. 

1 biskupstið Pjeturs Pjeturssonar kom skrið á 
mörg mál, er kirkjuna snerti; urðu þá meiri umræður 
um kirkjumál og framkvæmdir í þvi efni en orðið 
höfðu áður í hundrað ár. Fyrstu árin eptir að Pjetur 
biskup hafði tekið við embætti vandaði hann í umburð- 
arbrjefum til prófasta og presta um, að kirkjulögunum 
væri hlýtt betur en gjört hafði verið, um visitaziur pró- 
fasta, um kirkjurækni, húsvitjanir, um meðhjálpara o. 
m. fl. 1 Norðanfara er Pjetri biskupi þá gefinn þessi 
vitnisburður: »Það vantar ekki að biskup okkar vill 

lagfæra allt sem þarf og embætti hans nær til, þetta 


Digítized by Google 



168 


hefir hann sýnt hvervetnaí*. 1 2 3 ) Á þingi 1867 komu 
kirkjuskoðanir prófasta til umræðu; hafði þá meðal 
annars komið bænaskrá úr Mýrasýslu að dregið væri 
úr visilazíum prófasta, þeim væri fækkað, þannig að 
þær færi fram þriðja hvert ár, þessu mótmælti Pjetur 
biskup eindregið, hann segir meðal annars: »Mjer sýn- 

ist að vjer i kirkjulegum málefnum eigum að gjöra allt 
til að herða eptirlitið, en ekki rýmka um það, því það 
er nauðsynlegt, að embættismennirnir hali aðhald og að 
minnsta kosti ætti löggjöfin ekki að gefa tilefni til, að 
menn vanræktu skyldu sína«. ! ) Hinn 17. júli s. á. hafði 
hann sent próföstum umburðarbrjef um, að þeir ná- 
kvæmlega gæti allra skyldna sinna við visitaziur.') 

Meðan Helgi biskup sat í embætti varð engin veru- 
leg breyting á kirkjustjórn eða kirkjulöggjöf, flest lijelzt 
þá í gamla horíinu, en þó var þá töluverður undirbún- 
ingur undir þær breytingar, sem seinna urðu, og var Dr. 
Pjetur við það allt riðinn og optast hvatamaöur. Vjer 
höfum áður getið þcss, að Pjetur prófastur hafði á 
yngri árum i ræðu og riti og með uppástungum til 
stjórnarinnar vakið máls á því, hve mikil nauðsyn væri 
á þvi að bæta kjör presta. Hið fyrsta þing 184á tók 
mál þetta að nokkru leyti til meðferðar, en hvorki var 
Dr. Pjetur nje aðrir ánægðir með úrslit málsins á 
þingi. 4 ) Eptir tillögum alþingis, þó með nokkrum breyt- 
ingum, var gefin út Tilskipun um tekjur presta og 
kirkna 27. janúar 1847; þá kom lika Tilskipun um far- 
daga presta 6. janúar 1847 og hafði frumvarp til þeirrar 
tilskipunar lika verið rætt á þinginu 1845. Eptir bæna- 
skrá frá alþingi 1849 var einnig gefið út opið brjei 18. 
marz 1853, er nákvæmar ákveður tiundargjald til prests 
og kirkju. Á prestastefnunni 1852 var rætt um kjör 

1) Norðanfari VIII, 1869, bls. 49. 

2) Alþingistiðindi 1867, I, bls. 268. 

3) Brjefið er prentað í Alþingistiðindum 1867, I, bls. 
423—424. 

4) Ársrit presta i Þórncsþingi I, 1846, bls. 44 — 48. 


Digitized by Google 



169 


presta og stungið upp á, hvort ekki mundi tiltækilegt 
að setja alla presta á föst laun og láta þá að eins hafa 
grasnyt fyrir nokkrar skepnur. í þetta mál var kosin 
þriggja manna nefnd (Árni Helgason, Pjetur Pjetursson, 
Ásmundur Jónsson) áttu þeir að skrifa öllum próföst- 
um umburðarbrjef um málið. Nefndin gjörði þetta og 
skoraði á prófasta og presta að segja álit sitt um, hvort 
ekki mundi rjettast 1, að hverju prestakalli væri úflögð 
hæg og litil bújörð fyrir prestssetur. 2, að prestum 
væri goldin laun úr opinberum sjóði. 3, hvort ekki 
væri ráðlegt að selja allar kirkjujarðir. 4, hvort ekki 
mundi bezt að fela söfnuðunum á hendur kirkjurnar 
til viðhalds og umsjónar. 1 ) Sýnir þetta, að mönnum þá 
þegar hafa ekki vaxið í augum allstórar byltingar. 

Árið 1 854 var að tilhlutun stiptsyfirvaldanna af 
próföstum, prestum og öðrum samin álitsskjöl um nýtt 
brauðamat og nýja sóknarskipun á Islandi, þvi máli 
hafði upprunalega verið hreyft á synodus 1853 og á al- 
þingi 1855 kom það lika til tals. Á synodus 1855 var 
sett þriggja manna nel'nd til þess að rannsaka hið nýja 
brauðamat og uppástungur úr hjeruðum um samein- 
ingu brauða; í þeirri nefnd voru stiptsprófastur Árni 
Helgason, prófessor Pjetur Pjetursson og dómkirkju- 
prestur Ólafur Pálsson.*) 

Á þinginu 1865 var, eins og fyrr hefir verið getið, 
ýmislegt er snerti kirkjuna til umræðu og var Dr. Pjet- 
ur í þeim nefndum, sem þá voru settar. Aðalmálið 
var konunglegt frumvarp til tilskipunar, er nákvæmar 
ákveður ýmislegt viðvikjandi prestaköllum á íslandi, og 
hinn 15. desember 1865 kom út tilskipun um presta- 
köll á Islandi. Þá var einnig á ýmsum þingum rætt 
um sunnudaga og helgidagahald o. fl. t sem fyrr hefir 
verið getið, en fátt um kirkjustjórnina og prestana. 

f) Ný tíðindi I, 1852, bls. 67—68. Mál þetta var vel og it- 
arlega rætt í Þjóðólfi V, bls. 3 — 6, 13—16, 21—23. 

2) Alþingistiðindi 1855, bls. 74—77. Pjóðólfur VII, bls. 
49, 122, 124. 


Digitized by Google 



170 


Það var varla að búast við að veruleg umbreyt- 
ing kæmist á skipun kirkjumála meðan hið gamla 
stjórnarfyrirkomulag var, en eptir að stjórnarbótin var 
fengin 1874 lifnaði mjög áhugi manna á þessum mál- 
um. Vjer höfum áður getið þess, að prestafjelagið i 
Þórnesþingi, sem Pjetur prófastur á Staðastað var lifið 
og sálin í, sendi alþingi 1847 bænaskrár, er að ýmsu 
leyti snertu brevtingar á kirkjulöggjöfinni. Bæði þessar 
bænaskrár og Ársrit presta í Þórsnesþingi sýndu vakn- 
andi áhuga á kirkjumálum og viðleitni til umbóta; upp- 
ástungur þær, sem þá komu fram, voru þó flestar enn 
óljósar og óákveðnar, málin höfðu ekki verið rædd og 
rannsökuð nógu mikið. Allt þetta sýnir þó áhuga Dr. 
Pjeturs og framfarahug á ungum aldri. Frá því hann 
kom til Reykjaviknr 1847 og þangað til hann varð 
biskup 1866 var Dr. Pjetur, eins og fyrr var getið, meira 
og minna riðinn við öll kirkjumál, og var kosinn í því 
nær allar nefndir, bæði á þingi og utanþings, sem eitt- 
hvað áttu að fást við þess konar málefni, hann hafði 
þegar hið mesta áfit hjá prestasjettinni og var eptir 
dómi allra samtiðarmanna ósjerhlifinn starfsmaður, lip- 
ur i samvinnu og tillögugóður. Stöðugt starf Pjeturs 
biskups í meir en 40 ár i þágu hinnar islenzku kirkju- 
legu löggjafar hlýtur að hafa borið mikinn ávöxt, þó 
nú sje eigi hægt í hinu einstaka að greina verk hans 
frá verkum annara. Umræðurnar um kirkjumál á al- 
þingi, á prestastefnunni og i nefndum og blöðum vöktu 
smátt og smátt áhuga þjóðarinnar og undirbjuggu að 
ýmsu leyti þær breytingar, sem urðu í biskupstíð Pjet- 
urs Pjeturssonar. Þá fullkomnuðust (eptir 30—40 ár) 
eflaust sumar at hugsjónum hans frá ungdómsárunum, 
liklega þó optast í öðru formi. Vist er það, að á em- 
bættisárum Pjeturs biskups hófst nýtt timabil i islenzki 
kirkjulöggjöf og hann var þá samkvæmt embætfjsstöðu 
sinni meira og minna riðinn við allar breytingar. 

Á árunum 1875 — 80 voru kirkjumál almennt á 
dagskrá bæði i blöðunum og á alþingi. Á þinginu 


Digitized by Googie 



171 


1875 kom til umræðu frumvarp til laga um viðhald á 
eigiium kirkna og prcstakalla, sem fjekk konunglega 
staðfestingu 17. desember 1875. Á alþingi 1877 var 
fjöldi kirkjumála til umræðu, meðal annars frumvörp 
um leysing á sóknarbandi, skipun prestakalla, laun og 
eptirlaun presta, umsjón og viðhald kirkna, um kirkjur 
og tekjur þeirra, um að afnema dagsverk til prests, um 
afnám aukalambselda o. fl. Öll þessi umfangsmiklu 
mál gátu eðlilega ekki orðið útkljáð á þingi, og var þá 
gjörð sú ályktun, að alþingi skoraði á landshöfðingja 
að koma til leiðar, að stipsyfirvöldin fyrirskipi auka- 
mat á öllum brauðum landsins, að þau beri tillögur 
sínar um breytingar á kirkjulögunum undir fundi í 
hverju prófastsdæmi og að konungur skipi 5 manna 
nefnd til að semja frumvarp til laga um nýja brauða- 
skipun og um breyting á gjöldum til prests og kirkju. 1 ) 

Samkvæmt þessari ályktun alþingis fór fram nýtt 
brauðamat á öllu landinu, og þegar því var lokið sömdu 
stiptsyfirvöldin tillögur sínar um þær breytingar, sem 
helzt kynni að vera ástæða til að gjöra, eða að minnsta 
kosti ihuga, hvort ekki mætti gjöra á brauðaskipun og 
kirknaskipun í landinu, og lögðu síðan fyrir prófastana í 
brjefum, dagsettum 14. mai 1878, að bera tillögur þess- 
ar undir fundi, er halda skyldi i júnimánuði næst á 
eptir í hverju prófastsdæmi, og allir prestar prófastsdæm- 
isins skyldu sækja til, og einn maður kjörinn úr hverri 
sókn í prófastsdæminu. Var próföstum boðið, að skora 
á fundi þessa, að segja álit sitt bæði um skipun brauða 
og kirkna og um gjöld til prests og kirkju. Eptir kon- 
ungsúrskurði 5. nóv. 1877 kvaddi landshöfðingi 5 menn 
i nefnd til þess að sernja lagaförmvörp um þau kirkju- 
mál, sem fyrr var getið; nefndarmenn voru: Pjetur 
biskup Pjetursson, Bergur Thorberg amtmaður, Dr. 
Grimur Thomsen, I’órarinn Böðvarsson prófastur og 
alþingismaður Einar Ásmundsson i Nesi. Nefndin tók 
til starfa 1. ágúst 1878 og átti iðulega fundi með sjer 

1) Alþingistiðindi 1877, II, bls. 591. 


Digitized by Googie 



172 


til að ræða málið og semja um það uppástungur sinar, 
til 4. september; þá þurfti Einar Ásmundsson að fara 
norður, enda hafði nefndin þá og lokið störfum sínum, 
var búin að koma sjer saman um og semja þau frum- 
vörp, er hún áleit sjer skylt að koma fram með. Hin 
ítarlegu frumvörp og álilsskjöl nefndarinnar voru ásamt 
brauðamatinu prentuð sama haust. 1 ) Ut frá þessum 
nefndarálitum spretta svo flesl þau lög um kirkjumál, 
sem samþykkt eru á nokkrum hinum næstu þingum 
á eptir. 

Hjer getum vjer ekki nánar talað um þessa löggjöf, 
vjer skulum að eins minna á hin allra helztu lög frá 
þeim árum. Árið 1880 komu út 9. janúar lög um upp- 
fræðing barna í skript og reikningi; 27. febrúar s. á. 
lög um skipun prestakalla, lög um eptirlaun presta og 
lög um stjórn safnaðarmála og skipun sóknarnefnda og 
hjeraðsnefnda. 1882 12. maí lög um leysing a sóknar- 
handi og lög um umsjón og fjárhald kirkna. 1884 3. 
október lög um eptirlaun prestsekkna og s. d. endur- 
skoðað brauðamat. 15. október auglýsing um rýmkun 
á þvi valdi til að veita brauð, er landshöfðingjanum 
yfir íslandi hefir verið veitt með konungsúrskurði 20. 
febrúar 1875. 1886 8. janúar lög um hluttöku safnaða 

í veitingu brauða og 19. febrúar s. á. lög um utanþjóð- 
kirkjumenn. Auk þessa var á sama timabili gefinn út 
fjöldi smærri lagaboða snertandi kirkju- og kennslumál. 
Af þessu sjest, hve óvanalega frjósöm embættistið Pjet- 
urs biskups er, að þvi er snertir breytingar og endur- 
bætur á kirkjumálum og kirkjustjórn. 

Af hinum almenna áhuga á kirkjumálum leiddi, 
að menn tóku á þesu tfmabili að gjöra meiri kröfur 
til lífernis og eptirdæmis presta, þá eykst nokkuð trú- 
aráhugi sumstaðar og vantrú og árásir á kirkjuna ann- 
arsstaðar, það fer að brydda á fríkirkjuhreyfingum, 
nokkrum sjerkreddum í trúarefnum o. s. frv. Af þessu 
leiddi á seinni árum Pjeturs biskups nokkurt stimahrak 

1) Kirkjutiðindi I, 1878, bls. 4—102. 


Digitized by Google 



173 


og blaðadeilur og vantaði þá heldur ekki aðfinnslur við 
kirkjustjórnina og árásir á höfuð kirkjunnar. Þó Pjet- 
ur biskup væri þá korainn hátt á áttræðisaldur og jafn- 
vel yfir áttrætt, svaraði hann i blöðunum flestum að- 
finnslum, er nokkru varðaði, með mikilli hógværð og 
með fullum rökum, en persónuleg illyrði og áreitni 
leiddi hann alveg hjá sjer. Pjetur biskup talaði opt 
máli prestastjettarinnar í blöðunnm þegar á hana var 
ráðist. Sem dæmi má geta þess að hann í Víkverja 
1874 svaraði grein um trassaskap presta við embættis- 
fæislu 1 ) og grein i Norðanfara 1881 um húsvitjanir 
presta, en i bæði skipti færðust ritstjórar undan i flæm- 
ingi og þorðu eigi að standa við orð sín. 1 Fjallkon- 
unni 1886 var það borið fram, að merkisprestur hefði 
skrifað blaðinu óvirðuleg orð um uppfræðing barna i 
kristindómi og skoraði biskup þá á ritstjóra að segja, 
hver prestur þessi væri; það gjörði ritstjórinn ekki, en 
dró úr ummælum hlaðsins um kirkjuna og játaði, að 
þau væru »rituð rjett af handahóíi án þess að nokkur 
ástæða væri færð fyrir þeim«. 2 ) 

A árunum 1881 — 85 var nokkurt frikirkjubrask á 
Austurlandi, frikirkjuhreyfing er varla hægt að kalla 
það, þvi það var upprunalega mest persónleg óánægja 
einstakra manna út úr brauðaveitingum, sem olli óró- 
anum, 3 ) hreyfingin virtist ekki borin fram af almennings 

1) Vikverji II, 1874, bls. 165—166. Svar Pjeturs biskups s. 
st., bls. 168 — 169. Norðanfari XX, bls. 37, 42 — 43. 

2) Fjallkonan III, 1886, bls. 90-91, 93. IV. bls. 62. Sbr. 
Sameiningin II. bls. 13 — 15, 93 — 96. Um petta segir sira Jón 
Bjarnason: »Það getur fullkomlega sameinast sönnum drcngskap 
að rísa ðndverður upp á móti kirkju og kristindómi, en þá verða 
menn að koma opinbcrlega fram á vigvöllinn og hafa hug til að 
framfylgja sinni sannfæringu, pað gjörir enginn nú á Íslandi . . 
. . . Að gefa kristindóminum öðru hverju olnbogaskot en skjót- 
ast svo jafnharðan í telur, pað er allt sem inenn nú hafa por 
til«. (Sam. II, bls. 15). 

3) »Pað virðist auðsætt, að rótin (til fríkirkjumálsins) haíl 
I upphafi verið mcstmegnis gremja og kergja út af pvi, að fá eigi 
prest pann, er þeir höfðu ákosið« segir E. Ó. Brim i Norðanfara 


Digitized by Google 



174 


þörf og sannfæringu í trúarefnum, og þó að einstakir 
menn væru að bjástrast við að byggja, þá hrundi það 
að mestu leyti aptur eptir skamma stund og áhuginn 
minnkaði er frá leið. 1 ) í sjálfu sjer var Pjetur biskup 
alls ekki móthverfur fríkirkjuhugmyndinni, skoðanir 
þær á sjálfstjórn kirkjunnar, er hann haiði látið i ljósi, 
hlutu að benda i þá átt í framtíðinni, en hann sá sem 
aðrir, að kirkjulifið á íslandi var ekki nærri nógu þrosk- 
að til þess að taka á móti svo stórri breytingu, tilraun- 
ir i þá stefnu af hendi einstakra manna hlutu að hjaðna 
niður og þessutan var hann formaður rikiskirkjunnar 
og varð að lita eptir að lögunum væri fylgt. Óróinn 
kirkjumálum á Austurlandi bakaði honum áhvggju og 
i j'msa örðngleika, honum mislíkaði aðíerð hinna 
svokölluðu fríkirkjumanna og gramdist meðferð Reyð- 
firðinga á öðrum eins heiðurspresti og sómamanni eins 
og sira Daníel Halldórssyni á Hólmum. Biskup gjörði 
allt er hann gat til þess að koma sáttum á, ritaði með- 
al annars sjerstakt umburðarbrjef*) til safnaðarins í 
Hólmabrauði 15. april 1882, en allar tilraunir voru á- 
rangurslausar. Þá var biskupi það lika mjög ógeðfelt, 
er síra Lárus Halldórsson sagði af sjer og fór frá Val- 
þjófsstað af þvi hann komst i ágreining við sóknarmenn 
sína suma út úr ýmsum sjerkreddum með kirkjusiði 
og varð siðan frikirkjuprestur i Reyðarfirði. Lárus 
prófastur hafði verið biskupsskrifari og Dr. Pjetur hafði 
álit á honum, þótti illt að missa svo góðan kennimann 
út á grýttar og brattar sniðgötur, sem hlutu að leiða 
hann lengra og lengra frá þvi hlutverki í þjónustu þjóð- 
kirkjunnar, sem honum hafði verið á hendur falið. Út 

24. árg. bls. 45. Sbr. Satneiningin XV, 1900, bls. 156—157 og Verði 
Ljós VI, bls. 47—48. 

1) Sögu frikirkjumálsins hefir sira Eggert Ó. Brim ritað i 
Norðanfara XXIV. 1885, bls. 45-47, 49-51. Sbr. bls. 86. Pjóö- 
viljinn III, bls. 92. 

2) Brjelið er prentað i Norðanfara XXII, 1883, bls. 47 — 48 
og i Pjóðólíi 36. árg. 1884, bls. 70—71. 


Digitized by Google 



175 


úr fríkirkjumálunum við Reyðarfjörð, kirkjusiðaágrein- 
ingi í Fljótsdal og embættisskipun á Hofi í Vopnafirði 
spunnust allmiklar deilur, þras, klögumál og brjefa- 
skriptir; fjöldi blaðagreina frá þeim tima ber vitni um 
allan þann moðreik, sem stóð af þvi sundurlyndi og 
yrði það bæði langt mál og leiðinlegt að fara nánar út 
i það hjer, svo vjer sleppum þvi, en vísum til blað- 
anna. Á þeim árum var mikið ritað i blöðin um kirkju- 
mál og þó margar greinir sjeu lítilsvirði, þá er þó í 
sumum þeirra ýmislegur fróðleikur. Var þá einmitt 
um það leyti vaknaður allmikill áhugi á ýmsum end- 
urbótum á kirkjulöggjöfínni og ýtti hann mjög undir 
framkvæmdir i þá átt á næstu þingum, eins og fyrr 
var getið. 

Pjetur biskup tók svo sem engan þátt í ritdeilum 
um trúbrögð og trúbragðaflokka. Þó bar það við að 
hann skrifaði dálitið í blöðin þar að lútandi. Árið 1861 
skoraði bóndamaður einn íastlega á þá Helga biskup 
og prófessor Pjetur, að þeirgegn hinum kaþólsku prest- 
um »haldi kröptuglega uppi svörum fyrir kenningu þá, 
sem þeir af guði og konunginum eru kallaðir til bæði 
að kenna og vaka yfir að við haldist i landinu ómeing- 
uð af öllum villulærdómum og mannlegum afbökun- 
um#. 1 2 3 ) Tilefnið til þessarar áskorunar voru greinar frá 
Boudoin presti, sem staðið höfðu i Þjóðólfi 8 ) og hafði 
meðal annars verið haldið þar fram einlífi presta senv 
stofnsettu af postulunum og sagt, að Lútherstrúarmenn 
tæki það að eins af biblíunni sem þeim likaði, en ka- 
þólskir menn tækju allt. Dr. Pjetur varð við áskorun 
þessari og ritaði skýra grein og skorinorða um skoðanir 
Lútherstrúarmanna í þessum efnum. 8 ) Að lokum segir 
hann: »Að öðru leyti verð jeg að láta það álit mitt 

i ljósi, að mjer þykir það eiga illa við og fremur leiða 

1) íslendingur II, bls. 22-23. 

2) Pjóðólfur XIII, 1861, bls. 81—83. 

3) íslendingur II, 1861, bls. 27. 


Digítized by Google 



176 


til ills en góðs, að hefja kappræður um kristilega trú i 
dagblöðum, og að jeg því ekki optar mun taka til máls 
i þessu efni, með því jeg líka treysti þvi, að hin evan- 
gelisk-kristilega trú sje svo djúpt gróðursett i hjörtum 
lslendinga, að hún ekki þurfi minnar varnar við, og að 
blaðamenn vorir muni ekki Ijá blöð sin til að lastleggja 
hana, þó þess yrði farið á leit, sem jeg vona að mennt- 
un og kurteisi þeirra frakknesku presta, sem hjer nú 
dvelja, muni banna«. Löngu seinna (1887) skrifaði 
Pjetur biskup greinarstúf móti ritdómi um vantrúarbók 
i Fjallkonunni, ) sem kölluð var »Trúarjátning framtið- 
arinnar« og talar Pjetur biskup helzt um tvö atriði, 
ljóst og skilmerkilega, eins og hann var vanur, um 
kraptaverkin og Kristi friðþægjandi dauða. 8 ) 

Pjetur biskup ljet sjer mjög annt um að vernda 
alþýðu gegn villukenningum Mormóna, ritaði hlutaðeig- 
andi prestum og hvatti þá til mótstöðu gegn trúboði 
þessu, svo sira Skúli Gislason á Breiðabólsstað hjelt 
ræðu s ) móti Mormónum 1875 og eins sira Brynjólfur 
Jónsson í Vestmannaeyjum 1879 og 1882; hannljetenn- 
fremur prenta grein í ísafold um Mormónavilluna. 1 2 3 4 ) í 
Reykjavik varð Mormónum einnig nokkuð ágengt og 
biskup reyndi þá til að útvega dómkirkjupresti aðstoð i 
baráttunni gegn þessum ófögnuði. Brjef biskups til 
dómkirkjuprestsins 5 ) dags. 30. marz 1880 set jeg hjer til 
fróðleiks af þvi það er gott sýnishorn af rithæti Dr. 
Pjeturs og sýnir um leið, hve annt hann ljet sjer um 
sálarhcill safnaðarins og hafði vakandi auga á öllu er 
fram fór. 


1) Fjallkonan IV, 18«7, bls. 119. 

2) ísafold XIV, 1887, bls. 190—191. 

3) Ræða flutt af Skúla Gislasyni presti að Breiðabólsstað 
við visitaziu hans i Vestmannaeyjum 1875. Með eptirmála um 
kreddur Mormóna. Reykjavík 1875, 16 bts. 8vo. 

4) ísafold IX. bls. 37. 

5) Eiginhandarrit Dr. Pjeturs af brjefi þessu er í skjölum 
hans, með ýmsum öðrum brjefum, er snerta trúboð Mormóna. 


Digitized by Google 



177 


»Eins og þjer vitið, elskulegi herra, dvelja tveir 
Mormónar hjer i bænum, sem eru að reyna til að út- 
breiða trú sína meðal bæjarbúa. Að sönnu mun þeim 
hafa verið bannað að prjedika hjer opinberlega, en hitt 
er ekki hættuminna, lieldur öllu verra, að slikir menn 
ganga átölulaust úr einum bæ i annan, prjedika þar 
villukenningar sínar fyrir heimilisfólkinu og öðrum.sem 
vilja hlýða á þær og þar eru staddir, og leitast þannig 
við að veiða fáráðar sálir. Eptir þvi sem sagt er hefir 
þeim þegar tekist að fá þrjár konur, sem sje ekkjuna 
Sigríði Bjarnadóttur, Sigriði Jónsdóttur, konu Þorsteins 
lögregluþjóns og Sesselju i Runólfsbæ til að afneita trú 
sinni og láta skirast til mormónatrúar«. 

»Mjer er svo kunnungt um alúð og árvekni vðar í 
embættinu og þá umhyggju, sem þjer berið fyrir sálar- 
heill hvers einstaks i söfnuði yðar, að jeg veit, hve sárt 
yður muni taka það, að nokkur sje þannig leiddur af- 
vega. En hvorki er hægt að afstýra slíku fyrirfram i 
fjölmennum söfnuði sem hjer er og líka haflð þjer svo 
margvislegum embættisstörfum að gegna, að þjer fáið, 
ef til vill, ekki tima ti! að beita kröptum yðar í þessa 
einu stefnu, einkum vegna uppáfallins lasleika yðar. 
Mjer hefir því hugkvæmst að vekja máls á því við yð- 
ur, hvort þjer vilduð ekki fá einhverja aðstoð i því að 
tala við ofangreindar konur og leitast við að snúa þeim 
frá villu síns vegar, eins og lika öðrum hjer, sem hljóð- 
bært verður um, að þessum Mormónum hafi tekizt að 
veiða i net sitt. Þeir menn, sem jeg i þessu efni helzt 
hefi augastað á, eru prestarnir síra H. Hálfdánarson, 
sira M. Jochumsson, skrifari minn kandidat M. Andrés- 
son og yfirkennari H. Helgesen. Mjer er að sönnu ó- 
kunnugt um, hvað þjer, elskulegi herra, hafið gjört í 
þessu efni, en hitt er mjer fullljóst, að það er skylda 
vor andlegrarstjettarmanna, sem hjer erum, að leggjast 
allir á eitt með að frelsa hina frávilltu sauði frá þeim 
andlegu óförum, sem þeim eru búnar af villukenningu 
Mormóna, og þvi er jeg viss um, að enginn þeirra heið- 

12 


Digitized by Google 



178 


ursmanna, sem jeg hefi nefnt, muni synja yður um lið- 
sinni sitt i þessu efni, ef þjer finnið ástæðu til að fara 
þess á leit við þá«. 

Á hinum seinustu embættisárum Pjeturs biskups 
hófu Vesturheimspreslar mikinn glumragang og ákafar 
árásir á hina islenzku prestastjett, íslenzka kirkjustjórn 
og biskupinn sjálfan. Árásir þessar byrjuðu með miklu 
uppgangsveðri, svo auðsjeð var, að mikið stóð til, en 
svo hjaðnaði þetta niður eins fljótt aptur eptir sluttan 
tíma. Það var sjálfsagt, að margt þurfti að umbæta i 
kirkjulífi og kirkjustjórn á íslandi og margt hefir lagast 
siðan, sem ver fór, og var þá þegar íarið að lagast og 
komið á framsóknarbraut. Kirkjan er á íslandi svo 
nátengd öllu þjóðlífinu, að hún er alveg sömu örlögum 
undirorpin eins og þjóðin sjálf, og hagur og framferði 
prestastjettarinnar i heild sinni hefir jafnan á íslandi 
staðið í rjettu hlutfalli við kjör og ástand alþýðunnar; 
það er varla við öðru að búast en að gallar þjóðarinn- 
ar líka komi fram hjá prestastjettinni og engin stjett 
getur hafið sig yfir öld sina og tiðaranda. Almennar 
framfarir þjóðarinnar hafa líka ilutt með sjer framfarir 
í kirkjumálum, slíkt kemur ekki allt i einu, en verður 
að vaxa smátt og smátt á sögulegum og þjóðlegum 
grunni, eins og vjer vildum hafa sýnt í ýmsum atrið- 
um i þessu riti. 

Ádeilugreinar Vesturheimspresta hafa að öilum 
likindum verið sprottnar af vandlætingasemi og góðum 
vilja, en þær voru mjög svo byggðar í lausu lopti, voru 
allt of ofsafengnar, órökstuddar, kaldlyndar og kær- 
leikslausar, og í flestum þeirra lýsir sjer merkilegt 
þroskaleysi og skilningsleysi á kjörum hinnar íslenzku 
kirkju, á islenzku þjóðerni og öllum sögulegum grund- 
velli. Úr öllu uppþotinu varð því eðlilega ekki annad 
en þýðingarlaust orðagjálfur. Með ýkjum og öfgum, 
sleggjudómum og fúkyrðum er ekki hægt að siðbæta 
heilar þjóðir, stjettir eða einstaka menn; menn vonast 
heldur eptir að þeim sje rjett hjálparhönd, ekki sízt at 


Digitized by Googl 



179 


þeim, sem hafa gjört það að lífsstarfí sinu að boða 
evangelíið. Ef kirkjan íslenzka hefði verið í því aum- 
lega ástandi, sem Vesturheimsklerkar sögðu, hefði þeim 
verið nær að koma til íslands, hefjast handa og reyna 
að kippa einhverju í lag, heldur en að senda tóninn 
þvers yfir Atlanzhafið til að óvirða stjettarbræður sina, 
fjölda marga heiðvirða menn, sem eiga við bág kjör að 
búa og marga örðugleika. 

Til þess að sýna ritsniðið og braginn á skrifum 
þeirra Vesturheimspresta i þann mund (kringum 1888 — 
89) viljum vjer að eins taka eptirfylgjandi dæmi. 

Friðrik Bergmann segir i Sameiningunni, 1 ) að það 
geti engum dulizl, að kirkjan á íslandi sje nú sem stend- 
ur í meiri niðurlægingu en í nokkru öðru prótestant- 
isku Iandi og að þessi niðurlæging sje einmitt sjálfri 
prestastjettinni að kenna; hann segir að »Kirkjutiðind- 
in« sjeu »talandi voltur um hið andlega volæði hinnar 
islenzku prestastjettar«. »Yfir kirkju og kristindóms- 
málum þjóðar vorrar«, segir hann, »hvilir hið voðaleg- 
asta myrkur. Andleysið og sinnuleysið riður þar við 
einteyming með stóð af hnevkslum og afglöpum á eptir 
sjer. Það er hryggileg sjón«. En það kastar fyrst tólf- 
unum i ræðu þeirri, er hinn sami höfundur kallar »Vor 
kirkjulegi arfur«. 2 ) Þar lýsir höf. þvi, hvernig á allan 
hátt sje búið að draga hina islenzku kirkju ofan i skarn- 
ið og gjöra hana fyrirlitlega i augum þjóðarinnar (bls. 
30). Um prestaskólann segir hann: »Eins og alkunn- 
ugt er, ganga fáir aðrir á prestaskólann en þeir, sem 
eru annhvort of fátækir eða of miklir andlegir aum- 
ingjar til þess að geta komizt nokkurn veginn öðru 
visi áfram; en dyrnar galopnar fyrir öllu, sem nýta vill 
inngöngu, hvað ljelegt og hæfilegleikalaust, sem það er« 
(36). Áður hefir höf. sagt, að prestaskólamenn sjeu 
wsekir um einhverja hina mestu óreglu, er átt hefir sjer 

1) Sameiningin IV, 1889. bls. 38 — 39. 

2) Fyrirlestrar haldnir á 5. ársþingi hins ev. lút. kirkjufje- 
lags íslendinga í Vesturlieimi. Winnipeg 1889, bts. 27 — 19. 


Digitized by Googte 



180 


stað í landinu« (35). »Þeir, sem hafa hegðað sjer lak- 
ast á latinuskólanum, hafa vanalega verið sjálfsögð 
prestaefni«. Þá getur hann þess að á prestaskóla læri 
menn ekki neitt sem gagn sje í og skilji ekki einu sinni 
þý/ku og bætir svo við: »Hin eðlilega afleiðing af öllu 
þessu þekkingarleysi er sú, að islen/kir guðfræðingar 
standa uppi tómhentir og ráðalausir andspænis van- 
trúnni og villutrúnni, sem hvervetna er nú farin að 
stinga höfðinu upp kringum þá. Vopn þau og verjur, 
sem þekkingin gefur, skortir þá gersamlega«. Þá er 
kirkjustjórnin að skoðun höf. ekki hetri; eptir að hann 
hefir úthelt skálum reiði sinnar yfir höfuð biskupsins 
með óteljandi stóryrðum, staðhæfingum og ósannindum 
segir hann: »Það er ómögulegt annað en að vakni 

djúp fyrirlitning hjá miklum hluta fólksins fyrir þeirri 
kirkjustjórn, sem þannig fer að ráði sínu. Þegar fólkið 
sjer, að sá, sem settur er til yfirhirðis i kirkjunni, lætur 
sig þannig engu skipta, hvernig allt gengur, stingur dý- 
sætri dúsu jafnvel upp i afneitunina og hylur afglöp, 
óreglu og hneyxlanir með helgilini kirkjunnar, þá er 
sannarlega ekki við öðru að búast, en að menn snúi 
sjer frá þessari viðurstyggð eyðileggingarinnar á háuni 
stöðum með hrylling og viðbjóði« (42). Þá talar höf. 
um drykkjuskap presta á íslandi og lý T sir honum hroða- 
lega, talar um presta, sem sjeu verstu »svin« og liggi 
dag og nótt við toddy-glasið og »veltist svo sifullir fyrir 
hunda og manna fótum«, tal þeirra sje »viðbjóðslegt« 
og þeir sjeu »öllum til athlægis og fyrirlitningar«. Enn- 
fremur segir hann, að flestir prestar á íslandi komi fram 
sem »góðir sollbræður, en sjaldnar sem prestar«. »Flest- 
ir rembast við að vera ófullir rjett á meðan þeir eru að 
embætta. Það er sagt hinum og þessum til hróss, að 
hann gæti sin með að vera ekki um of slumpaður á 
stólnum. En eins og alkunnugt er, kemur það ekki 
svo sjaldan fyrir um marga« (44). »Drykkjuskapurinn 
og óreglan er sjálfsagt öflugasti hlekkurinn í þeirri fyr- 
irlitningar-keðju, sem hangir um háls íslenzkra klerka« 


Digitized by Google 



181 


(45). 1 ) »Andleysi islenzku prestanna hefir lengi verið 
viðbrugðið. Þeir hafa fengið þetta andleysis-óorð á sig 
fyrir áhugaleysi sitt i andlegum málum.*) Þeir lesa 
ekkert, fylgja ekkert með hugmyndastraumum heims- 
ins« (46). Þó segir hann að sumir sjeu fornfræðingar, 
aðrir lifi i sífeldu málastappi fyrir sjálfa sig og aðra, 
sumir sjeu framúrskarandi reiðmenn og margir góðir 
húmenn, sem láta allt vitið í húskapinn, en um kristin- 
dóm og kirkjumál stendur þeim á sama. 

Þessu næst fræðir höf. lesendurnar á þvi, að fyrir 
skömmu hafi »svona rjett til málamynda verið stungið 
upp á því að endurskoða islenzku hihliuútlegginguna, 
einkum gamla testamentið; en þeir islenzku guðtræð- 
ingar, sem samþykktu þá uppástungu á synodus, hafa 
hlotið að gera það i skopsskyni við sjálfa sig, þar serw 
þeir vissu, að enginn íslendingur var fær til þess« 8 (47). 
»Lengi hefir farið orð af þvi að prestar á Islandi kom- 
ist fremur ljett út af að semja ræður sinar, margir 
hverjir. Gömlum ræðum virðast þeir að minnsta kosti 
hafa miklar mætur á. Pegar prestur deyr, er hann opt 
búinn að gera samning um það áður, hver af embætt- 
isbræðrum hans skuli hreppa ræður hans. Og sje hanre 
ekki búinn að gera þenna samning áður en hann deyr„ 
eru margar prestlegar hendur á lopti til að ná i ræð- 

' m 

1) A öörum staö (í Sameiningu IV, 1889, bls. 149) segir 
höf. »Klerkar kirkju vorrar eru bæði komnir i fyrirlitningu 
fyrir þulur sinar í kirkjunum hvern drottins dag eptir annan og 
fyrir breytni sína hina sex daga vikunnar utan kirkju«. Pö hafa 
Vesturheims-söfnuðirnir látið sjer lynda að taka við ýmsum 
gallagripum úr hinni íslenzku prestastjett og pað þá suma hverja, 
er óhafandi þóttu á íslandi. 

2) Fr. Bergmann er viða i greinum sinum i Samciningu 
og Aldamótum að staglast á andleysi hjá islenzkum prestum, 
hinu islenzka bókmenntafélagi, islenzkum visindamönnum og 
rithöfundum, hann ætlast þá liklcga til, að menn flnni þess meira 
andriki i Aldamótum og Sameiningu? Hjálpi oss sá sem 
vanur erl 

3) Pá voru þó á lifl mcnn eins og Helgi Háiidánarson, 
Pjetur biskup og margir fleiri háskólagengnir guðfræðingar. 


Digítized by Google 



182 


urnar hjá erfingjunum« (47). Hjer látum vjer staðar 
numið, svona rekur hver endileysan aðra. 

Það er eins og sira Blefkenius sællar minningar sje 
risinn upp úr gröf sihni, öfgarnar og ýkjurnar eru svo 
miklar, »að þær taka upp úr veðrum« eins og Edda 
segir um Babelsturn. Og það er óþroskað ungmenni, 
nj'skroppinn út úr skóla, sem leyfir sjer að gefa hinni 
islenzku prestastjett þenna vitnisburð; slikur gorgeir 
getur varla þroskast annarsstaðar en á útkjálkum Am- 
eríku. Úr því höf. jós slikum órökstuddum óþverra 
yfir hina islenzku prestastjelt í heild sinni, var varla við 
þvi að búast að Pjetur biskup færi varhluta af góðgæt- 
inu, enda dæmir hann Dr. Pjetur að öllu óhæfan til 
biskupsembættis og dróttar því að honum með mörgum 
ósæmilegum orðum, að hann hafi steypt hinni islenzku 
kirkju i glötun; höf. sýnist ekki hafa minnstu hugmynd 
um hið göfuga æfistarf Dr. Pjeturs, það er einsoghann 
sje kominn úr hóluin, veit ekkert og skilur ekkert, hann 
kennir Pjetri biskupi um allan vesaldóm og apturför 
hinnar islenzku kirkju. I’essi árás á hinn ágæta átt- 
ræða öldung er eitt hið unggæðislegasta frumhlaup, sem 
sjest hefir á íslenzku enda segir síra Þorkell Bjarnason 
um þetta: 1 ) »Það er hægt fyrir ungan gapa, að kasta 
steini á aldurhnigið mikilmenni; til þess þarf ekki mik- 
inn mann, en sá steinn, sem kastað er á Pjetur biskup 
fyrir sýslan hans i þjónustu kirkjunnar, mun hitta apt- 
ur þann sem kastar«. Mitt í öllu skamma-bullinu um 
Pjetur biskup rankar höf. þó við sjer og fer að furða 
sig á þvi, að wnokkur hluti þjóðar vorrar skuli bera 
undarlega mikinn kærleik í hjarta sjer til þessa manns«, 
gáandi ekki að þvi, að öll ósköpin eru höfundarins 
eigin uppáfinding og hugartildur, hann hefir verið að 
ráfa ringlaður innan um sínar eigin skýjaborgir. Rit- 
gjörð þessi hefir eflaust verið rituð af vandlætingarsemi 
og i góðri meiningu, en ber, eins og síra Þorkell segir. 


1) Fjallkonan VII, 1890, bls. 129. 


Digitized by Google 



183 


vott um »vanþekkingu, framhleypni og gapaskapw. 1 2 3 * ) 
Einhverjar þvaðursögur hafa hleypt f\ T tungi i höf., svo 
hann þýtur upp til handa og fóta til þess að rita um 
það, sem hann ber ekki nægilega skynbragð á; þar við 
bætist svo fullkomin vanþekking á íslenzkum staðhátt- 
um og islenzkri sögu. Það var því varla við öðru að 
búast en að ritsmiðin yrði eins ósanngjörn og unggæð- 
isleg eins og raun varð á. s ) 

Margt fleira ósanngjarnt var á þeim árum skrifað 
vestan-hafs um islenzka presta og islenzka kirkjustjórn 
og þýðir ekki að telja það hjer úr þvi vjer þegar höf- 
um gefið lesendunum lítinn smekk af rithættinum. Þá 
var og margt prentað til að óvirða hina íslenzku þjóð 
og landið sjálft, ekki þarf annað en minna á hin al- 
þekktu ritsmíði sira Jóns Bjarnasonar: »tsland að blása 
upp«, »íslenzkur nihilismus«, »Um vatnsveitingar« o. fl., 
sem öll eru full af öfgum og fjarstæðum, þó það geti, 
þrátt fyrir alla tilgerðina, verið nógu skritið og skemmti- 
legt að lesa þesskonar ritgjörðir eins og aðrar trölla- 
sögur. 5 ) Hinn eini prestur í Ameríku, sem þá skrifaði 

1) ísafold XVIII, 1891, bls. 267. 

2) Sem betur fer hcfir höf. orðið stiltari og varkárari með 
aldrinum, og má pví telja pessa ritgjörð og ýmislegt fleira, er 
hann ritaði á þcim árum með bernskubrckum hans. Annars 
viröast skoðanir þessa höf. í mörgum greinum mjög á reiki, gott 
er þó að hinar mestu öfgar hans og ofstæki virðast yera hjaðn- 
aðar niður, en mælgin og vaðallinn er allt af eins. í prjedikun 
einni, sem sira Friðrik kallar »Grjótkast« (\ r afurlogar. Winnipeg 
1906) segir hann bls. 127. »Ó maður, reyndu eins lljótt og þjer 
er unt að komast út úr grjóthriðinni og hræfuglasönginum. 
Reyndu að öðlast jafnvægið guðlega i sálu þína, sem veitir þjer 
vald yfir sjálfum þjer og kennir þjer að forðast öfgarnar, æs- 
ingarnar, ólguna, scm sogar niður i botnlausan hyl svo óum- 
ræðilega mikið af göfugustu kröptum mannanna. Reyndu að 
komast þangað, sem þú með ró og gætni getur dæint um mál 
mannanna, án þess nokkur æsingur sje i blóði þinu, svo þú 
getir verið rjettláttur og sanngjarn, greint satt frá ósönnu, verið 
óhcillaður af öfgum og ofstæki, — og farir eigi ávallt of langt i 
öllu«. Petta virðist bcnda á iðrun og apturhvarf. 

3) t*vi verður ekki neitað, að það er mikið spunnið i sum 

rit sira Jóns þrátt fyrir allt ofstækið, en það mætti segja um 


Digitized by Google 



184 


með sannsýni um hina islenzku kirkju var Hafsteinn 
Pjetursson; hann segir meðal annars: »Ástand kirkj- 
unnar á íslandi hefir aldrei verið skoðað í ljósi sögunn- 
ar. Þess vegna hafa dómar manna um það efni opt 
fallið af handahófi og orðið ósamhljóða sögulegum 
sanni. Auðvitað eru dómar þessir ekki sprottnir af ó- 
sanngirni, heldur af misskilningi. Ef vjer prestar vest- 
anhafs værum dæmdir eptir sama mælikvarða og em- 
bættisbræður vorir á Islandi, þá mætti með sanni segja, 
að allt þetta væri oss prestunum einum að kenna; þá 
mætti með sama rjetti segja, að allt sem miður fer i 
kirkjumálum Yestur-íslendinga sje oss prestunum ein- 
um að kenna, það mundi oss finnast ósanngjarnur 
dómur, og hið sama gildir prestana á íslandiw. 1 ) 

Fáir íslenzkir prestar andmæltu öfgum Vesturheims- 
klerka, enda var þess i rauninni lítil þörf, þvi slikar 
fjarstæður fella sig sjálfar.*) Sá, sem röksamlegast tók 
svari hinnar islenzku prestastjettar, var síra Porkell 
Bjarnason á Reynivöllum; hinar ágætu greinar hans 
voru þó mest um sögulegt aukaatriði. Fridrik Berg- 


hann eins og sagt var um Halldór gamla Friðriksson, að »hann 
var ekki fæddur i þenna heitn til þess að táta sannfærast«. Það 
er lika inargt mergjað og vel sagt og vel orðað í hinum fyrr- 
greindu ritgjörðum, þó útflúrið og tilgerðar-andrikið geri þær 
nokkuð strembnar. Enginn islenzkur rithöfundur talar jafnmik- 
ið i likingum eins og síra Jón, nema Bólu-Hjálmar. 

1) Hafsteinn Pjetursson: Kirkjan á íslandi (Aldamót f, 

1891, bis. 117-144). 

2) Síra Jón Bjarnason hefir opt i ritum sinum verið æði 
tannhvass, enda virðist honum það áskapað að eiga örðugt með 
að skilja röksemdir annara, en hann hefir líka opt fengið marg- 
ar ókroppaðar hnútur frá islenzkum biaðamönnum; síra Friðrik 
hefir aptur sloppið betur, enda hefir hann á seinni árum, siðan 
hið fyrsta frumhlaup var afstaðið, optast reynt að sigla millt 
skers og báru. í*að iítur þó út fyrir að sumir íslenzkir klerkar 
geti haft fullkomtega verzlegt tungutak, þvi síra Jón getur þess 
sjálfur i Sameiningu XVIII, 1903, bls. 81, að Haraldur Níelsson (i 
júniblaði af Verði Ljós 1903) bregði sjer unt »lævisi, kærleiksleysi, 
skort á umburðarlyndi, þekkingarleysi, leti, þrályndi, drottnun- 
argirni, ófrjálslyndi og ofurkapp«. 


Digitized by Google 



185 


mann hafði haldið því fram, að kirkjulif 17. aldar á 
íslandi væri fyrirmynd, þá hefði verið gullöld hinnar 
islen/ku kirkju, en síra Þorkell sýndi með ljósum rök- 
um að slikt væri fjarstæða sprottin af vanþekkingu á 
sögu íslands. 1 ) Ameriku prestar spiltu mjög áliti sínu á 
íslandi með þessum ritofsa og hafa ekki náð því aptur 
siðan, þrátt fyrir dugnað og mikil ritstörf, sem reyndar 
eru nú mjög skiptar skoðanir um. Áhrifín á islen/.k 
kirkjumál vestan um haf hafa verið hverfandi lítil; þær 
hinar nýju hreyfingar, sem á seinni árum eru komnar 
á kristniboð og kirkjumál á lslandi, hafa allar rót sína 
að rekja til Danmerkur og annara Norðurlanda.*) 

Snemma í hiskupstið Dr. Pjeturs varð gagngerð 
breyting á stjórnarfari íslands, landshöfðingjadæmið var 
stofnað og stjórnarskráin samþykkt. Þessar breytingar 
höfðu i för með sjer nokkra rýrnun á biskupsvaldinu og 
iiefir Pjetri hiskupi verið borið á brýn, að hann hafi 
ekki nógu fastlega staðið á móti þeim breytingum, sem 
þá urðu. 8 ) En þegar nánar er athugað er það ósann- 

1) Ileilugreinarnar um þessi efni eru í Fjallkonunni VII, 
1890, bls. 129-30 og i ísafold XVIII, 1891, bls. 119—150, 158; 206 
—267; 377—378; XIX, 1892, bls. 110. 

2) I brjefi til Pjeturs biskups dags. 7. marz 1891 segir sira 
Arnljóltir Ola/sson um árásir Ameriku presta á Pjetur biskup og 
islenzku kirkjuna mcðal annars; »Jeg get ekki varizt að láta i 
ljósi gremju mína yfir peirri ósvifni og þeim barnaskap, er lýsir 
sjer í aðkasti þeirra til yðar« .... »Hvað hafa þessir menn 
gert fyrir sina kirkju vestra i samanburði við Iög þau og allar 
þær ráðstafanir, er gjörðar hafa verið á yðar timum og með yð- 
ar tilstilli og tilstyrk i orði og verki fyrir kirkju vora? Hvar er 
sjóður þeirra handa prestsekkjum, hvar þeirra sálmabók, hvar 
þeirra prestaskóli? Peir hafa eingöngu rætt um kennsluskóla til 
að sýna fullkomið vanmætti sitt; í augum þeirra er allt andleg 
auðn og tóm, liklegast eingöngu andlegur útsláttur frá þeirra 
innra manni. Elskulegi biskup, það mun sannast og sagt verða 
þegar þjer eruð látinn, að á dögum yðar biskupsdóms hefir is- 
lcnzka kirkjan tekið mestum Iramförum«. 

3) í embættistið Pjeturs biskups var aldrei nein útsjón til 
að stjórnin vildi rýmKa um biskupsvaldið eða aukaþað; en þeg- 
ar Monrad var ráðherra átti Helgi biskup kost á töluvert meira 
valdi i kirkju- og skólamálum, en hann beiddist undan því, þótti 


Digitized by Google 



186 


gjarnt, að kenna Pjetri biskupi breytingar, sem hann 
með engu móti hefði getað haft nein veruleg áhrif á, 
hversu mikiil skörungur sem hann hefði verið i fram- 
kvæmdum, enda var hann áður búinn að reka sigá, að 
slíkt var ekki í lófa lagt. í lútherskum sið hefir stefna 
stjórnarmanna i öllum löndum þeirrar trúar, einbeitt og 
stöðugt gengið i þá átt að rýra biskupsvald og kirkju- 
vald. Það eru söguleg sannindi, þó ófögur sjeu, að i- 
löngun valdhafa i reitur kaþólsku kirkjunnar hafði í 
öndverðu fult eins mikil áhrif á útbreiðslu hins nýja 
siðs eins og trúarvandlætingin, og þar sem kirkjan varð 
þjóðkirkja hafa valdhafar jafnan síðan, hvort sem þeir 
hafa verið einvaldir konungar, alþýðuráðgjafar eða meiri 
hluta þinga, reynt að rýra biskupsvaldið og dregið und- 
ir sig eignir og tekjur kirkna. Hinir voldugustu og gáf- 
uðustu prelálar hafa ekki getað stöðvað þessa stjórnar- 
stefnu, þar sem kirkjan er háð rikinu. 1 Danmörku 
hefir biskupsvaldið alt af verið að rýrna og biskuparnir 
eru nú lítið annað en ljelega launaðir umboðsmenn þess 
flokks, sem völdin hefir. Að hugsa sjer að einn maður 
geti haft veruleg áhrif á stöðvun þessarar stefnu er 
íjarstæða, til þess þyrfli gagngjörða brevting á hugsun- 
arhætti almennings, sem í ílestum lútherskum löndum 
hefir mestöll völdin. Þess var þvi ekki von á íslandi 
að Pjetur biskup, sem kominn var hátt á sjötugsaldur 
færi að brjótast i að berjast móti ofurefli, þar sem ó- 
sigurinn var viss fyrir fram, það hefði ekki getað sam- 
ræmst við hin vanalegu hyggindi hans, reynslan hafði 
lika á yngri árum kennt honum, að i þessu efni var 
árangurslaust að berjast móti straumnum. Rýrnunin á 
biskupsvaldinu, sem hjer kemur til greina, var nú held- 
ur ekki svo mikil, sem orð var á gert, valdið varsann- 
arlega ekki svo mikið þegar Pjetur biskup tók við því, 

ábyrgðarminna að láta stiptamtmann hafa veg og vanda af 
brauðaveitingum og öðru þviliku. Um þetta getur Dr. Pjetur í 
brjefl til Jóns bróður sins dags. 27. okt. 1848. Monrad vildi láta 
biskup einn veita öll brauð. 


Digitized by Google 



187 


það var fvrir löngu lniið að taka mestöll völd af bisk- 
upnum. Klerkastjettin á íslandi hafði um margar aldir 
þegjandi látið rýja sig, alveg cins og alþýðan þegjandi 
ljet svipla sig öllum áhrifum á stjórnmálin. Breyting 
sú, sem nú varð, var mest innifalin í þvi, að fullnað- 
arúrskurður á veitingu hinna smærri hrauða komst i 
hendur landshöfðingja og biskup halði nú ekki lengur 
beinan aðgang að ráðherranum í Höfn; svo komu síðar 
lögin um hluttöku safnaða i veitingu hrauða 8. jan. 
1886 og rýrðu þau auðvitað lika vald biskups (og lands- 
höfðingja), en til hvers hcfði verið að reyna að sporna 
við því, að þau kæmust á. 

Málefnið um verksvið biskups i hinu nýja stjórn- 
arfyrirkomulagi var aldrei borið undir Pjetur biskup af 
stjórnarráðinti, það þóttist víst geta gert slíkar ákvarð- 
anir upp á eigin eindæmi. Þvi má heldur eigi neita, 
að í þann mund höfðu margir leikmenn á íslandi, og 
ekki fáir prestar, allan hug á að rýra biskupsvaldið 
einkum hvað snerti brauðaveitingar, 1 2 ) margir prestar 
voru t. d. óánægðir með hina gömlu hefð, að biskups- 
skrifarar höfðu forgangsrjett til góði-a brauða. Kvart- 
anir um rýrnun biskupsvaldsins komu fyrst i Ijós löngu 
síðar og það hjá sumum þeim, sem höfðu hjálpað til 
að rýra það. Sumir voru i blöðum háværir um það, 
að biskupsvaldið væri allt of mikið. Greinarhöfundur 
einn í Norðanfara’) ber jafnvel Pjelri biskup á brýn 
valdafikn, segir að hann oti því fram, að hann einn 
geti dæmt um andlegar þarfir safnaðanna á íslandi, 
hann vilji vera ofurlitill, óbrigðull, íslenzkur páfi o. s. 
frv. Allt þetta sökum þess, að hann í umhurðarbrjefi 
til prófasta skorar á þá að láta innleiða sálmabókina 
1871 i söfnuðina og var það þó að eins bein skylda 
biskups. Illt er að vera svo öllum liki, ekki sizt á 
Islandi. 


1) Sbr. Þjóðóliur VIII, 1856, bls. 40. 

2) Norðanfari XII, 1873, bls. 73. 


Digitized by Google 



188 


Þegar verið var að undirbúa stofnun landshöfð- 
ingjaembættisins, bað þáverandi stiptamtmaður Pjetur 
biskup að skýra sjer frá, hvernig hann luigsaði sjer, að 
verksvið og vald biskups ætti að yera eptirleiðis, og 
svaraði biskup þvi með eptirfylgjandi brjefi, sem hann 
löngu siðar ljet prenta i ísaiold. Tillögum hans var þó 
ekki sinnt og honum gafst aldrei kostur á að hafa frek- 
ari afskipti af þvi máli. 

Brjefið hljóðar þannig: 

»Mjer þykir það mjög mikill vandi að segja nokk- 
uð ákveðið um embættisstöðu biskupsins eptirleiðis, og 
einkum um sambandið milli hans og stiptamtrnanns- 
ins, meðan jeg ekki veit, hvort stiptamtmaðurinn á sem 
landstjóri að fá stjórnarherravald i þeim málum, sem 
hafa verið sameiginleg. Jeg skal þó leyfa mjer að gjöra 
nokkrar athugasemdir um verksvið biskupsins, en þær 
verða á við og dreif, og eiga, ef til vill, ekki allar við í 
hinu fyrirhugaða tyrirkomulagi. 1. Biskupinn lieldur 
þvl verksviði og embættisvaldi, sem ákveðið er í erind- 
isbrjefi biskupsins frá 1. júli 1746. 2. Biskupinn gerir 
með synodus út um öll mál, sem snerta kirkjusiði og 
tíðagjörð, og sjer um, að þeim ákvörðunum, sem tekn- 
ar eru, verði framgengt. Hvernig synodus verði breytt 
og samband hennar við biskup, skal ákveða með kon- 
ungsúrskurði. 3. Biskupinn er æðsti umsjónarmaður 
kristilegrar barnauppfræðingar hjer á landi. Hann send- 
ir stjórnarráðinu hinar venjulegu skýrslur eins og að 
undanförnu. Þó virðist ekki þörf á að senda skýrslur 
um ástand og tjárhag kirkna. 4. Biskupinn setur verð- 
lagsskrá með amtmanni og þó ömtin verði lögð niður, 
heldur hann samt þvi starfi áfram. 5. Veiting brauða 
ter fram á sama hátt og nú. Eða: biskup mælir fram 
með einhverjum sækjanda um hin beztu brauð, sem 
konungur veitir. Meðalbrauð veitir landstjóri með ráði 
biskups. Hin lakari brauð veitir biskup, en landstjóri 
samþykkir veitinguna. 6. Synodus útbýtir árgjöldum af 
brauðum og vöxtum nokkurra sjóða milli uppgjafapresta 


Digitized by Google 



189 


og fátækra prestsekkna. Ölluin öðrum fjárveitingum 
iithluta stiptsyfirvöldin eða landstjórinn með aðstoð 
biskups, án samþykkis stjórnarráðsins. 7. Stiptsyfirvöld- 
in, eða landstjóri og biskup, hafa umsjón kirkjueigna 
hjer á landi, og eiga að gæta þess, að þeim sje tilhlýði- 
lega viðhaldið. Lika ber þeim að verja rjettindi og em- 
bættisvald hinna lægri andlegu stjettar manna. 8. Þau 
(eða þeir) hafa lika umsjón allra menntastofnana hjer 
á landi og landsbókasafnsins, samt úthluta ölmusum 
eptir uppástungum forstöðumanna. 9. Yfir höfuð að 
tala ættu stipsyfirvöldin að geta lagt fullnaðarúrskurð á 
öll skólamál hjer á landi. 10. Jeg býst við, að sum 
kirkjuleg mál verði látin heyra undir konungsúrskurð, 
t. d. aldursleyfi til að taka prestsvigslu, uppreist fyrir 
legorðssekan prest eða kandidat, sala kirkjujarða, sam- 
eining brauða, niðurlagning kirkna o. s. frv. Um öll 
slík mál þarf að leita álits biskups, og er vonandi, að 
tillögur hans verði jafnan teknar til greina«. 

Sumir hafa haldið þvi fram, að Pjetur biskup 
hefði einmitt við stjórnbreytinguna átt að auka bisk- 
upsvaldið og ná i afl og metorð hinna fornu biskupa, 
en þar hefði verið við ramman reip að draga, þó ör- 
lyndari og ákafari biskup en Pjetur hefði setið við stýri 
og viljað berjast til meiri valda. Stjórn og stiptamt- 
maður, meiri hluti þings, margir leikmenn og prestar, 
mundu eflaust hafa orðið móthverfir auknu biskups- 
valdi, ekki sízt af þvi, að jafnaðarhugmyndir islenzkar 
þola sjaldan, að innlendur maður sje of hátt yfir aðra 
settur. Það sjest á mörgu, að Dr. Pjetur hafði á yngri 
árum mikinn hug á því að efla sjálfstjórn kirkjunnar 
og útvega henni þannig meiri völd i mannfjelaginu; að 
því lutu meðal annars tilraunir hans að koma á fjelags- 
skap meðal presta, sem vjer fyrr höfum gelið, en sam- 
taksleysið og deyfðin var svo mikil, að tilraunir Dr. 
Pjeturs urðu árangurslausar. Þá barðist hann einnig 
fyrir þvi, að synodus fengi meiri völd, vrði reglulegt 
kirkjuþing með nokkrum áhrifum á kirkjulega löggjöf. 


Digitized by Google 



190 


En það varð lika til einskis, stjórn og þjóð lögðust á 
móti og blaðamenn ætluðu að ærast yfir sliku ódæði. 

Þegar Dr. Pjetur Pjetursson kom til Reykjavíkur 
var prestastefnan (synodus), sem á fyrri öldum hafði 
haft töluverða þýðingu, komin á fallandi fót, var að 
veslast upp. Þrem prestum ur þrem næstu sýslum var 
gert að skyldu að sækja synodus, þar að auki áttu þrir 
prestar úr Rangárvalla- og Mýrasýslum að skiptast til 
að koma á prestafundinn annaðhvert sumar. Á synodus 
áttu þannig að vera 12 prestar, auk hiskups og stipt- 
amtmanns, og störfuðu þeir ekki annað en að telja sund- 
ur nokkra styrkpeninga. Það var þvi hin mesta nauð- 
syn á, að einhver hreyting yrði, og var þá gerð tilraun i 
þá átt, og mun Dr. Pjetur hafa vakið máls á þessu við 
stipsyfirvöldin. Á synodus 1848 báru stiptsyfirvöldin 
það upp, hvort ekki væri nauðsyn á, að endurbæta til- 
högun á synodus; var þá nefnd sett i það mál og var 
Dr. Pjetur Pjetursson einn af nefndarmönnum, en 
Hannes prófastur Stephensen annar. Aðalkjarninn i 
nefndarálitinu varð sá, að synodus yrði kirkjuþing með 
að minnsta kosti 20 fulltrúum andlegrar stjettar, sem 
valdir væri af prestum i öllum prófastsdæmum, en 
stiptamtmaður, biskup, forstöðumaður prestaskólans og 
dómkirkjuprestur væri sjálfkjörnir. Störf kirkjuþingsins 
áttu fyrst og fremst að vera hin sömu eins og að und- 
anförnu, 1 ) en svo átti synodus að öðlast það vald (§ 6): 
»að ekkert kirkjulegt málefni vrði útkljáð á alþingi, 
fvrr en það áður hefði verið borið undir synodus, og 
ef ágreiningur yrði milli alþingis og synodi, þá skæri 
konungur úr, eptir tillögum kirkjustjórnarráðsins«. 
Nefndarálitið sendi Helgi biskup með umhurðarbrjefi til 
prófasta og ljet prenta það i »Árriti prestaskólans«. Þar 
er lika lagt til »að kirkjulegri stjórnarhögun sje komið 
á í hverju prestakalli, sem aptur gætistaðið i sambandi 
við prestastefnur í hverju prófastsdæini, þannig að með 


1) Sbr. Kirkjurjettur Jóns Pjeturssonar 2. útg. bls. 169—171. 


Digitized by Googie 



191 


prestum yrðu tilteknir guðrækilegir og heiðarlegir sókn- 
armenn til að hafa gætur á góðum kirkjusiðum, barna- 
uppfræðingu, uppeldi» o. s. frv. Allt er þetta i nánu 
samræmi við þær skoðanir, sem Dr. Pjetur hafði látið í 
ljósi nokkrum árum áður i ritgjörðum þeim, sem hann 
skrifaði í Árrit presta í Þórnesþingi, svo það eru öll 
likindi til að hann hafi átt mikinn þátt i þessum upp- 
ástungum. Af þessu sjest, að foringjar prestastjettarinn- 
ar ljetu engan veginn hjá líða, að gjöra tilraun til að 
gæta rjettar síns þegar gjöra átti gagngjörðar breytingar 
á stjórnarfari landsins, og var Dr. Pjetur þar fremstur i 
ílokki. En stjórn og þjóð tóku ekki vel i þetta mál og 
margir hneiksluðust sjerstaklega á því, að þeim fannst 
lijer gjörð tilraun til þess að hrjótast undan alveldi al- 
þingis. í 3 essar tilraunir til frjálsrar kirkjustjórnar köfn- 
uðu því í fæðingunni. 1 * ) 

Uppástungur nefndarinnar voru sendar stjórninni, 
sem ekkert sinnti þeim og svaraði þeim ekki einu sinni. 
Hin 6. grein i nefndarálitinu um afstöðu þirkjuþingsins 
til alþingis í kirkjulegum málum vakti, eins og nú gát- 
um vjer, mikla mótspyrnu. í J jóðólfur, sem Sveinhjörn 
Hallgrimsson þá gaf út, tók nijög illa i þetta mál og i 
fyrstu með litilli stillingu; blaðið segir (1. júli 1850), að 
það sje auðsjeð að nefndarmenn vilji innleiða klerka- 
vald miðaldanna, lauma þvi inn smásaman og þá ef til 
vill líka páfatrú »þvi það sjá þeir þó líklega, að klerka- 
valdið getur eigi komist i fullan blóma eða orðið eins 
og til forna, nema klerkarnir megi setja menn i hann«. 
Tekur höf. svo djúpt í árina, að hann álítur þjóðinni 
hættu búna, ef slikt fær framgang, alþingi verði þ) r ðing- 
arlaust og íslenzku klerkarnir vilji neyða Danakonung 

1) Um sama leyti gerðu þeir Clausen, Grundtvig og Mar- 

tensen tilraunir til þess að koma á löggcfandi kirkjupingi i Dan- 

mörku, en það lánaðist ekki; grundvallarlögin (§ 80) loluðu þó, 
að kirkjan siðar skyldi fá stjórnarskrá, en petta loforð hefir 
aldrei verið efnt. Á þingi 1857 — 58 gjörði Clausen nýja tilraun i 
sömu átt, en það varð lika árangurslaust. 


Digitized by Googl 



192 


til að halda einveldi sinu á íslandi o. s. frv. Þetta eru 
auðsjáanlega útúrsnúningar og hártoganir. í greininni 
er beinst að I)r. Pjetri, sem frumkvöðli þessarar uppá- 
stungu um völd kirkjuþingsins. 1 2 ) Siðar ritar annar 
maður í sama blaði langt mál um þetta efni, s ) hann er 
lika algjörlega mótfallinn þvi, að prestar fái nokkur 
bein áhrif á kirkjulöggjöfma og allra sizt úrskurðarvald 
i þeim málum, hyggur hann það mundi spilla öllu 
stjórnaríari landsins. Niðurstaða umræðnanna verður, 
að höf. telur uppástunguna um kirkjuþing: »jafn liáska- 
lega sem hún er fráleit allri eðlilegri skoðun á þeirri 
stjórnarbreytingu og stjórnarlögun, sem hjer hlýtur að 
komast á«; kreddufesta og tortryggni varð til þess, að 
menn litu óhýrum augum á þetta fyrirhugaða kirkju- 
þing, sem sannarlega ekki hefði þurft að gjöra landinu 
mein, eða innleiða fornt kúgunarvald, sem óhugsanlegt 
er á vorum tímum. 

í Landstiðindunum og í sjerstökum ritlingi varði 
Pjetur biskup aðgjörðir og uppástungur nefndarinnar. 
Skýrir Dr. Pjetur þar frá þvi, hvernig hann hefir hugs- 
að sjer þessa nýju tilhögun á kirkjumálum, og hefir vak- 
að fyrir honum að haga kirkjustjórninni eptir þvi sniði, 
sem er í löndum endurbættrar trúar. Hann segir: 3 ) 
»það er alkunnugt að reformeraða kirkjan hefir þjóð- 
veldislögun á stjórn sinni allri, bæði æðri og lægri, allt 
frá stjórn hvers einstaks safnaðar, sem allir hafa sókn- 
arráð (presbyteria), uppað hinu æðsta kirkjuþingi allrar 
landskirkjunnar (General synodus). Allir vita nú, sem 
hafa nokkra þekkingu á sögunni, að hvergi er eðlilegri 
kirkjustjórnin eða þjóðlegri heldur en i reformertu 
kirkjunni, þar sem þessi kirkjuþinga stjórn er, og henni 
er vel fyrir komið, og hvergi er síður hætt við klerka- 
stjórn, eins og nærri má geta, og þó segir höf., jafnt 


1) Þjóðólfur II, 1850, bls. 142 -143. 

2) Þjóðólfur II, bls. 159—160. 

3) Svar upp á aðsenda grein í Þjóðólfi. Rvík 1850. 4“- 


Digíiized by Google 



193 


blindaður af vanþekkingu sem sjálfbyrgingsskap, að til- 
raun til að koma á kirkjuþingi sje til þess að koma á 
klerkavaldi miðaldanna eða kirkjulegri harðstjórn«. í 
Landstiðindum 1 ) sýnir Dr. Pjetur fram á, að það sje 
alveg að ófyrirsynju og ástæðulaust, að menn eru brædd- 
ir við, að synodus fái atkvæðisrjett í kirkjumálum, að 
svo miklu levti sem það getur samrýmst við stjórnar- 
bót þá, sem menn vonuðust eptir og skýrir hann það 
mál rækilega. Margir spyrja, því ekki megi ræða öll 
kirkjumál á alþingi og ráða þeim þar til lykta. Því 
svarar Dr. Pjetur: þó andleg og veraldleg mál sjeu ekki 
gagnstæðs eðlis og þó kirkjan sje i þjóðfjelaginu, þá sje 
það enganveginn fullnægjandi fyrir kirkjuna að láta 
iæða kirkjumál eingöngu á alþingi, sem hefir svo mik- 
ið að starfa, og aulc þess sjeu pólitísk þing ekki þess 
eðlis, að þau þurfi að skoða slik mál frá kirkjulegu 
sjónarmiði. Uppástunguna um að konungur ætti að 
skera úr þegar ágreiningur væri milli synodusar og al- 
þingis skýrir hann svo, að meiningin hafi verið, að 
konungur legði nýtt frumvarp fyrir alþingi samkvæmt 
tillögum synodusar ef þær að skoðun hans væru rjett- 
ar; höf. segir að hann búist ekki við, að stjórnin i Dan- 
mörku, frekar en verkast vill, muni fallast á þessar upp- 
ástungur nefndarinnar, einmitt af þvi þær Iiafi þjóð- 
stjórnarblæ. Dr. Pjetur endar grein sina svo: »En 
hvernig svo sem fer um þetta mál, þá verðum \jer þó 
að telja það mjög áríðandi, ekki einungis fyrir andlegu 
stjettina, heldur og íyrir þjóðina yfir höfuð, að synodus 
geti orðið þýðingarmeiri eptirleiðis en að undanförnu, 
og vjer sjáum engan bctri veg til að vekja lijer kirkju- 
legan fjelagsanda, glæða ást til mennta og visinda og 
efla samtök og eindrægni i að starfa að kristilegri upp- 
fræðingu almennings og þannig gjöra andlegu stjcttina 

enn þá virðingarverðari í augum þjóðarinnar 

Vjer teljuni þvi endurbót synodusar eitthvert hið þarf- 


1) Landstiðindi II, bls. 101 — 103. 

13 


Digitized by Google 



194 


legasta fyrirtæki, sem um langan tima hefir verið hafl 
hjer fvrir stafni i kirkjulegum málefnum, og hvort sem 
því verður mikið eða litið ágengt i bráð, höldum vjer 
þó, að hvorki þurfi biskupinn nje nefndin að bera 
kinnroða fyrir tillögur sínar i þvi efni«. 

Þó nú margir legðust á móti þessum uppástungum 
um kirkjuþing, þá má þó geta þess, að ýms álit sýslu- 
nefnda fyrir Þjóðfundinn cru því meðmælt, að presta- 
stjettin hafi sjerstakt þing til leiðbeiningar í kirkjumál- 
um og úrskurðar í sumum, 1 ) Þessi tilraun prestastjett- 
arinnar að fá i hendur nokkurt vald í sjerstökum mál- 
um, eins og áður hafði verið, fórst fyrir, og mótspyrnan 
var svo mikil að það var ekki von, að Dr. Pjetur vildi 
optar ráðast í tilraunir í þá átt. Synodus hefir siðan 
að eins verið valdalaus prestatundur, þar sem rædd hafa 
verið smærri mál og útbýtt styrktarfje til fátækra presta 
og prestsekkna; þó hefir hann ýmsu góðu til leiðar 
komið og lifnaði talsvert yfir honum eptir miðja öldina, 
en þá var þessi stofnun að veslast upp.*) Pjetur bisk- 


1) Undirbúningsblaðiö bls. 10, 38. 

2) Um synodus 1856 segir Þjóðólfur (VIII, bls. 133 — 134): 
»Pað má ekki láta þess ógetið, að þetta mun hafa verið fyrsta 
prestasfefnan, er hafði á sjer nokkurnveginn sómasamlegt ytra 
snið síðan Steingrimur biskup fjell frá, að pvi leyti, að nú sáu 
menn á ný pess gætt, sem æfmlega var siður við prestastefnurn- 
arnar á hans dögum og Geirs biskups, að allir prestarnir, sem 
stefnuna sóttu, söfnuðust fyrir messuna, flestallir í hempum og 
með prestakraga eður spaða, á einn stað, og gengu svo þaðan 
í embættisskrúðanum til kirkjunnar, allir í einuin flokki, en 
biskup og stiptamtmaður i broddi fylkingar. Pcssu hefir nú 
verið varið á allan annan hátt hingað til síðan 1845; »ama- 
nuensis* hefir mátt slanda á skæklunum, hvern 11. júlí, kominn 
að niðurfalli, að hlaupn uppi prcstana hjer og hvar um bæinn 
og upp um kot, eða að smala þeim frá búðarborðunum, þar sem 
þeir hafa verið að verzla, cn þeir hafa þá einatt verið óviðbúnir 
að brcgða við strax, og hafa prestarnir þannig verið að smátin- 
ast á harðahlaupum til kirkjunnar, sinn úr liverri áttinni, flestall- 
ir liempulausir og sumir ekki náð til stefnunnar fyrr en upp á 
stól hcfir verið komið, og hefir að öllu þcssu verið sannarlegt 
athlægi«. 


Digitized by Google 



195 


np getur þess 1884 i grein í lsafold, 1 2 ) að eptir uppá- 
stungu síra Þórarins Böðvarssonar hafi verið sett nefnd, 
þá fyrir nokkrum árum, til þess ásamt stiptsyfirvöldun- 
um að íhuga, hvernig verksvið og vald synodus yrði 
aukið. Eptir að nefndin hafði rætt þetta mál á fund- 
um og borið það undir álit flestra prófasta og annara 
merkispresta, varð niðurstaðan sú, að meðan sj’nodus 
hefði ekkert meira fje til umráða nje gæti borið al- 
kirkjuleg mál beinlínis undir konung eða lagt á þau 
fullnaðarúrskurð, mundi ekki vera liægt að auka vald 
og verksvið hennar að sinni, og nú virðast lög um hjer- 
aðsfundi og sóknarnefndir, sem gefa þeim kost á að 
hafa mikil afskipti af kirkjulegum málum, gera þetta 
síður nauðsynlegt« s ). Af þvf, sem hjer hefir verið skráð, 
er það augljóst að Dr. Pjetur hefir i öndverðu alls ekki 
legið á liði'sinu nieð að revna að útvega prestastjett- 
inni og söfnuðununi áhrif á þeirra eigin mál, en tíðar- 
andinn, pólitísk tizka og misskildal' frelsiskreddur voru 
öllum slikum fyrirtækjum til fvrirstöðu. Fulla tilfinn- 
ingu hafði Pjetur biskup fvrir þvi, að nærri honum 
var gengið með völdin, en hann skoðaði það sem óvið- 
ráðanleg örlög, sem eigi væri til neins að fást um. Hann 
áleit það happadrjúgast til frambúðar fyrir hina íslenzku 
kirkju að losað væri um hin verzlegu bönd á henni, 
biskupsvaldið aukið ogum leið sjálfstjórn safnaða undir 
úrskurðarvaldi biskups og kirkjuþings, en sem von var 
treysli hann sjer ekki á gamalsaldri til að hefja nýja 
baráttu gegn hinum ráðandi stjórnarkreddum og var 
heldur ekki af náttúru neinn bardagamaður, það átti 


1) ísafold XI, bls. 115. 

2) Pað syndi sig á þessuni nefndarfundi að skoðanir 
manna voru mjög sundurleitar, sumir vildu, að sj’nodus fengi 
löggjafarvald i kirkjulcgum málum, aðrir fóru þvi á flot að af- 
taka synodus með öllu, sumir vildu Iáta alla prófasta vera skvld- 
uga að koma á synodus, vildu sumir, að veitt væri fje til ferða 
þcirra úr landssjóði, en aðrir að þeir færu kauplaust, sumir 
vildu láta hjeraðsfundi kjósa fulltrua á synodus o. s. frv. 


Digitized by Google 



196 


bezt við hann að fást við það, sem unnist gat með lip- 
urð og lægni. 

Um miðja 19. öld var drykkjuskapur þvi miður 
rnjög algengur á fslandi, en siðan Templarahreyfingin 
óx og þróaðist hefir afarmikil breyting orðið til batn- 
aðar i þvi efni. Hugsunarhátturinn er nú orðinn allt 
annar og yngri menn geta varla gert sjer i hugarlund, 
livernig ástandið var fyrrum. l J ó nú íslendingar i þá 
daga að öllum likindum hafi ekki drukkið meira en 
sumar aðrar þjóðir, þá bar þó meira á því. Til sveita 
var drykkjuskapurinn aldrei mikill af því menn náðu 
ekki i ölföng, en þess meir var drukkið i kaupstaðar- 
ferðum og það þótti lítil vansæmd i þvi að láta sjá sig 
drukkinn á mannamótum, i veizlum, á fundurn, við 
rjettir og annarsstaðar þar sem mannkvæmt var. Ung- 
ir menn töldu það allopt i sinn hóp karlmtnnskumerki 
að drekka fast og þola mikið. A drykkjuskapnum bar 
þá enn meira af þvi menn drukku nærri eingöngu 
brennivin og urðu því fljótt drukknir og illa drukknir. 
Meðal útlendinga komst þá mikið drykkjuskaparorð á 
íslendinga af því helzt var drukkið í kauplið, verstöð- 
um og strandferðum, eptir að þær komust á; bar þá 
stundum við, að þingmenn og embættismenn voru blek- 
aðir á strandskipunum og jók það eigi litið orðróminn. 
Brennivin var þá ótollað og ódýrt og þegar vel fiskað- 
ist og fiskurinn var i háum prís var drukkið ómælt i 
'verstöðum. I’að er í frásögur fært, að útvegsbóndi einn 
rsýndi mikilmennsku sina á þann hátt, að hann hafði 
brennivinstunnur i salthúsi og komu þær upp úr salt- 
inu því meir sem af þvi eyddist og var þá drukkið þvi 
fastara sem meir fiskaðist; annar bafði brennivin á 
iietaduflum, svo hásetar gætu fengið sjer sopa i róðrun- 
nm o. s. frv. Á árunum 1860—70 var víðast fyrst boðið 
brennivínsstaup þegar menn komu á bæi og fylgdu þvi 
optast sykurmolar á undirskál. í þá daga fluttist mikið 
brennivin til landsins sjerstaklega i íiskihafnir; þess er 
t. d. getið, að 1863 voru frá 12. april til hvitasunnu i 


Digitized by Google 



197 


einni verzlun — Knútzons-verzlun í Keflavík — 30 tunn- 
ur af brennivini settar á stokka. 1 ) Árið 1862 drukku ís- 
lendingar nærri 7 potta af brennivíni á mann, 1863 
nærri 8 potta, 1865 9 potta og á árunum 1866—70 að 
meðaltali 6,1 pott á nef hvert,*) en nú koma 3 pottar á 
mann (1904) eða þó líklega tðluvert minna, þvi nú 
drekka útlendingar allmikið af þvi brennivini, sem til 
landsins flyzt. Pegar 6 — 7 pottar af brennivíni hafa á 
árunum 1860 — 70 verið drukknir fyrir hverja hræðu á 
landinu, má hugsa sjer liver óhemja hefir verið drukk- 
in i kaupstöðum og fiskiverum, þvi óhætt mun að 
segja, að */ 4 lilutar alls þessa brennivins eða meira hefir 
aldrei komið í sveit. 

Þegar tíðarandinn er slíkur og hugsunarhátturinn 
gallaður, er varla að búast við að nein stjett fullkom- 
lega fari varhluta af þjóðarósómanum og á þeim tim- 
um voru þvi miður alt of margir prestar hneigðir til 
ofdrykku; prestar eru breyzkir sem aðrir menn og háðir 
lögmáli tíðarandans eins og aðrir. Þó hin islenzka 
prestastjett í heild sinni væri þá eins heiðarleg og þörf 
landinu eins og lnin jafnan hefir verið, þá voru hinir 
einslöku svörtu sauðir henni til hneisu. Þó var drykkju- 
skapur presta á 19. öld aldrei neitt svipaður því, sem 
var á 17. öld; allir þekkja breyskleika Jóns biskups 
Vidalins i þvi efni, enda var drykkjuskapur i þá daga 
ekki talinn neinn ósómi, það var eins og kunnugt er 
sagt um föður Brynjólfs hiskups, sira Svein prófast 
Simonarson i Holti i Önundarfirði, hinn mcsta sóma- 
mann, að hann »yfirgekk flesta menn i hegðan og 
skikkan, svo vel drukkinn sem ódrukkinn«. 8 ) 

Pjetur biskup átti í biskupstið sinni, hæði leynt og 
ljóst, í töluverðu stríði út úr drykkjuskapar-breyskleika 

1) Pjóðólfur XVI, bls. 105. 

2) Verzlunarskýrslur 1904, bls. 12. Sbr. Skýrslur uni lands- 
hngi hinar eldri 3. og 4. bindi. 

3) Annálar Hjörns á Skarðsá bls. 289. 


Digitized by Google 



198 


nokkurra presta og gerði sjer mikið far um að bæta og 
áminna, 1 ) en þó voru ýnisir, sem þótti hann vera ot 
mildur i þessu efni, en engu minni kvartanir heyrðust 
i tið Helga biskups og var honum líkaborið á brýn, að 
hann sýndi eigi nóga rögg i því að uppræta þetta ill- 
gresi. En það er hægra um að tala en i að komasf, 
grundvöllurinn, hugsunarháttur almennings, verður að 
breytast áður en slíkir hlutir verða fullkomlega lagfærð- 
ir; þó áminnt sje og hegnt sækir íljótt í sama horfið, 
þegar íhaldið vantar hjá alþýðunni. 

Árið 1854 er talað um það i Þjóðólfi, að nauðsyn 
sje á þvi, að synodus hafi ásamt biskupi »eptirlit með 
og uppljóstri því ískyggilega og guðsorða þjenurum öld- 
ungis ósamboðna ölteitis-framferði, sem nú þykir stund- 
um nærri þvi sómi að, en alls ekki verulegur vansi«. 
Segir þar að eptirlitið sje ekkert, en hjá almenningi 
miskun mikil og umburðarlyndi, sem segir: »ójæja! 
en hann var ekki algáðar blessaður sauðurinn«. 8 ) Árið 
1856 stendur i sama blaði þessi einkennilega auglýsing 
og »uppástunga til hinna hávelbornu stiptsyfirvalda« 
frá nokkrum Reykvíkingum: »Af þvi menn vita ckki 

betur en að lagaákvarðanirnar um drykkjuskap presta, 
og livað við honum liggi, sjeu enn í fullu gildi og af 
þvi menn vona, að framför i menntun og siðgæðum 
hafi og það i för með sjer, að ekki eigi nje megi taka 
linar nú á drykkjuskap og drabbi presta heldur en lög- 
gjöfinni þótti nauðsynlegt fvrir 100—200 árum liðnum, 
en mönnum sýnist þó á hinn bóginn, að drykkjuskapur 
og drabb fari ekki síður i vöxt meðal prestanna, og 
máske einkum meðal sumra hinna yngri þeirra, heldur 
en meðal sjálfs almúgans, hvar til þó eru, þvi miður of 


1) Fjallkonan (VIII, 1891 bls. 78) segir í æflágripi Pjeturs 
biskups: »hann vandaði jafnan hógværlega uin óreglu og ósiö- 
semi alla, er hann varð var við, og varð honum með pví móti 
meira ágengt cn þeim verður, sem beita hörku og blindum á- 
kafa, enda tók liferni presta miklum bótum i hans biskupstið«. 

2) Pjóðólfur VII, bls. 2. 


Digitized by Google 



199 


augljós dæmi, — og af þvi prestar sjást of opt svona 
ástigs hjer á strætunum, — og sama frjeltist úr fleiri 
kaupstöðum, — einungis í viðskiptasnuddi sinu búð úr 
búð, — því enginn tekur til, þó þeir eða aðrir verði 
hýrir eða góðglaðir í veizlum eða samsætum; — sem 
sagt, af því prestar, og það ekki bvað sizt sumir hinir 
yngri þeirra, þykja sjást bæði hjer og i öðrum kaup- 
stöðum landsins helzt til of opt töluvert blekaðir sjer 
og stjett sinni til óvirðu bæði i augum útlendra og inn- 
lendra, þá leyfum vjer oss að stinga upp á þvi við hin 
hávelbornu stiptsyfirvöld, að þau feli bæði lögreglustjór- 
anum hjer og þeim i hinum kaupstöðunum, að liafa 
vakandi auga á, þegar drukkinn prestur sjest á stræt- 
um, og að gefa það tafarlaust stiptsyfirvöldunum til 
kynna og nafngreina prestinn, en þau »nóteri« hann 
siðan hjá sjeni. 1 ) 

Árið 1860 kærðu sóknarmenn sira Jón Benedikts- 
son að Setbergi út af þvi, að hann hefði »einu 
sinni eða tvisvar verið ógáður til lýta eða hneykslis i 
embættisverkum og sýnt af sjer hroðalega eða óprest- 
lega hegðan og orðbragð utan embættis optar en i eitt 
skipti«. Hclgi biskup hlutaðist þá tafarlaust til að rjett- 
arprófun var haldin og þingsvitni og sannaðist þá, að 
klögunin var i öllu verulegu á rökum byggð. Stipts- 
yfirvöldin úrskurðuðu þá, að málshöfðun skyldi niður- 
falla, ef prestur hoigaði kostnað við rjettarprófin og 2 
(tvo) rd. i prestsekknasjóðinn. 2 ) þegar hinn enski 
mannvinur Isaac Sharp ferðaðist hjer á landi 1863 ljet 
hann prenta umburðarbrjef til íslendinga, einkum móti 
óhreinlæti og drykkjuskap, þar segir meðal annars: 
»Það hefir vakið mjer djúpa sorg, að sjá sálir og lík- 
ama yðar lagða í hinn auðvirðilega læðing ofdrykkj- 
unnar; en sú hefir þó verið sárust harmasjón mín, að 


1) Pjóðólfur VIII, 1856 bls. 72. Orðalag Jóns Guðmunds- 
sonar ritstjóra er auðþekkt á þessari auglýsingu. 

2) Þjóðólfur XIII, bls. 13—14. 


Digitized by Google 



200 


sjá presta safnaðanna fallna flata fyrír freistingu þess- 
ari®. 1 ) Mörg fleiri dæmi uin ástand og hugsunarhátt 
mætti til telja á dögum Helga biskups, et þörf gerðist. 

Astandið breyttist náttúrlega ekki mjög fljótt fyrst 
framan af biskupstið Dr. Pjeturs Pjeturssonar, hugsun- 
arháttur almennings var nokkuð svipaðnr fram yfir 
1880. Pó komu við og við kærur um nokkra presta, 
en mjög voru þær flestar örðugar viðfangs fyrir yfir- 
völdin, þvi þegar einhverjir bændur höfðu kært og far- 
ið var að rannsaka málin, mæltu jafnan enn fleiri 
sóknarbænda á móti kærunum eða kærendur sjálfir 
gengu frá undirskriptum sinum og átu allt ofan í sig 
aptur. Þetta hið sama kom þráfaldlega fyrir á visitaz- 
ium Pjeturs hiskups, að menn vildu ekki standa við 
kærur sinar þegar á átti að herða og stundum voru 
þær sprottnar af persónulegum óvildarhug einstakra 
manna, eða sveitaþrasi, sem í sjálfu sjer var óviðkom- 
andi málefninu. Pað var þvi nærri ómögulegt að festa 
hönd á drykkjuafbrotum presta eða öðrum afglöpum, 
því þegar kom til rannsókna þóttist enginn hafa sjeð 
eða heyrt neitl, sem var aðfinnsluvert. Til þessa inætti 
færa ýms dæmi ef þyrfti; jeg skal að eins minna á kær- 
urnar gegn sira Einari Vernharðssyni*) i Grunnavik 
1868 og gegn sira Þorvarði Jónssyni 8 ) á Kirkjubæjar- 
klaustri 1869, sem alveg fjeilu niður þegar á átti að herða. 
Svipuð afdrif hafði klögun úr Lóni 1878 gegn sira Páli 
Pálssyni; þegar til kom sýndi það sig að sóknarmenn 
voru ágætlega ánægðir með þenna prest. 4 ) Þegar siðar 

1) Pjóðólfur XV, bls. 189. 

2) Þjóðólfur XX, bls. 147; XXI, bls. 91. 

3) Þjóðólfur XXII, bls. 23, 32, 41. 

4) Um sira Pál Pálsson gcngu sem kunnugt er margar 
sögur sannar og ósannar, en hann var jafnan svo vinsæll hjá 
sóknarmönnum sinum, enda mjóg gáfaður maður og ísmcygi- 
legur, að allar kærur gegn honum fjellu niður. Þegar hann 
kom að Stafatclli var eitthvert þras milli hans og uppgjalaprests- 
ins, síra Bjarna Sveinssonar, og nokkrir sóknarmanna sendu 
klögun yflr síra Páli til stiptsyflrvalda Út úr því ritaði síra 


Digitized by Google 



201 


var leitað vitnisburðar um drykkjuskap sira Sigurgeirs 
á Grund og um aðra háttsemi hans, voru sumir alþýðu- 
menn mjög óánægðir með þær rannsóknir og kom það 
fram í blöðunum. 1 ) f »Skuld« var 1882 getið um 
hneykslanlegt drykkjuskapar-athæfi prests eins; Pjetur 
biskup ljet þá rannsaka málið og fannst þá, að sagan 
var að miklu leyti á rökum byggð; prestur fjekk þá al- 
varlega áminningu, en fjekk að halda embætti fyrir 
beiðni safnaðarins, þvi hann var mjög vinsæll þó breyzk- 
ur væri. 8 ) Annars var gjört miklu meira úr drykkju- 
skapai -breyskleika presta á embættisárum Pjeturs bisk- 
ups en ástæða var til; það sanna var, að óregluprestum 
fór í hans tið sífellt fækkandi eptir því sem aldarand- 
inn brej'ttist. í þessu efni er ekkert að marka öfgar 
þær, sem Vesturheims prestar breiddu út um almennan 
drykkjuskap hinnar islenzku prestastjettar. Þó stöku 
prestar væri óreglumenn, þá var drykkjuskapur presta 
yfirleitt miklu minni eti nokkurntíma áður. Sira Þor- 
kell Bjarnason segir 1890. 8 ) »Jeg held, að liver maður, 
sem til þekkti fyrir 30—40 árurn, og satt vill segja, hljóti 
að játa, að drykkjuskapur sje niiklu minni meðal presta 


Jón Bjarnason (Sveinssonar) svæsnar og hranalegar greinar i 
Norðanfara (XVII, 1878, bls. 45 -46 og XVIII, 1879, bls. 19) um 
sira Pál, um islenzka presta og islenzka kirkjustjórn, án þess þó 
að gera nokkra tilraun til þess að sanna áburð sinn. Pjetur 
biskup svaraði stillilega í Norðanfara (XVII, bls. 57—58) og sjálf- 
ur svaraði sira Páll i sama blaði (XVIII, 1879, bls. 71 — 72) og 
getur þess þar, að sóknarmenn liafi ritað klógunina, áður en hann 
kom i sóknina, en eptir að hann kom þangað voru sóknarmenn 
hnnum wgóðir, alúðlegir og greiðviknir«, Íjetu enga óánægju i 
ljósi og »breyttu þannig við mig« segir sira Páll »i orði og verki, 
að þcim er til sóma og nijer til sannrar gleði og ánægju«. Pess 
mágeta, að þeir Jón Bjarnason og Páll Pálsson fengu jafna eink- 
unn, liina hæstu, við embættispróf á prestaskólanum, 52 stig, 
vantaði citt stig i ágætiseinkunn (Sbr. Verði ljós II, bls. 157). 

1) Norðanfari XIX, 1880, bls. 49—50. 

2) Skuld V. árg., bls. 106, 124. 

3) Fjallkonan VII, 1890, bls. 129. Sbr. ísafold XVIII, bls. 
266 og XIX, bls. 110. 


Digitized by Google 



202 


nú en þá Drykkjuskapurinn er alstaðar að 

minnka á landinu meðal æðri og lægri, og vonandi, að 
hann hverfi, svo til vansa sje meðal lærðra manna áður 
mjög langl liður. I J að er ljótt af prestum að drekka, 
en það er lika ljótt að úthrópa þá stjett eina fyrir það, 
sem hún er ekki sekari af en aðrar stjettir, eins og hún 
ein hefði þann Ijóta löst. Jeg er viss um, og gæti nafn- 
greint það i þeim sýslnm, sem jeg þekkti til i uppvext- 
inum, að ofdrykkjuprestar voru stórum fleiri á landi 
hjer þegar Pjetur tók biskupsdóm, en þegar hann ljet 
af honum. Hvernig átti hann og að komast hjá að 
vigja þá, sem höfðu lögskipaða hæfdegleika? Var vist 
að sannaður yrði orðasveimur um drykkjuskap, þó ver- 
ið hefði, en söfnuðir víða prestlausir, sem heimtuðu 
presta«. 

Á árunum 1860 — 70 var drvkkjuskaparóregla eins 
og kunnugt er enn þá allmikil í lærða skólanum, og á 
hinum æðri skólurn í Reykjavík, og Ijet Dr. Pjetur ekki 
hjáliða að áminna lærisveina sína um reglusemi og 
góða siðu og eins prestana eptir að hann var orðinn 
biskup. Einn af lærisveinum hans, síra Oddur Gisla- 
son, gaf biskupi eplirfylgjandi vitnisburð í tæðu, er hann 
ílutti við gröt hans: »Hann vildi ekki brjóta hinn 

brákaða reyr, ekki slökkva hinn líttlogandi hörkvevk; 
hann fylgdi þvi, að guð vill ekki syndugs manns dauða, 
heldur að hann snúi sjer og lifi. Eitur timans, vin- 
drykkjan, sem var á háu stigi á þjónustuárum hans sem 
biskups, var honum viðbjóður, og hann neytti allra 
krapta andans og kærleikans til að leiða hina brotlegu 
og breysku presta á rjettan veg, bæði með föðurlegum 
áminningum og alvarlegu aðhaldi, með því að sýna 
þeim fram á óhæfilegleik þeirra til að þjóna drottni. 
Með kærleika, ljúfmennsku og kristilegri alvöru frelsaði 
hann marga af hinum vonda vegi, og tel jeg mig einn 
meðal þeirra, sem hann átti mikinn þátt í að snúa frá 
ofdrykkjunni og leiða til Jesú — guð almáttugur blessi 
hann fyrir það — þvi sá, sem snýr syndaranum frá 


Digitized by Google 



203 


villu sins vegar, frelsar sál frá dauða og hylur ljölda 
synda. Jeg er þess lifandi vitni og jeg veit, að þeir eru 
fleiri lifs á landi voru, sem hann sama sýndi — allt í 
þeirri von, að heilagur andi mundi á sínum tima verka 
það, sem til ávaxtarins útheimtist, sá sannleiksandi, 
sem á að leiða alla Jesú lærisveina í allan sannleikaw. 1 ) 

Eptir að Pjetur hiskup var dáinn hefir einn rit- 
höfundur horið honum á brýn, að hann hafi »hleypt 
inn á prestaskólann alþekktum óreglustúdentum, sem 
jafnvel höfðu orðið að yfirgefa aðrar menntastofnanir 
vegna svalls og drykkjuskapar og það enda þvert ofan 
í hörðustu mótmæli bæði forstöðumanns og kennara 
skólans«. 2 3 ) Þelta hlýtur að vera ósall, enda reynir höf. 
ekki hið minnsta að rökstvðja þenna áburð og mót- 
mælir hvað eptir annað i sömu greininni sjálfum sjer, því 
hann lekur það opt fram, að Dr. Pjetur hafi látið sjer 
mjög annt um hag og heiður prestaskólans og að hann 
hafi verið hinn fastasti fyrir og ógjarnan látið undan í 
neinu þvi, sem hann hugði mundi rýra álit og sóma 
skólans. 8 ) í’að er svo fjarri öllu eðli Pjeturs biskups 
sem hugsast getur, að hann hafi i þessu efni metið 
einskis »hin hörðustu mótmæli bæði forstöðumanns og 
kennara skólans«. Dr. Pjetur bar svo mikla virðingu 
fyrir sira Helga og var svo mikill vinur Sigurðar Mel- 
sted, að það er næsta ótrúlegt, að hann hefði ekki farið 
að orðum þeirra. Pjetur biskup tók til greina hverja 
klögun, sem var á rökum byggð, en yfirvald i hans 
stöðu gat eðlilega ekki hlaupið eptir söguhurði og bæja- 
þvaðri. Hafi óreglumenn slæðst inn á prestaskólann 
eptir að Dr. Pjetur var orðinn biskup, þá er það miklu 
fremur ódugnaði eða meinleysi forstöðumannanna að 
kenna en honum. En þcim til afsökunar verður liver 


1) Ræður fluttar við jarðarför Pjeturs Pjeturssonar bisk- 
ups. Reykjavik 1891, bls. 32. 

2) Verði ljós II, 1897, bls. 158. 

3) S. st. bls. 157. 


Digítized by Google 



204 


nútiðarmaður að hafa það hugiast, að tiðarandinn var 
þá, eins og vjer fyrr höfum lýst, allt annar en nú, og 
minnast þess, að sum ár mætti segja, að helmingur 
stúdenta úr lærða skólanum eða meir, væru óreglu- 
menn, eptir þeim mælikvarða, sem nú er brúkaður. 

Pjetur biskup lagði mikinn áhuga á að efla sjóði 
þá, sem gátu orðið kirkju og kennidómi til styrktar og 
nota; stýrði hann þeim með hinni mestu hagsýni, svo 
þeir jukust mjög undir stjórn hans. Vjer höfum áður 
getið þess, að prestaskólinn átti honum tvo sjóði að 
þakka, en eptir að Dr. Pjetur varð biskup ljet hann sjer 
cinkum annt um preslsekknasjóðinn, svo hann ferfald- 
aðist á embættisárum hans og hafði þó liðsinnt fjölda 
mörgum fátækum ekkjum. Upphaf og stofnun þessa 
sjóðs er einkennileg og eptirtektaverð. Það var um- 
komulaus stúlka af bændastjett, sem lagði grundvöll 
prestsekknasjóðsins eða x-jettara sagt kom því til leiðar 
að hann var stofnaður. Stúlka þessi hjet Ingveldur 
Guðmundsdótlir ; hún hafði verið vinnukona á Bessa- 
stöðum hjá Þorgrimi gullsmið Tómássyni og siðan hjá 
dætrum hans i Holli undir Eyjafjöllum og i Odda; hún 
gaf með erfðaskrá 26. april 1856 aleigu sina 200 rd. v 
sem hún hafði sparað saman af kaupi sínu, »til sjóð& 
sem ætlaður væri fátækum prestsekkjum til aðstoðar«, 
og var þess óskað i stofnunarbrjefinu, að biskup lands- 
ins vildi hafa umsjón með sjóðnum, að liann væri ó- 
hultur og ávaxtaðist. 1 2 3 ) Fje þetta varð þó prestsekkjun- 
um aldrei að notum eins og til var ætlast, því gjöf- 
inni varð að skila aptur samkvæmt dómi, eptir margra 
ára málarekstur, vegna formgalla á testamentinu.*)' Helgi 
Thordersen biskup las upp gjafabrjef Ingveldar á syno- 
dus 1857, og whreyfði því að nauðsyn bæri til, aðstofna 
sjóð fyrir fátækar prestsekkjur hjer á landi; en til þess- 
þótti nú vart vera hentugur timi«. 8 ) Menn voru þá. 

1) Pjóðólfur IX, 1857. bls. 89. 

2) ísafold XVI, 1889, bls. 50. 

3) Pjóðólfur X, bls. 30. 


Digitized by Google 



205 


nefnilega áhyggjufullir út af fjárkláðamim. Um haustið 
ritaði þó Helgi biskup (i september 1857) prestum og 
próföstum umburðarbrjef og hvatti til samskota, að 
styrkja þetta nauðsynlega fyrirtæki. Gengu samskotin 
tregt í fyrstu, þó safnaðist nokkuð i Reykjavik sjerstak- 
lega fvrir tilstilli Jóns Guðmundssonar ritstjóra og svo 
varágóðanum af gleðileikjum, sem haldnirvoru i Reykja- 
vik 1859 og 1860 skipt að jöfnu milli bræðrasjóðs, 
prestaskólasjóðs og prestsekknasjóðs. Svo fóru nokkrir 
prestar að greiða árleg tillög og safna i sóknum sinum, 
ekki sizt i Múlasýslum fyrir hvatir sira Ólafs Indriða- 
sonar á Kolfreyjustað, scm hvalti menn i kvæði til að 
gefa. 1 ) Árið 1861 var sjóðurinn orðinn 14tK) rd. og 1866 
þegar Pjetur biskup tók við 2429 rd. Það leit þó út 
fyrir, að þess mundi verða langt að bíða, að prestsekkj- 
urnar gæti farið að njóta góðs af vöxtum sjóðsins, en 
þá gengust dætur Pjeturs biskups fyrir þvi með aðstoð 
10 annara kvenna i Reykjavik sumarið 1869 að haldin 
var tombóla og bazar til ágóða fyrir prestsekknasjóð- 
inn,*) og bárust bazarnum miklar gjafir frá íslandi, 
Danmörku og Knglandi. Ágóðinn varð á árinu 1869 
1393 rd. 48 sk. og síðar bættust við fyrir selda muni 
2— 300 rd. Prestsekknasjóðurinn komst við árslok 18(>9 
upp í 4364 rd. 48 sk. og var eptir það á næsta syno- 
dus (1870) byrjað að útbýta Ije af vöxtunum til fátækra 
prestsekkna. Þau hjón Eirikur Magnússon og kona 
hans i Cambridge studdu sjóðinn mjög vel á þessunt 
árunt, bæði með því að safna munum til bazarsins og 
svo gaf frú Sigriður bókina »Blómsturkarfan«, sem scld 
var til ágóða fyrir sjóðinn, og komu inn fyrir hana vfir 
500 kr. Auk þeirra, sem taldir hafa verið, voru og 


1) Þjóðólfur XIII, bls. 15. Jón Guðniundsson gaf hina 
fyrstu 5 rd. i prcstsekknasjóðinn og styrkti liann á margan hátt, 
nuglýsti ókeypis o. s. frv. 

2) Auglýsing um bazarinn í Pjóðólfi XXI. árg. bls. 67 — 6S. 
S. st. bls. 141 er prentað kvæði eptir M. Hákonarson um baz- 
arinn. 


Digitized by Google 



206 


góðir styrktarraenn sjóðsins sira Halldór Björnsson á 
Sauðanesi, sira Jón Ingjaldsson a Húsavik og Skúli 
læknir Thorarensen. 1 ) Á árunum 1866 til 1876 gafst 
sjóðnum allmikið tje, þá lögðu og margir prestar og 
nokkrir leikmenn sjóðnum árstillög og óx hann þá 
drjúgum, en siðan hættu menn að gefa og tillögin gengu 
mjög til þurðar, svo að 1888 var það að eins einn 
prestur á öllu landinu (sira Daníel á Hólmurn), sem 
greiddi sjóðnum árstillog. Þegar prestsekknasjóðurinn 
komst undir umsjón Pjeturs biskups var upphæð sjóðs- 
ins 4858 kr., sem fyrr var getið, en þegar biskup skil- 
aði honum af sjer 1889 var eign sjóðsins orðin 18553 kr., 
og hafði þó í lians tið verið veittur 5500 kr. styrkurfá- 
tækum ekkjum afsjóðnum. Á þeim 23 árum, sem Pjetur 
biskup slýrði sjóðnum, jókst hann um 13695 kr. í árslok 
1905 var sjóðurinn orðinn 25155 kr., svo hann hefir til- 
tölulega litið aukist siðan Pjetur biskup fjell frá. Prests- 
ekknasjóðinn munaði drjúgum um tillög Pjeturs bisk- 
ups sjálfs, hann galt sjóðnum stöðugt 20 kr. árstillag og 
styrkti sjóðinn við og við á annan hátt, alls mun liann 
liafa geíið sjóðnum 1500—2000 kr. Sjóðurinn fjekk á- 
góða af smásögum, er biskupinn gaf út, og af nýjum 
kristilegum smáritum og af hugvekjum presta. Ágóðann 
af hinu seinasta riti, sem fjell í prestsekknasjóðinn, má 
telja gjöf Pjeturs biskups. Út úr hugvekjum þessum 
spannst töluvert þras. Prentunarkostnaðurinn á svo 
þvkkri bók var eðlilega töluverður, svo Pjetur biskup 
sólti um og fjekk 600 kr. styrk af fje því, er lands- 
höfðingi hafði til umráða til að styrkja bókmenntir. 
Þetta var nú ekki eins hyggilega ráðið af Pjetri biskupi 
eins og annars var vani hans, þvi úr því bókin kom út 
á tilkostnað hans, þó væntanlegur ágóði ætti að ganga 
til prestsekknasjóðsins, þá mátti búast við að það yrði 
matur fyrir blöðin, enda varð svo, að út úr þvi spannst 

\- 

\ 

N 1) Englendingurinn Watts, sem fór yfir Vatnajökul, gaf 
1874 sjóðnum 90 krónur. 


Digítized by Google 



207 


töluverð hlaðadeila. Svo fór að hugvekjurnar, þrátt 
fyrir styrkinn, borguðu ekki kostnaðinn, en af þvi Pjetur 
biskup hafði ánafnað prestsekknasjóðnum ágóðann af 
bókinni, þá lagði hann samt i því skyni 300 kr. úr eig- 
in vasa i sjóðinn og bar auk þess skaðann af útgáfunnu 
Eitt sinn missti prestsekknasjóðurinn, fyrir svik ein- 
staks manns, veðskuld að upphæð 216 kr. I J að borg- 
aði Dr. Pjetur sjóðnum úr sinum eigin vasa, þó hann 
hefði enga skvldu á þvi.) 1 2 3 Af þvi, sem hjer hefir verið 
skráð, sjest, að vöxtur og viðgangur prestsekknasjóðsins 
var að mjög mjklu leyti Pjetri hiskupi að þakka. Eitt 
af hinum seinustu biskupsverkum hans var að senda út 
umburðarbrjef (18. febrúar 1880) til allra prófasta að 
styrkja sjóðinn.*) 

Pjetur hiskup ljet sjer mjög annt um að útbreiða 
heilaga ritningu meðal alþýðu á íslandi, og varð hon- 
um eílaust meira ágengt i þvi efni en nokkrum islenzk- 
um biskup öðrum siðan Guðbrandur biskup leið. Árið 
1854 reit Dr. Pjetur Pjetursson sögu hins íslenzka bibl- 
iufjelags,*) og getum \jer visað til þeirrar skýrslu þeim, 
er nánar vilja kynnast aðgjörðum fjelagsins. Vjer skul- 
nm að eins drepa á fáein atriði. Fjelagið var stofnað 
1815 fyrir tilstilli E. Hendersons Englendings, sem var 
i þjónustu hins brezka bibliufjelags og þá ferðaðist á 
íslandi, 4 ) liann var einnig frumkvöðull að stofnun hins 
islenzka evangeliska smábókafjelags. A prestasamkomu 
10. júli 1815 hjelt síra Árni Helgason ræðu i kirkjunni 
i Reykjavik og gerði sjer að aðalumtalsefni nauðsyn og. 

1) ísafolil XVI, bls. 46-47, 49—50, 97, 105-106. 

2) Prentað i ísafold XVI, bls. 106. 

3) P. Pjetursson: Skýrsla um gjörðir og fjárhag hins is- 
lenzka bibliufjelags. Revkjavik 1854, 39 bls. 8^ (á isícnzku og 
dönsku). Sunnanpóstur II, bls. 153 — 154. Þjóðólfur VI, bls. 223— 
25, 229—30, 231 — 33. Þar er átalið afskiptaleysi Ilelga biskups af' 
fjelaginu og skýrsluleysi og aðgjörðaleysi pess hin seinni ár. 
Eptir það voru fjelagsreikningarnir árlega prentaðir i Þjóðólfi. 

4) Frá stofnun fjelagsins er itarlega sagt i bók E. Hen- 
derson’s, Iceland. Edinburgb 1818, II, bls. 170—178. 


Digitized by Google 



208 


nytsemi biblíufjelaga, benti sjerstaklega á aðgjörðir hins 
enska biblí ufjelags og binn mikla árangur af starfi þess 
og hvatti presta til þess að taka höndum saman til að 
stofna islenzkt bibliuQelag. Höfðu nokkrir embættis- 
menn sama dag fund með sjer, stofnuðu tjelagið og 
ljetu ganga út áskorun til samskota, en árið eptir voru 
lög fjelagsins samin. Árið 1817 höfðu fjelaginu gefist á 
tslandi 2340 kr., en mest dró um gjöf hins brezka 
bibliufjelags sem þegar í uppbafi gaf 4800 kr. Um 1823 
var sjóður fjelagsins orðinn nálega 10,000 krónur, en þá 
misstist sjóðurinn nokkru siðar nærri allur við það að 
fjehirðir f|elagsins Sigurður landfógeti Thorgrimsen varð 
gjaldþrota og nokkuð misstist lika i búi Geirs biskups 
Vidalins, sem lika var þrolabú. Smátt og smátt fór þó 
fjelagið að safna í nýjan sjóð af tillögum presta ogann- 
ara og svo gof konungur árlega 60 rd. Á seinni árum 
Steingríms biskups og fvrri árum Helga biskups var 
mikil deyfð komin i Qelagið; þá voru flestir fjelagsmenn 
^iánir eða gengnir úr, einir 5 voru eptir »og kom þeim 
sarnan um að gjalda eigi tillög til fjelagsins fyrst um 
sinn«. Gngir fjelagsfundir voru haldnir 1845. 1847 — 
1851, en af því fjehirðir (Sveinbjörn Egilsson) dó 17. á- 
gúst 1852 varð Helgi biskup að skjóta á fundi 4. októ- 
ber 1852; þá voru tveir nýir fjelagar teknir inn, sem 
»orðulimir« eins og þá var kallað, það voru þeir Þórð- 
ur Sveinbjörnsson háyfirdómari og Pjetur Pjetursson 
prófessor, var hinn fyrri kosinn fjehirðir, hinn siðari 
skrifari, og höfðu þeir eptir þetta alla framkvæmd á 
hendi. Þórður Sveinbjörnsson dó 1856 og þá tók Jón 
Pjctursson yfirdómari við fjehirðisstörfum. Nú fór apt- 
ur að færast lif í ijelagið og efnahagur þess að batna 
og mun það ekki sízl hafa verið Dr. Pjetri að þakka. 
Árið 1852 var sjóður fjelagsins 7602 kr. og 1854 8210 
kr. Þá fór fjelagið að gefa út bibliu þá, sem kom út i 
Reykjavík 1859, og hafði við það mikinn kostnað, svo 
sjóðurinn minnkaði aptur, þó honum bærust nokkrar 
gjafir. Framkvæmdir fjelagsins í heild sinni voru eptir 


Digitized by Google 



209 


kringumstæðum alls ekki svo litlar, færustu guðfræðing- 
ar og málfræðingar lslands endurskoðuðu þýðingu mest- 
allrar biblíunnar, Viðeyjar-útgáfan 1841 var prentuð 
með styrk Qelagsins, Nýja Testamentið, Biblíukjarni, 
Herslebs bibliusögur o. fl. Frá störfum íjelagsins og 
efnahag á árunuin 1815 — 1854 er itarlega skýrt í skýrslu 
Dr. Pjeturs Pjeturssonar. Þegar Dr. Pjetur varð biskup 
1866 átti fjelagið í sjóði 5795 kr., en svo urðu aptur út- 
gjöldin minni, er enska bibliufjelagið hljóp undir bagga 
og tók að sjer útgáfu ritningarinnar, vextir lögðust þá 
við höfuðstól, svo sjóður Ijelagsins var orðinn þegar 
Pjetur biskup fór frá yfir 18000 krónur. 

Árið 1861 veitti stjórnin hinu islenzka biblíuljelagi 
200 rd. styrk i eitt skipti til þess að Ijelagið gæti geng- 
ist fyrir að laga og endurbæta hina islenzku útleggingu 
á Nýja Nestamentinu, og á fundi 13. apríl 1861 var 
þeim Dr. Pjetri Pjeturssvni og Sigurði Melsted falið á 
hendur að framkvæma þetta verk. 1 ) Sama sumar kom 
Englendingurinn Isaac Sharp til íslands og gerði hann 
fyrir hönd hins brezka biblíufjelags tilboð hinu islenzka 
biblíuQelagi að það fengi styrk til að gefa út Nýja Testa- 
mentið, svo liægt væri að selja það innbundið með 
vægu verði og var því boði lekið með þökkuin. Flinn 
15. júlí s. á. sendi Bibliufjelagið út umburðarbrjef til 
allra' prófasta um að þeir frá prestum útveguðu áreið- 
anlegar skýrslur um, hve margar Biblíur og Nýja Testa- 
menti væri til i sóknum þeirra og hve mörg heimili 
enn þá vanti annaðhvort cða hvorutveggja og hve mörg 
eintök Nýja Testamentisins muni þurfa í hvert pró- 
fastsdæmi ef þau bundin í skinnbandi fengjust fyrir 64 
sk. hvert. Þeir Dr. Pjetur og Sigurður Melsted sátu 
þessi ár stöðugt við endurskoðun Nýja Testamentisins 
hvern virkan dag heima hjá prófessor Pjetri frá kl. 4— 
7 e. h. og endurskoðuðu siðan dálítið af Gamla Testa- 
mentinu, Daviðssálma og fáeina af spámönnunum; timi 


1) íslendingur II, bls. 43 — 44. 

14 


Digitized by Google 



210 


var eigi til að gjöra meira. Það varð úr að BiblíuQe- 
lagið enska tók algjörlega að sjer að kosta útgáfu Nýja 
Testamentisins og 23. júnímán. 1862 sigldi kand. Ei- 
rtkur Magnússon til London til þess að sjá um útgáfuna 
og lesa prófarkir. Nýja Testamentið með Davíðssálm- 
um kom út í Oxford 1863, og 12. júli s. á. sendir stjórn 
hins íslenzka BiblíuQelags umburðarbrjef um það til 
allra prófasta; fjelagið sendi líka 21. sept. 1863 þakkar- 
ávarp til hins brezka Biblíufjelags. 1 ) Sending Nýja 
Testamentisins út um landið drógst að miklu leyti til 
næsta árs sökum hinna afaróhentugu samgangna, sem þá 
voru. Bæði þá og síðar hafði Pjetur biskup mikla íyr- 
irhöfn fyrir útsendingu bókanna, en hann taldi það eigi 
eptir þó hann jafnan hefði ærinn annan starfa; hann 
útvegaði líka menn til þess að ferðast um sveitir með 
Testamenti og biblíur, og gekk þetta svo ötullega að 
seld voru og útbýtt á rúmum tveim árum 10 þúsund 
eintökum af Nýja Testamentinu og það varð að prenta 
það aptur. 8 ) Þrem árum siðar gaf enska biblíufjelagið 
út alla ritninguna á íslenzku og var hún íullprentuð í 
London 1866 og send út um ísland árið eptir. Hinn 
16. júlí 1866 gerði brezka biblíufjelagið Pjetur biskup að 
heiðursforseta i þakklætis og viðurkenningarskyni fyrir 
störf hans við endurskoðun ritningarinnar, og öll af- 
skipti hans af útgáfu biblíunnar og hefir enginn hlotið 
þann heiður í hinu danska ríki fyrr nje siðar. Hið 
enska bibliufjelag sýndi með þessum útgáfum sínum 
íslandi hið mesta veglyndi, tvær útgáfur Nýja Testa- 
mentisins og ein útgáfa allrar biblíunnar kostaði Qe- 
lagið 72 (sjötíu og tvær) þúsund krónur. Hvoru- 
tveggja var sem kunnugt er selt með gjafvirði (Biblí- 
an á 2 rd. Nýja Testamentið á 64 sk.) svo verðið var 


1) Þakkarávarp pelta er prentað i Report of the British 
and Foreign Bibte Society 1864 bls. 75 — 76. 

2) Report of the British and Foreign Bible Society 
1866 bls. 78. 


Digitized by Googte 



211 


naumast fyrir bandinu. 1 2 3 * * * ) Auk þess gaf fjelagið fátæk- 
lingum mörg hundruð eintök og seldi lika þurfamönn- 
um ritningar íyrir hálfvirði. Samt var einhver náungi 
í Norðanfara að telja það eptir, hve mikið fje færi út 
úr landinu fyrir þessar nýprentuðu ritningar, hann seg- 
ir »að sjer sárni sá peninga-austur út úr landinu, sem 
þetta fyrirtæki hlýtur að hafa í för með sjer«.*) Þessu 
svaraði Pjetur biskup þegar í Norðanfara og sýndi fram 
á, að þessi nýja biblia kostaði, sakir veglyndis hins 
brezka bibliuQelags, landið miklu minna, en þó hún 
hefði verið prentuð hjer. Fyrir bandið eitt á eldri 
Biblíunni, sem prentuð var í Reykjavik fóru 2 rd. út 
úr iandinu, fyrir hvert eintak, bókbindarar i Reykjavik 
treystu sjer ekki til að gjöra það fyrir minna en 2 rd. 
64 sk., svo bókin var bundin í Kaupmannahöfn fyrir 
2 rd. Auk þess bættist svo ofan á allur pappir frá út- 
löndum og annar erlendur tilkostnaður. 8 ) Pjetur biskup 
hafði einnig á hendi fyrir hið enska bibliufjeiag útbýt- 
ing á frönskum biblium meðal franskra sjómanna. 

Pjetur biskup var eðlilega mjög þakklátur hinu 
brezka biblíufjelagi fyrir veglyndi þess við íslendinga og 
bjóst lika við, að aðrir landar hans hefðu sömu tilfinn- 
ingu; sjállur hafði hann varið kröptum sinum og tima 
í mörg ár til þess að fyrirtæki þessu yrði ráðið vel til 
lykta. Það var því eðlilegt, að honum gremdist þegar 
Guðbrandur Vigfússon ótilkvaddur og ástæðulitið fór að 
sletta sjer íram í þetta mál og reyndi að gjöra biblíu- 
endurskoðunina tortryggilega í augum hins enska bibliu- 
Qelags sem eðlilega ekki hafði nein tök á því að greina 
rjett frá röngu i þessu máli. Hvað Guðbrandi upp- 
runalega hefir gengið til þeirrar áreitni, látum vjer ó- 


1) Þjóðólfur XX, bls. 97—98. 

2) Norðanfari VI, 1867, bls. 62. 

3) Norðanfari VII, 1868, bls. 1. Árið 1877 liafði Pjetur 

biskup sent cnska Bibliufjclaginu 21,867 kr. fyrir seld N. T. og 

biblíur og talsvert fje síðar. Report of the British and Foreign 

Bible Society 1878, bls. 78. 

14 * 


Digitized by Google 



212 


sagt, enda kemur það ekki þessu máli við og snertir 
ekki Pjetur biskup, en vist er það, að orsökin var ekki 
eingöngu heilög vandlætingasemi. Þó nú Guðbrandur 
hefði haft nokkuð til sins máls, sem ekki var, þá var 
frumhlaup hans eptir kringumstæðum klaufalegt og gat 
ekki gert neitt gagn, heldur að eins vakið tortryggni hjá 
mönnum, sem ekki kunnu islenzku. Þegar enska 
biblíufjelagið hafði gefið út aðra útgáfu af Nýja Testa- 
mentinu í Oxford 1860 sendi Guðbrandur fjelaginu út- 
ásetningar við hina islenzku þýðingu, einkum fyrstu 3 
guðspjöllin og sagði þar, að bæði væri þýðingin óná- 
kvæm og málið of nýtt, taldi hann gallana svo marga 
og mikla að útleggingin væri öldungis óhafandi. Fje- 
lagið sendi Pjetri biskupi útásetningar Guðbrands og 
spurði um álit hans, en aðfinnslurnar lutu nálega allar 
að þvi, sem þeir Dr. Pjetur og Sigurður Melsted höfðu 
látið óbreytt í hinni eldri útleggingu, sendi Pjetur bisk- 
up f jelaginu svar upp á þær og leiddi rök að þvi, að 
þær væru sumpart ástæðulausar og sumpart alveg ó- 
merkilegar; hann sýndi líka fram á að Guðbrandur var 
alveg ókunnugur rjettum vísindareglum fyrir biblíuþýð- 
ing og þekkti ekkert til hins gríska frumtexta, en lagði 
ensku biblíuna til grundvallar fyrir útásetningum sin- 
um. Þá ijekk Dr. Pjetur einnig vitnisburð frá Konráði 
Gíslasyni um niálið á Nýja Testamentinu og segist hann 
(K. G.) hafa »lesið hina endurskoðuðu útleggingu með 
mikilli ánægju, málið sje gott og tilgerðarlaust og hafi 
á sjer bibliulegan blæ#. 1 ) Tilraunir Guðbrands að 
spilla fyrir útleggingunni hjá biblíufjelaginu urðu þvi á- 
rangurslausar; hann var samt ekki af baki dottinn og 
ljet prenta nokkra staði úr 3 fyrstu guðspjöllunum til 
þess að bera saman ensku útlegginguna við íslenzku 
útleggingarnar frá 1813 og 1866, en sleppti útgáfum þar 


1) Dr. Rjctur ljct prenta sjerstakt brjef til Guðbrands á 
ensku: A Letter froni the Right Rev. P. Pjctursson. Dr. Theol. 
Bishop of Iceland, to G. Vigfusson Esq., datcd Reykjavik June 
19, 1869 8° (2 bls.). 


Digitized by Googie 



213 


á milli. 1 ) Guðbrandur hafði af einhverri undarlegri 
sjervizku tekið miklu ástióstri við »Griitarhihliuna« svo- 
kölluðu (1813), honum þótti viðkunnanlegra og hetra 
málið á hinum eldri biblíum þó það væri dönskuskotið 
og afskræmt á ýmsan hátt, heldur en á hinum nýrri, 
og þetta barði hann blákalt áfram meðan honum entist 
aldur til. Þó þetta virðist kynlegt hjá svo merkum 
málfræðingi sem Guðbrandur var, þá má þó skilja það 
eptir lundareinkennum hans. Guðbrandur Vigfússon 
var ákaflega vanafastur, íhaldssamur og forneskjulegur 
í skoðunum og einræni hans og einþykkni jókst mjög 
með aldrinum, svo fornvinir hans t. d. Konráð Maurer 
kvörtuðu mjög undan þvi, og hin síðustu ár mátti heita 
að hann hefði slitið samhandi við alla fornkunningja 
sina í öðrum löndum. Þó Guðbrandur hefði sjermennt- 
un mikla i fornum fræðum og lifði mestan hluta æíi 
sinnar i útlöndum, þá var hann þó svo sokkinn niður 
i starf sitt, að hann i andlegum skilningi komst aldrei 
út úr afdalnum sem hann var fæddur í. Nú hefir 
Guðbrandur efiaust verið alinn upp við Grútarbiblíuna 
og aðrar gamlar guðsorðabækur og hefir þá orðið svo 
elskur að máli þeirra og setningaskipun að honum 
fannst öll breyting ódæði. 

Svo lá mál þetta i þagnargildi um stund unz 
Guðbrandur fór enn á ný að hreyfa því i Þjóðólfi 
1870, talaði hann þá mjög borginmannlega og • sagði 
tsland hihlíulaust í 60 ár með ýmsum öðrum fjarstæð- 
um og staðhæfingum. 1 ) Umræðurnar um þetta mál 


1) A few parallel spevimens from the flrst three gospels. 
Oxford May 17, 1869 — 4 bls. 4^. Um petta ritkorn og íleira er 
snerti bibliumálið kom út grein í Baldri (II, 1869 bls. 54—55, 58 — 
59, 81) eptir 9. 2 (Jón Bjarnason) par eru röksamlega hraktar 
fiarstæður Guðbrandar og er höf. allharðorður i hans garð. 
Ritgjörðin kemst að peirri niðurstöðu: »að pær aðflnnslur, er 
komið hafa frá hendi Guðbrands, eru með öllu ástæðulausar, 
með pvi pær bera vott um allt annað en sanngirni og heilbrigða 
skynsemi« (bls. 81). 

2) Rjóðólfur XXII, 1870, bls. 106-107. 


Digitized by Google 



214 


fluttust þannig til íslands. Þá skrifaði Pjetur biskup 
umburðarbrjef dags. 12. maí 1870, sem prentað var 
sjerstakt og lika í Þjóðólfi. 1 2 3 ) Grein þessi er eins eðli- 
legt var mjög stillilega skrifuð, en sýnir ljóslega fjar- 
stæður Guðbrands. f*á skrifar Guðbrandur aptur brjef 
í ÞjóðólfP) og tekur enn svo gífurlega til orða, að hann 
segir um Nýja Testamentið: »Allt hvað jeg eptir beztu 
samvizku get sagt, er að útgáfan 1866 jafnt og sú frá 
1841 eru báðar hver um sig óhæfar til að hafast í 
guðsþjónustu nokkurs lands, og að þær eiga sjer engan 
líka á nokkru ináli«.®) Um leið sneri Guðbrandur út 
frá aðalmálinu og fór nú að ráðast á Eirík Magnússon. 
Pjetur svaraði þessari grein með fáum orðum í sama 
blaði, 4 ) og er þar harðorðari en hann er vanur að vera, 
þó eigi um of, þvi öll ástæða var til að banda á móti 
slíkri heimsku. Það er fullkomlega satt, sem Pjetur 
biskup þar segir, að hin fyrrnefndu ummæli Guðbrand- 
ar um þýðingu N. T. sjeu »tóm gffuryrði«, »ástæðu- 
lausar og ósannar öfgar« og »ósvífið last«. Dr. Pjetur 
neitar þvi engan veginn að gallar sjeu á verkinu, eins 
og á öllum bókum, prentvillur nokkrar o. s. frv., enda 
hefir aldrei heyrzt síðan að biblíuútgáfa þeirra Dr. 
Pjeturs og Sigurðar Melsted væri óhafandi, en allt stend- 
ur til bóta. 

Sarna ár skrifaði Eiríkur Magnússon rækilegar 
greinar og hægorðar um það mál i Norðanfara, Þjóð- 
ólfur vildi ekki taka þær, hjelt taum Guðbrands af því 
hann var frjettaritari blaðsins. Um þýðingarnar 1826 


1) Til íslendinga. Svar til Guðbrands Vigfússonar um 
þýöing á Nýja Testamcntinu. Rvik 1870, 4 bls. 4 ■£. Þjóðólfur 
XXII, 1870, bls. 114—115, 117—118. 

2) Þjóðólfur XXIII, bls. 14. 

3) í prívatbrjefi til Pjeturs biskups, dags. Oxford 26. júlí 
1872, segir Guðbrandur: »Kæmi jeg nú til íslands, þá get jeg 
hvorki farið í kirkju, nje setið við húslestur, upp á þann nýja 
tcxta, þvi mjer er það hrylling og viðurstyggð«. 

4) Pjóðólfur XXIII, bls. 22. 


Digitized by Google 




Pjotur biskup Pjetursson 1880. 


Digitized by Google 


217 


og 1866 farast honum þannig orð: »Aðalókosturinn á 

þessari þýðingu Nýja Testamentisins (1826), hið of is- 
lenzkulega eða hversdagslega orðfæri og ónákvæmni 
þá, er á var þýðingunni, hafa nú hinir siðustu þS'ðend- 
ur svo að kalla alveg afnumið, nema hvað þeir hafa 
farið linlega með hinn fyrri gallann i fáeinum hinum 
smávægustu og óverulegustu atriðum hans. Hafa þeir 
gjört við eitthvað milli fjögur og fimm þúsund vers i 
N. T. og hvervetna breytt til batnaðar. Það, sem enn 
stendur til bóta, hefir enga aðra en smekklega eða mál- 
fegurðarlega þýðingu. Þar sem hin nýja útgáfa sleppir 
úr textanum hjer og hvar orði og málsgrein — á sár- 
fáum stöðum — sem haldið er i ensku bibliunni, þá 
ber þess að gæta að það er ekki úrfellt af hirðuleysi, 
eins og enska biblíufjelagið hefir verið frætt um, heldur 
aí þvi, að fylgt hefir verið hinurn nýjustu og vönduð- 
ustu þýzku útgáfum frumtextans. er sleppa þeim orðum 
og málsgreinum, og fylgja í þvi sumum hinum elztu 
og beztu handritum N. T. Þýðing N. T. frá 1866 erað 
öllu samantöldu hin nákvæmasta þýðing þess cr ísland 
hefir átt«. »Álít jeg að hin siðasta bibliuþýðing vor sje 
stórt stig áfram til fullkominnar þýðingar, það er að 
segja, að svo miklu leyti sem þýðingar geta orðið það. 
Og gegnir það allri furðu hve vel tveir einir önnum 
kafnir menn hafa leyst verkið af hendi á hinum stutta 
tima, er þeim var settur til þess. í stað þess að vera 
þjóðarhörmung (public calamity) eins og útlendingar 
hafa verið fræddir um að biblíuþýðingin frá 1866 sje, 
er hún i augum guðs og manna þjóðarblessun þegar á 
allt er litið«. 1 ) Jeg ímynda mjer, að allir óhlutdrægir 
menn geti fallist á þess ályktun, enda hefir enginn ann- 
ar en Guðbrandur gert slikar árásir á þýðinguna. 

Guðbrandur Vigfússon var svo hrifinn af hinu 
gamla guðsorðamáli að hann i hinni Islenzku lesbók 
sinni,*) gaf út kafla til fyrirmyndar úr N. T. Odds lög- 

1) Norðanfari IX, 1870, bls. 71. 

2) An Icelandic Prose Reader. Oxford 1879. 


Digitized by Google 



218 


manns Gottskálkssonar, sem prentuð var í Hróarskeldu 
1540, og er það eins fráleitt eins og aðrar uppástungur 
Guðbrands i því efni, að slíkt mál sje nýtilegt á al- 
þýðlegum guðsorðabókum á vorum dögum. Um þetta 
ritaði Eiríkur Magnússon rækilega. 1 ) 

Vjer höfum fyrr getið þess, að Dr. Pjetur hafði í 
»Árriti presta i Þórnesþingi« 1847 sýnt fram á að Sálma- 
bókin frá aldamótunum, er Magnús Stephensen hafði 
gefið út, var nú orðin óhafandi, og skoraði hann á bisk- 
up að efna til nýrrar sálmabókar, er betur samsvaraði 
þörfum timans og kirkjunnar. Áskorun þessi hafði þó 
í fyrstu engan árangur, Helgi biskup ljet það bíða í 8 
ár að gjöra tilraun til endurbóta í þessu efni. Árið 
1855 ljet Helgi biskup ganga út umburðarbrjef og skor- 
aði í því efni á hin helztu sálmaskáld að senda sjer 
nýja sálma til þess að auðga með þvi sálmabókina. 
Árangurinn varð sá, að um haustið 1856 höfðu ýmsir 
prestar og leikmenn sent biskupi 100 sálma. Helgi 
biskup fól þeim síra Ólafi Pálssyni og síra Stefáni Thor- 
arensen á hendur, að yfirfara og endurskoða þetta safn, 
en að því verki loknu var sett 5 manna nefnd til nýrr- 
ar endurskoðunar á þessu safni og til þess að segja á- 
lit sitt um athugasemdir hinna fyrrgreindu presta. 1 
þessari nefnd voru auk biskups Björn Gunnlaugsson, 
Pjetur Guðjohnsen, Sigurður Melsted og Dr. Pjetur 
Pjetursson. Auk þess var síra Stefáni Thorarensen falið 
á hendur að yfirfara allar hinar eldri sálmabækur og 
grallarann og velja úr þeim það sem hentugt þætti. 
Upp úr öllu þessu átti svo að smíða nýjan viðbæti við 
sálmabókina; 2 ) fyrsti viðbætir hafði komið út 1819. Þá 


1) Eirikur Magnússon: Dr. Guðbrand Vigfusson’s Ideal of an 
Icelandic New Testament Translation or the Gospel oí St. Matt- 
hew by Lawman Odd Gottskálksson. Cambridge 1879. 44 bls. 82 ; 

Eirikur Magnússon: Nokkur orð um þýðingu Odds lög- 
manns Gottskálkssonar á Matteusar guðspjalli o. s. frv. Rvik 
1879 — 56 bls. 80 . 

2) Þjóðólfur IX, 1857, bls. 92. 


Digitized by Google 



219 


komu strax fram raddir, sem töldu það vera ófært á 
þenna hátt að »prjóna neðan við« hina gömlu bók og 
óskuðu að þjóðin fengi nýja sálmabók. 1 2 3 ) Árið 1861 var 
svo gefinn út »Nýr viðbætir« við sálmabókina, sem 
aptur var prentaður 1866, en ekki fjell mönnum hann 
vel i geð og fundu menn margt að honum.’) 

Eptir að Dr. Pjetur var orðinn biskup fór hann 
þegar að reyna að koma í verk nýjum og nauðsýnleg- 
um breytingum í þessari grein, enda hafði endurbót 
sálmabókarinnar allt af verið honum mikið áhugamál. 
Árið 1867 ritaði biskup öllum próföstum umburðarbrjef 
um »að leitast við að safna góðum frumkveðnum sálm- 
um og versuim*) og senda sjer það og hafði það nokk- 
urn árangur. En með þvi að samsteypa sálmabókanna, 
úrval og niðurröðun sálma og fleira sem að því laut 
þurfli talsverðan undirbúning, kvaddi hann (31. janúar 
1867) sjer til aðstoðar við það verk prestana sira ólat 
Pálsson og Stefán Thorarensen, en Pjetur Guðjohnsen 
leit eptir sálmalögunum og setti nótur við allmarga 
sálma. Þegar þeir höfðu lokið starfi sínu var gefin út 
»Sálmabókin 1871« og var það raunar hin gamla sálma- 
bók endurskoðuð, bætt og aukin; þetta var engin ný 
bók, enda kallar Pjetur biskup hana sjálfur í formálan- 
um hina »endurskoðuðu sálmabók«. 4 ) Út úr sálmabók 
þessari spunnust miklar ritdeilur, fyrst á milli nefndar- 
manna sjálfra. Síra Stefán Thorarensen átaldi það 
mjög, að Pjetur Guðjohnsen hefði áður en bókin var 
prentuð og meðan handritið var í hans vörzlum heim- 
ildarlaust breytt fyrsta versinu í mörgum sálmum til 
þess þau færu betur við lagið og þannig spilt bókinni 


1) fjóðólfur IX, bls. 127; X, bls. 33. 

2) Aðfinnslurnar helztu eru teknar fram i Pjóðólíi XIV 
bls. 62 og þcim svarað s, st. bls. 77 — 78, 84 — 85. 

3) Sbr. Norðanfari VII, bls. 33 og 37. Þjóðólfur XXI, bls. 79. 

4) Sálmnbók til að hafa við guðsþjónustugjörð í kirkjum 
og heimahúsum. 1. útgáfa. Keykjavik 1871, XVI + 495 bls. 8^ 
Formálinn eptir Pjetur biskup dags. 21. júli 1871 er 4 bls. 


Digitized by Googte 



220 


og lýtt hana stórkostlega. 1 ) Tóku þá fleiri í sama 
strenginn og fundu bókinni allt til foráttu, töldu hana 
gallaða og brenglaða og of dýra, sumir sáu eptir gömlu 
sálmunum sem sleppt hafði verið og aðrir heimtuðu 
íafnvel að allt upplagið væri eyðilagt og ný bók prent- 
uð. 2 ) Út úr þessu varð mikil rimma og var þá margt 
sagt fremur af æsingi og ákafa en skynsamlegu viti, eins 
og opt vill verða i islenzkum blaðadeilum. Þó höfðu 
sumar aðfinnslur við rök að styðjast. Af nafngreindum 
mönnum, sem fundu að bókinni, má helzt nefna síra 
Stefán Thorarensen, síra Gunnar Gunnarsson og sira 
Björn Halldórsson í Laufási, 8 ) en flestir hinir rithöfundarn- 
ir voru nafnlausir ómerkingar. Aðalgallinn var eðlilega 
sá, að bókin var bækluð saman af fornu og nýju, og 
var í heild sinni að efni og búningi ósamkynja, og svo 
var margt hið eldra að forminu til ósamræmanlegt við 
skáldskaparsmekk nútimans, og með úreltu sniði, jafn- 
vel þó hinu lakasta hefði verið rýmt á braut. Pjetii 
biskupi hafði þótt það of viðurhlutamikið að byggja allt 
trá nýjum grunni og vildi styðjast við hið gamla, var 
hann i því efni ef til vill of varfærinn. Menn verða 
lika að gæta þess, að þegar stofnað var til endurskoð- 
unarinnar 1867 var engin vissa fyrir því, að ísland ætti 
eins ágæt sálmaskáld eins og raun varð á siðar; síra 
Valdimcir Briem, sem mest hefir prýtt hina nýju sálma- 
bók, var þá enn skólapiltur og önnur góð sálmaskáld 
höfðu þá látið lítið á sjer bera. það hefði því getað 
orðið hættulegt að gjöra of snöggva og gagngjörða 
breytingu, en nú urðu langar umræður um málið og 
margt glöggvaðist fyrir mönnum, almenningur gat gjört 
sjer grein fyrir sinum eigin óljósu hugmyndum i þessu 


1) Stefán Thorarensen: Nokkur orð um sálmabók. Rvik 
1871 (Pjóðólfur XXIII, bls. 175—177, 182—184). 

2) t’jóðólfur XXIV, bls. 34-37, 59-62, 71, 90—92. Norð- 
anfari XI. bls. 27—28, 38—39, 69, 87—89; XII, 67—68, 73—74, 83. 

3) Norðanfari XIII, bls. 9—10. 


Digilized by Google 



221 


efni, og lærðir og leikir komust til meðvitundar um 
þörf og kröfur nútimans. 

Þrátt fyrir allar aðfinnslur seldist sálmabókin vel, 
»hún rann út svo viðstöðulaust, að bóksalar höfðu eigi 
við að ná að sjer bókum og bókbindarar að binda 
þærw. 1 ) Pjetur biskup hafði viljað vanda til þessarar 
sálmabókar og haft mikið fyrir henni, en fjekk engin 
laun önnur en vanþökk, óbilgjarnar útásetningar og út- 
úrsnúninga. Menn gleymdu því algjörlega, að bókin 
var miklu betri en hinar eldri sálmabækur og því mik- 
il framför, þó hún ekki fullnægði hugsjónum manna. 
Það var von að Dr. Pjelri sárnaði þetta. Hann skrif- 
aði þá áskorun um sálmabókina í Þjóðólf og hvetur 
menn til að hagnýta sjer hana i kirkjum og heimahús- 
um. Þar segir hann meðal annars: »Mjer kemur ekki 
til hugar að fara í orðakast við þá menn, sem i blöð- 
unum hafa lagt misjafnan dóm á hina nýju sálmahók 
vora, með því jeg treysti þvi, að guðrækileg tilfinning 
manna verði i þvi efni án minnar varnar hinn nær- 
gætnasti og rjettlátasti dómari, jafnvel í brjósti þeirra 
lesenda, sem þó annars eiga bágt með að greina á- 
heyrilegt orðagjálfur frá rjettum rökum. Þetta er nú 
samt ekki svo að skilja, að jeg áliti það allt ástæðu- 
laust, sem fundið hefir verið að þessari bók i blöðun- 
um, heldur játa jeg, að hún kann að hafa nokkra smá- 
galla og að hún eins og hvert annað mannaverk er ekki 
í öllu tilliti svo fullkomin eins og bezt mætti verða. 
En um leið verð jeg að taka það fram, að þessir gall- 
ar eru að minu áliti svo óverulegir, að þeir geta eigi 
spilt og eiga ekki að spilla fyrir bókinni yfir höfuð að 
tala, með þvi lika ilestir þeirra munu loða við flestar 
sálmabækur i flestum löndum, þar seni menn þó í 
þessu tilliti standa langtum betur að vigi en vjer ís- 
lendingar. En það, sem jeg með linum þessum sjerí- 
lagi vildi vekja athygli almennings á, er þetta: að þessi 


1) Þjóðólfur XXIV, 1872, bls. 91. 


Digitized by Googie 



222 


nýja sálmabók er langtum auðugri að góðum sálmum 
og fullnægir betur andlegum þörfum safnaðanna en 
hinar fyrri sálmabækur vorarw. 1 2 3 * * * * ) Biskup skrifaði einnig 
próföstum umburðarbrjef um sama efni.*) 

Allur þessi gauragangur í blöðunum gegn hinni 
nýju sálmabók hafði þó góðan árangur að lokum, þvi 
hann ýtti undir frekari endurbót, sem annars hefði lík- 
lega beðið nokkuð lengur. Árið 1878 var eptir uppá- 
stungu Pjeturs biskups sett sjö manna nefnd, sjö skálda 
nefnd, sem köliuð var, til þess að setja á stofn nýja 
sálmabók, sem samsvaraði kröfum tímans eins vel og 
hægt var. Þetta var alveg i samræmi við aðrar at- 
gjörðir Pjeturs biskups í þessu máli; hann hafði frá 
byrjun látið sjer mjög annt um endurbót sálmabók- 
anna, en enginn skynsamur maður gat búist við, að al- 
gjör sálmabók skapaðist þegar i byrjun af sjálfu sjer, 
framþróun þarf i ölluin efnum. 8 ) í þessari nefnd voru 
síra Björn Halldórsson í Laufási, síra Helgi Hálfdánar- 
son, síra Matthías Jochumsson, síra Páll Jónsson í Við- 
vík, síra Stefán Thorarensen, Steingrímur Thorsteinsson 
og sira Valdimar Briem. Pjetur biskup var ekkert við 
nefndina riðinn beinlínis, en það er homnm til mikils 
heiðurs, að hann valdi hina langfærustu menn á land- 
inu til þessa starfa og Ijet eingöngu leiðast af sönnum 
heillum safnaðanna án nokkurrar hliðsjónar til hinnar 
fyrri útgáfu, sem hann hafði haft mikla fyrirhöfn fyrir. 

Pannig varð hin ágæta sálmabók til, sem kom út 

1) Þjóðólfur XXIV, 1872, bls. 111—112. 

2) Norðanfari XII, bls. 73. 

3) í grein í Þjóðólfi XXX, 1878, bls. 41 segist Pjetur bisk- 

up aldrei liafa skoðað sálmabókina 1871 nema sem bráðabirgð- 

ar-endurbót, sakir pess hafi hann í vetur haft í ráði að fá nefnd 

til að endurskoða sálmabókina á ný, og telur svo upp, hverjir 

nefndarmenn eru. Ritstjóri blaðsins (Matthías Jochumsson) bæt- 

ir við: »Pessar skjótu og sköruglegu undirtektir herra biskups- 
ins mæla sjálfar með sjer, og erum vjer tullvissir um, að allir 
landsmenn gjöri að þcim hinn bezta róm. Einnig finnst oss til- 
högun sú, er hann bendir á, vera hin heppilegasta*. 


Digitized by Google 



223 


1886 og er hún landinu til sóma. Þessi bók ijekk þó í 
fyrstu hvergi nærri góðar viðtökur alstaðar, á hana voru 
einnig gjörðar ástæðulausar árásir, sumpart af hótfyndni 
og sjervizku geðstirðra illhryssinga, sumpart af atvinnu- 
rig meðal bóksala, aðfmnslurnar voru þó á litlum eða 
engum rökum byggðar og brátt náði sálmabókin al- 
mennri alþýðuhylli. 1 ) Þó voru af óviðkomandi or- 
sökum allmiklar æsingar gegn bókinni i Reykjavík, svo 
safnaðarfundur 25. okt. 1886 neitaði að taka við henni 
til guðsþjónustugjörða og varð út úr því mikið stapp 
og rekistefna. 2 ) Þegar þessi sálmabók var komin út, 
var fyrst komin framkvæmd á þær hugsjónir og uppá- 
stungur, er Dr. Pjetur hafði borið fram 1847 og jafnan 
síðan stutt eptir megni; endurbótin stóð yfir í 40 ár og 
epiir kringumstæðum mátti varla búast við styttri tíma. 8 ) 

Hvað almenna embœttisstjórn snerti, þá var hún i 
bezta lagi hjá Pjetri biskupi, regla á öllu og nákvæm 


1) '>Styrbjörn í Höfn« ritaði i Norðanfara (XVII, bls. 121 — 
122, XVIII, bls. 85) ákaflega óbilgjarna og heimskulega grein »Til 
sálmabókanefndarinnarw helzt um sálmabókina 1871; er greinin 
auðsjáanlega mest rituð til þess að niða Pjctur biskup og siðar 
bætir höf. gráu ofan á svart i s. bl. XVIII, bls. 85. Þessari grein 
var rækilega svarað úr öllum áttum, svo höfundurinu fjekk mak- 
lega ráðningu. Sbr. Norðanfari XVIII, 1879, bls. 21 — 22. (Styrkár 
á Myrum), s. st. bls. 50, 85. Þjóðólfur 31. ár 4. og 9. blað. ísa- 
fold VI, bls. 19. Löng ritgjörð um sálmabókina er ennfremur i 
Pjóðviljanum I, bls. 19 — 20, 22—23, 27 — 28, 31. Þegar sálniabókin 
kom út 1886 kom um hana niðrandi ritdómur i Austra III, bls. 
94 — 95 eptir hinn sama Styrbjörn, mjög villandi og ósanngjarn 
og var honum rækilega svarað í sama blaði III, bls.J 117 — 118. 
Greinir út ur sölunni á sálmabókinni standa i Suðra 1886, IV, 
bls. 110, 114—115, 123—124 og i Þjóðólfi XXXVIII, 1886 bls. 62— 
63, 171. Viðaukabl. 27. nóv. s. á. Sameiningin I, bls. 105 — 107, 
115—120, 135—142. 

2) Suðri IV, bls. 114 — 115; Fjallkonan III, 1886, bls. 
79—80, 83. 

3) f hinni alræmdu ritgjörð »vor kirkjulegi arfur« hellir 
Fr. Bergmann skálum reiði sinnar yflr Pjctur biskup fyrir afskipti 
hans af sálmabókarmálinu, cn ummæli hans sanna eigi annað 
en hið frámunalega þckkingarlcysi höfundarins sjálfs á islenzk- 
um kirkjumálum og kirkjusögu á 19. öld. 


Digitized by Google 



224 


umsjón með þeim sjóðum, sem heyra undir biskup og 
stipsyfirvöld, og Ijet hann sjer snemma mjög annt um 
að augtysa reikninga þeirra. Embættisfærsla Pjeturs 
biskups var jafnan mjög vel metin af stjórnarvöldun- 
um. 1 2 * * * * * ) í skólamál blandaði biskup sjer aldrei beinlínis, 
en vildi láta hvern skóla sjá fyrir sínum eigin högum 
hvað hina innri stjórn snerti, vjek hann ekki frá þvi þó 
á hann væri leitað og sumir allopt kæmi með ýms 
klögumál og frjettaburð og vildu láta biskup skerast i 
leik og hlutast til um smærri mál og ýmsan ágreining, 
er snerti hina innri stjórn latinuskólans, 8 ) öðru máli 
var að gegna með yfirumsjón alla og stærri mál. Pjet- 
ur biskup var opt fyrr og síðar prófdómandi í latínu- 
skólanum, var opt við hátiðahöld skólans, gaf bræðra- 
sjóðnum góðar gjafir og sýndi skólanum velvild sina á 
ýmsan annan hátt. 

Við mörg hátiðleg tækifæri varð Pjetur biskup, 
samkvæmt embæltisskyldu sinni, að koma fram og 
halda ræður, og hann var jafnan boðinn og búinn að 
halda uppi sóma stjettar sinnar með þvi að sýna risnu 

1) Arið 1872 liafði Pjetur biskup verið veikur, pá skrifar 
Oddgeir Stephensen honum (7. nóv. 1872) um leið og hann ósk- 
ar honum til hamingju með batann: »Pin má sizt við missa 
af öllum vorum islenzku cmbættismönnum. Pað finnst þegar 
fram líða stundir, hve örðugt það verður að fá hæfilegt biskups- 
efni, en jeg hugga mig við það, að það sje mjer óviðkomandi«. 

2) Enginn var þó eins þreytandi í þessu efni eins og Hali- 
dór Friðriksson, Iiann var allt af sinuddandi um skólann, sjer- 
staklega eptir að Dr. Jón Porkelsson var orðinn rektor. Stund- 
um neyddist Dr. Pjctur þó til að skera úr smásmuglegum þræt- 

um. Sjerstaklega man jeg eptir einni sögu, sem hann opt brosti 

að, er hann minntist á hana. Vinnukonur Jóns Porkelssonar 

rektors notuðu liið stóra framlopt skólans til þess að þurka 
þvott og þurftu þá að hafa loptsúg og opinn þakglugga. Halldór 

Friðriksson, sem hafði umsjón yfir skólahúsinu, fann upp á að 
láta lóða fastan þakgluggann, svo ekki var hægt að opna liann; 
Jón rcktor klagaði fyrir biskupi og út úr þessu varð mikiö þras 

og rekistefna. Loks úrskurðaði Pjetur biskup, að Halldór j'rði 

að láta sctja eina rúðu i glugganum á hjörur, svo hana mætti 
opna. Pannig var farinn meðalvegur, vinnukonur rektors fcngu 
súg á þvottinn, Halldór þurfti ekki að opna gluggann. 


Digitized by Google 



225 


gegn útlendum höfðingjum, er til landsins komu. Tign- 
arlegri mann i framgöngu og prúðmannlegri hefir ís- 
land varla átt á seinni timum og útlendingar báru allir 
mikla virðingu fvrir honum. Á þjóðhátiðinni prjedik- 
aði Pjetur biskup fyrir konungi í dómkirkjunni, 1 2 3 * * ) og 
hafði hann verið mjög riðinn við undirbúning þjóðhá- 
tiðarinnar. Á alþingi 1867 var Pjetur biskup kosinn i 
þriggja manna nefnd, er gefa átti tillögur um væntan- 

lega þjóðhátíð 1874 og 
var hann formaður í 
nefndinni.*) Siðar var 
hann i 5 manna nefnd 
þeirri, er átti að und- 
irhúa þjóðhátiðina og 
safna tje til hennar, til 
þinghúsbyggingar, 
myndastyttu Ingólfs 
Arnarsonar o. 11., en 
fjársafn þetta gekk mjög 
tregt, svo ekkcrt viðlit 
var til að það kærni að 
neinu verulegu gagni. 8 ) 

Pjetri biskupi voru 
eðlilega veitt þau heið- 
ursmerki af stjórninni 
sem vandi er t:l fyrir 
langa og dygga em- 
bættisþjónustu. Hann varð riddari af dannebrog 6. okt. 
1852, dannebrogsmaður 28. júli 1869, kommandör af 
öðrum ílokki 2. ágúst 1874, af lyrsta flokki 7. april 
1883, og stórkross af dannebiog varð hann 16. april 
1889, er hann sagði af sjer biskupsembættinu. Pjetur 

1) Prjedikun flutt á íslands þúsund-ára-hátið 2. ág. 1874 i 
Rcvkjavikur dómkirkju. Kmhöfn 1874, (á islenzku og dönsku) 
15 bls. 8yo. 

2) Alþingistiðindin 1867. Pjóðólfur XIX, bls. 163—164. 

3) Þjóðólfur XXII, bls. 71-73; XXIV, bls. 104-105. 

15 



Digitized by Google 


226 


biskup var hinn fyrsti íslendingur, sem hlaut það heið- 
ursmerki, og varð hann þá að láta mála skjaldmerki 
sitt og einkunnarorð i hallarkirkjuna í Friðreksborg 
eins og tizka er. Dr. Pjetur valdi sjer það skjaldmerki, 
er ættmenn hans áður höfðu notað á innsiglum, fálka 
með útbreiddum vængjum, en þar fyrir ofan er bisk- 
upsmitur og tveir krosslagðir biskupsstafir bak við. 
Hinn 8. maí 1876 var biskupi veitt leyfi til að bera 
kommandörkross af öðru stigi hinnar norsku ólafsorðu, 
sem Oscar II. konungur hafði veitt honum 21. janúar 
s. á. Árið 1866, 16. júli, var Dr. Pjetur kjörinn heið- 
ursforseti í hinu enska bibliufjelagi (Honorary Life 
Governor of the Society). 

Biskupsskrifarar (amanuenses) i tið Pjeturs bisk- 
ups voru þeir sem nú skal greina: Jón Árnason bóka- 
vörður frá embættisbyrjun Dr. Pjeturs til hausts 1867, 
Jón hafði áður verið skrifari hjá herra Helga; en hinn 
1. október s. á. tók Eiríkur Briem að sjer þann starfa 
og var hann langlengst skrifari Pjeturs biskups, til 30. 
apríl 1874. Þá tók við Lárus Halldórsson til 31. mai 
1877, en svo var Einar Jónsson skrifari um sumartim- 
ann það ár, en i september 1877 gerðist Magnús Andrjes- 
son biskupsskrifari og hjelt þeim starfa til hausts 1881, 
þá kom Jóhann Porsieinsson frá september 1881 til 
hausts 1886, en eptir það var síra Pórhallur Bjarnar- 
son aðstoðarmaður biskups á skrifstofunni og Richarö 
Torfason og Magnús Blöndal skrifarar. 

Hinn 17. júli 1886 voru 50 ár liðin síðan Dr. Pjet- 
ur var vigður til prests, þá komu ílestir embættismenn 
Reykjavikur, bæjarstjórnin og nokkrir utanbæjarprestar 
saman á heimili hans og fluttu honum hamingjuóskir, 
og þá var flaggað á hverri stöng í bænum. Fyrst las 
Þórarinn prófastur Böðvarsson upp ávarp frá prestum 
og afhenti biskupi, þá flutti Helgi Hálfdánarson munn- 
lega kveðju frá prestaskólanum, sömuleiðis ávarpaði 
formaður bæjarstjórnarinnar, landritari Jón Jensson, 
hann nokkrum orðum og þvi næst rektor lærða skól- 


Digitized by Google 



227 


ans Dr. Jón Þorkelsson og loks af hendi læknaskólans 
dósent Tómas Hallgrimsson. Biskup þakkaði allar þess- 
ar ræður með fáum orðum. 1 ) Sira Matthias Jochums- 
son orti við það tækifæri fagurt kvæði. Hjeraðsfundur 
Árnesinga sendi biskupi síðar (14. sept. 1886) ávarp og 
hamingjuóskir. Ávarp presta, sem sira Þórarinn flutti 
var svo hljóðandi: 

»Háæruverðugi herra biskup! 

Hálf öld er nú liðin siðan þjer voruð vígður til 
kennimannlegs embættis i kirkjunni; í hálfa öld hafið 
þjer unnið sem trúr og mikilhæfur verkmaður í vin- 
garði drottins, kirkju og kristindómi til eflingar á með- 
al vor. í meira en 20 ár hafið þjer setið með sæmd á 
biskupsstóli lands vors, og annálar kirkju vorrar munu 
geyma nafn yðar meðal hinna niörgu ágætismanna, 
sem verið bafa fyrirrennarar yðar í þessari stöðu, og 
getið sjer ódauðlegan orðstír sem beztu menn þjóðar- 
innar. En áður en þjer tókust á hendur hið ábvrgðar- 
mikla yfirhirðisstarf, höfðuð þjer unnið þýðingarmikið 
verk í þjónustu kirkjunnar, þar sem þjer, sem fyrsti 
forstöðumaður prestaskóla lands vors, komuð þessari 
harla þörfu menntastofnun á fastan fót og stýrðuð 
henni i 19 ár«. 

»Ásigkoniulag lands vors veldur þvi. að einungis 
fáir af hinum mörgu, sem þess mundu óska, eiga kost 
á að ávarpa yður við þetta hátiðlega tækifæri. Þótt 
vjer sjeum ekki sjerstaklega til þess kvaddir, leyfum 
vjer oss þó að bera fram fyrir yður þakklætisorð og 
blessunaróskir á þessum degi, ckki einungis i nafni 
sjálfra vor, heldur og í nafni kennidómsins á landi 
voru, já i nafni allrar þjóðarinnar, því að vjer erum 
þess fullvissir, að allur landslýður muni taka und- 
ir með oss«. 


1) ísafold XIII, bls. 117, 125. Þjóðólfur 38. árg. bls. 119. 
Suðri IV, bls. 75, 81. Fróði VII, bls. 215—217. 


15* 


Digítized by Google 



228 


»Þegar vjer í dag heilsum yður, háæruverðugi herra 
biskup, sem jubílkennara i kirkju vorri, þá þökkum 
vjer fyrst og fremst með yður gjafaranum allra gæða, 
sem hefir leitt yður og styrkt á langri liðinni æil, og 
gefið yður náð til að vinna mikið og gott verk. Vjer 
þökkum yður því næst fyrir hið marga og mikla, sem 
þjer hafið unnið til heiðurs og heilla kirkjunni og ætt- 
jörðinni. Vjer þökkum yður í nafni hinna mörgu 
kennimanna, sem þjer hafið menntað og vígt til hins 
háleita starfs, er þeir gegna. Vjer þökkum yður i nafni 
safnaðarins fyrir hinar mörgu góðu og uppbyggilegu 
guðsorðabækur, sem þjer haiið auðgað með hina ís- 
lenzku kirkju og með fögnuði hafa verið meðteknar og 
viðhafðar á flestum heimilum landsins, og vakið og 
glætt guðrækilegar hugleiðingar i hjörtum svo margra«. 

»Vjer biðjum algóðan guð að halda náðarsamlega 
styrkri verndarhendi sinni yfir yður og ástvinum yðará 
öllum ókomnum æfidögum; vjer biðjum hann að gefa 
yður fagurt og friðsælt æfikvöld og láta verk yðar bera 
blessunarrikan ávöxt á ókomnum tima, sinu ríki lil efl- 
ingar og ættjörðu vorri til varanlegra heilla«. 

Reykjavik 17. júli 1880. 

Þórarinn Böðvarsson, Hallgrimur Sveinsson, 

Magnús Andrjesson, Helgi Hálfdánarson, 
Eiríkur Briem, Jens Pálsson. 

Árið 1888 varð Pjetur hiskup áttræður og var enn 
furðu ern, gætti hann embættisstarfa sinna eins og áð- 
ur með aðstoð sira Þórhalls Bjarnarsonar, sem þá var 
biskupsritari. Hann hafði á þeim árum allopt hugsað 
um að segja af sjer embætti og hafði liggjandi í skrif- 
borðsskúfu sinni lausnarbeiðni til stjórnarinnar, en hann 
fann ekki á sjer, að likams eða sálarkraptar þverruðu 
að mun, honum var ánægja að því að annast embættið 
og skrifstofuna þar sem hann líka hafði svo ágætan að- 
stoðarmann sem sira Þórhallur var. Hinn 30. septem- 


Digitized by Google 



229 


ber 1888 vigði Pjetur biskup 9 presta i einu og var ekki 
á honum að sjá, að hann hefði tekið of nærri sjer, það 
var þvi varla ástæða til að leggja niður embætti sem 
liann að flestu var fullfær að gegna. Hinn 5. maí 1889 
framkvæmdi Pjetur hiskup hina siðustu prestsvigslu, 
vígði einn prest, kand. ólaf Petersen til Svalbarðs i 
Þistilfirði. 1 ) Alls vigði Dr. Pjetur 142 presta, jafnmarga 
eins og prestaköllin þá voru (1889); þar af vigði hann 
12 í tið Helga biskups; 1889 voru að eins 23 prestar á 
landinu, sem hann hafði ekki vigt. Finnur biskup vígði 
flesta presta næst Pjetri hiskupi, þó eigi nema 121. Eitt 
var það, sem Pjetur hiskup eðlilega, fyrir aldurssakir, 
eigi gat fengist við, það voru visitaziuferðir, enda hefir 
aldrei verið gengið eptir þvi að háaldraðir biskupar 
legðu í ferðir um svo viðáttumikið og hrjóstrugt land. 
Dr. Pjetur hafði farið visitaziuferðir þangað til hann var 
hálf sjötugur og munu ekki margir hiskupar hafa farið 
slikar landvegsferðir á hærra aldri með þeim samgöngu- 
færum, sem þá voru; þeir biskupar, sem eldri hafa orð- 
ið, hafa annaðhvort hætt vísitazium eða látið aðstoðar- 
menn sína framkvæma þær, eins og t. d. Guðbrandur 
Þorláksson og Finnur Jónsson. 

Þegar háaldraðir menn gegna embættum, b^r það 
eigi sjaldan við, að öðrum fer að leiðast. Hin siðustu 
embættisár Pjeturs biskups var ekki laust við að það 
bryddi á nokkrum kurr einstakra manna um það, að 
biskup sæti of lengi, hann þyrtti að þoka burtu fyrir 
yngra manni. Tóku þá i eiiju blaði að aukast aðfmnsl- 
ur um sitt hvað er snerti biskupsembættið og var sjer- 
staklega talað um visitaziur, livað þær væru bráðnauð- 
synlegar, en ekki hafði það blað nje önnur hreyft nauð- 
syn þess máls þá i 15 ár. Dr. Pjetur svaraði með dá- 
lítilli grein og sýndi fram á, hve miklu minni þörf væri 
á biskupsvisitazium nú en fyrr, þar sem ilest visitazíu- 
verk nú væri falin á hendur próföstum og auk þess 

1) ísafold 1889, bls. 117. 


Digitized by Google 



230 


væri með lögum 27. febrúar 1880 stjórn safnaðarmála 
að miklu leyti komin i hendur sóknarnefnda og hjer- 
aðsnefnda: »Ef allir hlutaðeigendur gjöra skyldu sina,« 
segir Pjetur biskup, »virðist kirkjunum vel borgið, og 
þar eð samþykktir hjeraðsfundanna sendast biskupi, 
verður hann kunnugur hinu kirkjulega ástandi um allt 
land, já, kunnugri, en þó hann hefði visiterað eitt eða 
tvö prófastsdæmi. En þessi og önnur samkynja lög, t. 
d. um prestakosningar, hafa aukið svo mjög skrifstofu- 
störf biskupsins á seinni tímum, að hann á ekki heim- 
angengt nema hann fengi annan til að þjóna embættinu 
i fjarveru sinni. Þó jeg nú af framansögðum ástæðum 
ekki geti álitið brýna nauðsyn bera til þess, að biskup 
taki vísitaziuferðir á hendur, eins og hin kirkjulegu mál 
nú eru tryggð með lögum, vil jeg þó engan veginn bera 
á móti þvi, að ungur og ötull biskup kynni á visitazíu- 
ferðum að geta, að minnsta kosti í bráð, með persónu- 
legri nálægð kippt einhverju i lag, sem aflaga færi; en 
jeg er hræddur um, og þykist hafa reynzlu fyrir þvi, 
að þegar frá líður og áhrifm fara að dofna, mundi alt 
sækja í sama horfið.w 1 ) 

Vorið 1889 sagði Dr. Pjetur af sjer biskupsembætti 
og Qekk Iausn frá 25. maí s. á. og s. d. var Hcillgrím- 
lir Sveinsson dómkirkjuprestur skipaður biskup yfir ís- 
landi. Pjetur biskup dró enga dul á það, að hann hefði 
helzt kosið síra Helga Hálfdánarson til hiskups eptir 
sig, liann áleit sira Helga hæfastan, færastan og mak- 
legastan allra íslendinga, sem þá voru uppi, og mælti 
fastlega fram með honum; síra Helgi vildi og sjálfur 
gjarnan verða biskup og sótti, liklega meðfram fyrir 
hvatir Pjelurs biskups, um embættið, sem þó annars 
ekki hefir verið lizka. 2 ) En þetta kom fyrir ekki, 


1) Hálfyrði um biskupsvisitaziur (ísafold XV. 1888, bls. 187). 

2) Umsóknarbrjeflð dags 25. marz 1889 er geymt í skjala- 
salni stjórnarráðsins i Heykjavik. 


Digitized by Google 



231 


Pjetur biskup hafði engin ráð yfir embættinu og stjórn- 
arvöldunum sýndist annað. Meðan síra Hallgrimur 
Sveinsson var ylra til vigslu gegndi Dr. Pjetur biskups- 
embættinu fyrir hann. 1 ) 


1) Út úr biskupsskipuninni varð nokkurt blaðapras. Sbr. 
Sameiningin IV, bls. 62—64. Kirkjublaðið IV, bls. 94— -95. isa- 
fold XVI, bls. 289, 325—26. Fjallkonan VI, bls. 108, 113, 115, 117. 
Pjóðviljinn III, bls. 79; IV, bls. 94 og víðar. 


Digitized by Google 



IX. Guðfræðisbækur og alþýðurit 
Pjeturs biskups Pjeturssonar. 


Pjetur biskup hefir sett einkenni sitt á kristni- 
kenningar 19. aldar á íslandi, með lionum hefst n\'lt 
timabil i sögu hinnar alþýðlegu kristindómsfræðslu hjer 
á landi. Pjetur biskup er hinn afkastamesti og einn 
liinn alþýðlegasti prjedikari og fræðari lýðsins, scm rit- 
að hefir á íslenzka tungu. t*að eru hækur hans, sem 
hrekja burtu skynsemistrúarkenningarnar svo kölluðu, 
sem voru yfirgnæfandi í kirkjuritum þeim, sem út komu 
um aldamótin. Messusöngsbók Magnúsar Stepbensens 
var imynd þeirrar hreyfingar, sem þá liarst hingað frá 
útlöndum og ýms fleiri guðfræðisrit voru þá gefin út i 
þeim anda. Áhrifin náðu þó yfirleitt að eins til nokk- 
urs hlula af lærðu stjettinni, en litið til alþýðu, sem hjelt 
fast við hinar gömlu guðsorðabækur 17. og 18. aldar; þó 
margar þcirra væri úreltar, þá báru Vidalins postilla og 
Passíusálmarnir af öllu, þar var snildin hafin yfir til- 
breytingar og tizku aldanna. Arna Helgasyni slipts- 
prófasti var eigi vel við skynsemistrúar- og vantrúar- 
öldu þá, sem til íslands rann um aldamótin, eptir þvi 
sem hann sjálfur segir, 1 ) og telur hann trúarástand í 

1) Ræður við jarðarför ísleifs Einarssonar. Kmh. 1837 
bls. 14. 


Digitized by Google 



233 


kaupstöðum og sjóplássum ófært, en hinn enski trúboði 
Ebenezer Henderson, sem ferðaðist um ísland 1814 — 
1815 hrósar islenzkum sveitamönnum fyrir guðrækni 
þeirra og fyrir einfalt og sannkristilegt trúarlif. Arni 
Helgason bar þó sjálfur keim af aldarandanum, sem þá 
var ráðandi hjá guðfræðingum háskólans og þvi var 
Árnapostilla sem út kom 1822 — 23 allmikið snortin af 
skynsemistrúar anda, og gat islenzk alþýða aldrei vel 
felt sig við hana. 1 ) 

Hin svo kallaða skynsemistrú, sem útbreiddist Irá 
Þýzkalandi til Norðurlanda seint á 18. öld, vildi gera 
trúna að eintómum nytsemiskenningum og láta skvn- 
semina eina dæma um trúarmál, lnin gerði trúartilfinn- 
ingarnar útlægar, allt átti að skorða niður með hvers- 
dagslegu nasviti, trúbrögðin voru að eins siðtræðakerfi 
hentugt til að uppala þegnana og gera þá að góðum, 
nytsömum og hlýðnum borgurum, öllum næmari til- 
finningum hjartans og öllum dulhliðum tilverunnar var 
rýmt á braut. Hin mannlegu fvrirbrigði eru á sifeldri 
rás og öldugangi og þessi trúarstefna var eðlilegt aptur- 
kast gegn bókstafstrúnni og oftrúnni, sem áður drottn- 
uðu. Svo kom aptur ný alda, nýjar hugmyndir og nýj- 
ar kenningar snemma á 1 ( J. öld. Rómantiska stefnan 
varð ráðandi í skáldskap og listum og hafði jafnvel á- 
hrif á visindin, tilfinningalifið var nú aptur sett i há- 
sæti, og trúarbragðakenningarnar beindust i sömu átt, 
hneigðust meira og meira að gleðiboðskapnum og hinni 
innri trúartilfínningu mannsins, nálgaðist guð kærleik- 
ans, en ijarlægðist kenningarnar um endurgjald, reiði 
og hegningu. Hinir þýzku spekingar, einkum Schleier- 
macher höfðu mikil áhrif á guðfræðinga, og smátt og 
smált breyttist tíðarandinn, kenningaraðferðin og krist- 

1) Af bréfi til Jóns Pjeturssonar, dags. Helgafclli 3. ágúst 
1837, sjest, að síra Pjetur hefir saniið ritdóm um Arnnpostillu og 
sent þcim Fjölnismönnum, en peir vildu eigi taka hann i Fjölni, 
segist síra Pjetur ekki ætla sjer framvegis að mæða sig á pvi 
að rita fyrir pá, pvi margt hali peir prentað lakara; rjeltritun 
F'jölnis pykir honum óhafandi. 


Digilized by Google 



234 


indómsboðunin. Henrik Nikolai Clausen var einn af 
þeim, sem i Danmörku var boðberi hinna nýju hug- 
mynda, haun hafði hlustað á fyrirlestra Schleiermachers 
og var mjög hrifinn af kenningum hans; Clausen hafði 
mikil áhrií á guðfræðisnemendur við háskólann, og 
Pjetur Pjetursson var einn af lærisveinum hans. 

Pjetur biskup var einn hinn fyrsti íslenzkur guð- 
fræðingur, sem fullkomlega samrýmdist þessum nýja 
frelsisanda, sem þá fór að gagntaka kirkjulífið og fje- 
lagslífið í Danmörku, og útbreiddi hann á íslandi með 
hinum mörgu guðsorðabókum sínum. Dr. Pjetur ljekk 
þegar vald yfir sálum klerka og leikmanna, öll alþýða 
tók fegins hendi við ritum hans, menn höfðu aldrei 
getað sætt sig við skynsemistrúna, en hinar eldri guðs- 
orðabækur voru að máli og að ytra búningi orðnar úr- 
eltar og óþjálar aflestrar. í bókum Dr. Pjeturs fengu 
menn i fyrsta sinn með kristilegri hógværð og mildi út- 
listað kjarna kristindómsins; kærleikann, umburðar- 
lyndið og vonina. Hinir eldri kennendur höfðu stöðugt 
bent á endurgjald og refsing, á hina eigingjörnu lilið 
manneðlisins, en höfðu allt of litið skeytt þvi að benda 
á hina óhlutdrægu og ósjerplægnu ást til frelsarans, í- 
mynd hinnar siðferðislegu fullkomnunar. Þessi friðar- 
boðskapur kærleikans hefir um 19 aldir gert meira til 
að auka mannúðina, endurfæða sálirnar og blíðka harð- 
neskju-tilhneigingar mannkynsins í hinni stöðugu bar- 
áttu við umheiminn, heldur en allar upphvatningar, á- 
vítur og hótanir hinna hörðustu siðameistara. Kærleik- 
urinn hefir verið hin tæra uppsprettulind, sem vökvað 
hefir og frjóvgað hinn hrjóstrugasta jarðveg, og þrátt 
fyrir allar syndir og breyskleika, þrátt fyrir ofstæki og 
ofsóknir, umburðarleysi og klerkakreddur, sem hafa af- 
myndað kristnina á ýmsum öldum, þá hefir það þó allt 
af verið fyrirmynd frelsarans og kærleikakenning guð- 
spjallanna, sem hefir verið stöðug undirstaða nýrrar 
endurlifgunar og viðreisnar. 

Prjedikanir Dr. Pjeturs Pjeturssonar komu fyrst 


Digitized by Google 



235 


út 1856 og hafa síðan komið út í 2 útgáfum. 1 2 ) Þær 
hlutu þegar svo mikla alþýðuhylli, að það er eins dæmi 
á seinni öldum, engin postilla hefir fengið slíka út- 
breiðslu nema Vídalins postilla. Prjedikununum var á- 
gætlega tekið þegar frá byrjun bæði at lærðum og leik- 
um, og bera ritdómar frá fvrri árum þess volt, að menn 
fögnuðu yfir kenningum Dr. Pjeturs og skildu hann -og 
Iþað var íyrst löngu scinna, tuttugu til þrjátíu árum ept- 
ir að bókin kom fyrst út, að nokkrir menn fóru að 
setja út á Pjeturs postillu til muna, þó ekki með rök- 
um, heldur með óbilgjörnum aðfinnslum og skilnings- 
lausum hártogunum. Sumar af þessum árásum voru 
■eflaust af persónulegum róturn runnar, en aðrar komu 
frá þeim mönnum, sem aptur voru farnir að hneigjast 
sð hinu forna kristniboði með harðari kenningum. Vjer 
skulunt hjer setja dæmi af umsögnum rnanna um guðs- 
orðabækur Dr. Pjeturs, svo þar sjáist, hvernig tiðin hef- 
ir skoðað þær og skilið. 

í Norðra 1854 hafði verið minnst á það, að þá 
væri verið að snúa prjedikunum Wallins á islenzku og 
þessa þýðingu ætti hráðum að prenta i prentsmiðju 
Norðurlands. Þá getur Þjóðólfur þess*), að heyrst hafi, 
að Dr. Pjetur Pjetursson »hafi haft i hyggju og verið 
jafnvel i undirbúningi með að yfirfara eldri prjedikanir 
sinar og semja nýjar til að gefa út á prent til húslestra 
á öllum sunnu- og helgidögum ársins. Vjer getum 
sjálfsagt ekki ábyrgst, að þetta sje óræklega satt, því sið- 
ur, að verkinu hafi verið haldið áfram eða sje komið 
nokkuð á veg; en vjer óskum að þetta væri allt satt, 
því vjer erum fulltrúa um, að postilla eptir jafnágætan 
prjedikara sem herra P. Pjetursson, er að allra rómi 
mundi fá hinar beztu viðtökur hjá vorri guðhræddu al- 
þýðu«. Wallins postilla kom aldrei út sem kunnugt er. 

1) Prjedikanir ætlaðar lil helgidagalestra i lieiniahúsum. 
Kmhöfn 1856, IV, + 640 bls. 82 . Önnur útgáfa Kmhöfn 1864, X 
+ 574 bls. 82 . Priðja útgáfa Rvík 1885, IV + 440 bls. 82 . 

2) Pjóðólfur VII, 185-1, bls. 23. 


Digitized by Google 



23(i 

í)r. Pjetur getur þess i formála lyrir prjedikunum sin- 
um, að hann hafi látið prenta þar ræður þær, er hann 
hjelt i dómkirkjunni 1854, lagaðar eptir tilgangi bókar- 
innar og svo eldri ræður sínar með breytingum, enn- 
fremur bætir hann við: »hefi jeg mjcr til ljettis sum- 
staðar hatt útlendar ræður mjer til stuðnings og hlið- 
sjónar«. Dr. Pjetur segist mest hafa hugsað um að 
hafa ræðurnar »einfaldar og kristilegar, þvi á þessu 
þykir mjer mest riða«. 

Pegar Pjeturspostilla var komin út 1856 getur 
Þjóðólfur hennar á þenna hátt: »í engri visindagrein 

er eins auðugt hjá oss af bókum, eins og af guðfræðis- 
bókum til húslestra í heimahúsum. . . . Ekki þarf að 
minna á Passíusálmana; Vidalínspostilla er og verður 
snildarverk, frá þeim tima sem hún er, og mun enn 
um langan aldur verða visinduni vorum til sóma og 
hið sama er óneitanlega að segja um Árnapostillu, enda 
þótt hún hafi ekki getað náð eins mikilli útbreiðslu og 
áliti meðal almennings eins og hin. Þar sem nú tvö í 
sjálfu sjer jafnágæt verk voru fyrir, þá mátti vera auð- 
sætt, að ekki rnundi vera formandi að bjóða fram hið 
þriðja af sama tagi, nema hinum gæti staðið jafnfætis 
að öllu; og mátti því máske virðast töluvert áræði, 
bæði fyrir höfund og útgefanda, að láta útganga þetla 
þriðja verkið. En vjer ætlum, að það megi fullyrða uni 
þessar prjedikanir Dr. P. Pjeturssonar, að bæði sjeu 
þær í visindalegu tilliti prýðilega samdar, innihaldi 
hreinar og klárar kristilegar kenningar, og sjeu svo lag- 
aðar að öllu, að þær verði bæði geðfeldar og uppbyggi- 
legar fyrir alþýðu, engu siður en hinar tvær húspost- 
illurnar; því þær eru auðveldar að skilja, hjartnæmar 
að heyra og að öllu orðfæri ljósar og liprar, og falla 
vel og auðvelt til lesturs fyrir alla, sem nokkurn veginn 
eru lesandk. 1 ) 

Nokkru siðar er postillunnar aptur getið í sama 

1) Þjóðólfur VIII, bls. 88. 


Digitized by Google 



237 


blaði, 1 2 ) þar segir svo: »Einn hinn nafnkunnasti kenni- 

maður og merkasti meðal hinna eldri presta vorra rit- 
aði óskorað ábm. Þjóðólfs í brjefi 22. sept. þ. á. (1850) 
álit sitt um tjeðar prjedikanir á þessa leið: Mikið hefi 

jeg í sumar glatt mig við að lesa þá ágætu bók Dr. 
Pjeturs. Trúarkenningin finnst mjer aðdáanlega ljós og 
grunduð á þvi rjetta hellubjargi — sðnnum kristindómi; 
andlegt Fjör og mælska er ekki sjerlegt, enda finnst nijer 
það aldrei eiga rjett vel við, að minnsta kosti ekki fyrir 
mig. Það munu ekki margir svo færir sem Dr. Pjetur 
að leiða lesendurnar gegnum hið sanna samhengi krist- 
indómsins lærdóma, og mjer finnst honum takast að 
gjöra það öllu betur og ljósar en Mynster sál.« 

Útgáfa Pjeturspostillu nnin hafa komið í veg fyr- 
ir prentun Wallins-prjedikana og Norðri gat þvi ekki á 
sjer setið að hnýta svolítið i guðsorðabækur Dr. Pjeturs, 
þó með stillingu, 5 ) finnur hclzt að rithætti og svo þykir 
ritdómaranum Dr. Pjetur hafa farið of inikið eptir út- 
lendum bókum, segir þó, að Prjedikanirnar hafi náð á 
sig miklu lofsorði og sumir hafi jafnvel spáð, »að þær 
muni innan skamms byggja út Vidalín gamla hjá al- 
þýðu vorri«; cn því vill höf. varla trúa. Tveim árum 
siðar er í sama hlaði, í brjefi frá Austurlandi, talað um 
guðsorðabækur Dr. Pjeturs á þenna hátt: »Þá er nú 

það, sem mjer þvkir nú ekki minnst i varið, að guðs- 
orðahækur Pjeturs prófessors hreiðast út um landið og 
allur fjöldi manna tekur þeim með fögnuði; þvi þær 
eru ritaðar i hinum eldra trúaranda, sem talar svo vel 
til hjartnanna og almenningi fellur niiklu betur, en að 
öðru leyti svo vel samdar og jafnar að gæðum, að jeg 
ætla, að engar guðsorðabækur, sem jeg þekki, hafi ver- 
ið svo vel ritaðar hjer á landi, og með jafnfagurri 
mælsku og styrkri, sem þær, nema Jóns biskups Vida- 
líns Jeg vona einnig, að ungu prestarnir 'taki 

1) Pjóðólfur IX, bls. 20. 

2) Norðri VI, 1858 bls. 81-82. 


Digitized by Google 



238 


upp kenningarhátt prófessorsins, sem okkur fellur 
svo vek. 1 2 ) 

Dr. Pjetur Pjetursson svaraði hinum fyrra ritdómi 
i Norðra nokkru siðar i Þjóðólfi og kallar svarið »Skýr- 
ingargrein« s ). Þar minnist hann fyrst á hina smáu rit- 
galla er Norðri hafi talað um og segir svo: »Að öðru 

leyti er þessi dómur um bækurnar mjer svo velviljaður 
og vægur, að jeg fyrir mitt leyti get ekki annað en lát- 
ið mjer hann vel líka. Það eru einungis fáein smáat- 
riði í honum, sem jeg vildi leyfa mjer að hreyfa. Höf. 
byrjar með þvi að segja, að Predikanirnar hafi náð á 
sig miklu lofsorði, svo sumir hafi jafnvel um þær spáð, 
að þær muni innan skamms byggja Vídalin út hjá al- 
þýðu vorri, en að hann geti laust trúað þessu. Jeg á 
líka bágt með að trúa þvi, og vona að sú spá ekki 
rætist, að nokkur prjedikunarbók byggi Vídalín út hjá 
almenningi hjer á landi, þvi hans postilla er sjerlegt 
snildarverk, ekki einungis sinna tima, heldur og allra 
tima, sem vottur um frábæra andagipt og mælsku. En 
þó get jeg imyndað mjer, að menn við hliðina á Vida- 
lin geti lesið margar prjedikanir sjer til verulegrar og 
enda jafnmikillar uppbyggingar, því að ýms orðatiltæki 
í honum kunna að vera miður löguð fyrir vora tima, 
eins og lika sjerhver timi hefir sinn einkennilega blæ. 
í formálanum fyrir Pjedikunum mínum hefi jeg ekki 
dregið dul yfir það, að jeg víða hafi haft útlendar ræð- 
ur mjer til stuðnings og hliðsjónar; en allt fyrir það á 
jeg bágt með að trúa þvi, að ræðurnar ekki sje sjálfum 
sjer líkar, því jeg hefi nolað það eina úr útlendum 
ræðum, sem vel átti við mig. í Vidalinspostillu mundi 
vera hægt að sýna margt aðfengið og útlagt úr heiðn- 
um spekingum og kristnum kirkjufeðrum, og jafnvel 
hjá Wallin finnast ræður, sem eru að kalla orðrjett út- 
lagðar, og þó tekur enginn til þessa, heldur eru þessar 

1) Norðri VIII, 1860, bls. 13. 

2) Þjóðólfur XI, 1858, bls. 2—3. 


Digitized by Google 



239 


bækur, eins og má, álitnar snildarverk, af þvi höfund- 
arnir hata gjört hið aðfengna að sinni eign og samþýtt 
það sínum hugsunarhætti«. 

Árið 1872 stóð itarlegur ritdómur í Norðanfara 1 } 
um Vorhugvekjur Pjeturs biskups eptir »Eyfirðing«, og 
er þar vel samin lýsing á kennimennsku þeirra Pjeturs 
Pjeturssonar og Jóns Vidalins. Þar segir svo: »Hug- 
vekjur þessar likjast öðrum guðsorðabókum biskupsins, 
er vjer allir þekkjum svo vel. Málið er hreint og við- 
hafnarlaust, orðfærið ljóst og liðugt, fagurt og látlaust. 
Ef nokkuð er, þá finnst mjer höfundurinn vera i þess- 
um hugvekjum sinum alvörufyllri, eður rjettara sagt 
siðavandari og strangari en viðast í öðrum guðsorða- 
bókum sínum, og þvi get jeg imyndað mjer, að liinum 
eldri mönnum falli þessar hugvekjur hans enn betur í 
geð en hinar fvrri, þótt eigi þurfi á það að bæta. En 
þó finnum vjer hjer enn hið sama einkennilega ræðu- 
snið; hjer talar enn hinn sami alvörufulli og siðavandi 
kennifaðir, sem að visu grípur eigi hegningarsvipu lög- 
málsins til að afliýða syndarann frammi tyrir dómstóli 
hins stranga ísraelsguðs, ei refsar mönnum í reiði og 
bræði, en sem þó óallátanlega aðvarar með djúpri al- 
vöru gegn girndum og ástriðum, kaldsinni og hugsun- 
arleysi, gegn freistingum og tælingum heimsins, tómlæti 
og þreklej’si i dyggð og guðsótta, sem ætíð áminnir 
syndarann með helgri vandlætingasemi um að iðrast 
einlæglega, snúa sjer og trúa, svo syndir hans verði af- 
máðar, en sem ætíð jafnframt ávarpar hann með kristi- 
legri hógværð og mildi, bendir honurn til himins og 
leiðir hann með kærleikans hendi til náðarstólsins. 
Verið getur, þvi skal jeg ekki neita, að herra Dr. Pjet- 
ur sje ástundum eigi svo hrifandi, einkuin þá er menn 
lesa hann i fyrsta sinni, sem vor ódauðlegi mælsku- 
maður, meistari Jón. En jafnframt því er skynsemi 
vor undrast mælsku meistarans, dáist að hinum jötun- 


1) Noröanfari XI bls. 62. 


Digitized by Google 



2-10 


sterku snillyrðum hans, fellur í stafi yfir hinum óvið- 
jafnanlega stiganda krapti í sönnunum hans og röksemda- 
leiðslu, og vjer liggjum flatir i duptinu lostnir af þrumu- 
rödd hans frá Sinai, þá finnur hjarta vort optlega hjá 
honum litla eða enga hvild. Þá minnumst vjer þess, að 
enda á dögum reiðinnar bjó guð eigi i stormviðrinu, 
heldur í vindblænum. Vjer förum þvi frá meistaran- 
um til doktorsins, því vjer höfum andlega þörf á eigi 
að eins að komið sje við kaun vor, heldur og að þau 
sjeu grædd, skilningur vor þarf eigi að eins að hrifast, 
heldur þarf og hjarta vort að gleðjast af voninni, styrkj- 
ast af trúnni og finna fullnægju í kærleikanum. Oss 
nægir eigi eingöngu að heyra guð á SínaiQalli bjóða: 
Ibi skalt, heldur þörfnumst vjer að heyra frelsarann á 
fjallinu prjedika um sælu. Fyrir þvi förum vjer æ 
meir og meir frá meistara Jóni til doktors Pjeturs, því 
að hann einn fullnægir jafnt hjarta voru sem huga«. 

Önnur útgáfa af Pjeturspostillu var prentuð i 
Kaupmannahöfn 1864, en svo óhappalega vildi til, að 
prófarkalestur á henni varð slæmur og var mjög fund- 
ið að þvi fyrr og siðar. 1 2 3 ) Árið 1875 ritaði sira Pjetur 
Guðmundsson i Grímsey hógværa ritgjörð*) um prent- 
villur í ýmsum guðsorðabókum t. d. i 2. útgáfu at Pjet- 
urspostillu, sálmabók, bibliu o. il. Af þessu tók síra 
Arnljótur Ólafsson á Bægisá sjer tilefni til þess að skrifa 
langar greinar í Norðling,®) sem hjetu »Um rilvillur og 
íleiri villur«, og eru greinar þessar auðsjáanlega ein- 
göngu stilaðar móti Pjetri biskupi og bæði fundið að 

1) Pjóðólfur XX, 1868, bls. 69—70. Norðlingur II. bls. 137— 
138; s. st., III. bls. 55 svarar Egill Jónsson. Par segir hann um 
liinn ónafngreinda höfund meðal annars, að hann sverji sig i ætt 
við, »þcssa almennu moð-muggumenn, sem gjöra ekkert sjer til 
Iremdarog frama, en peðra úr sjer einhverjum óþverra, hvað lítið, 
sem þeim verður á, er eitthvað gjöra, eða eitthvað vilja gjöra, 
pað er til almennra frarnkvæmda horfir«. Þesskonar menn eru 
ekki óalgengir enn þá. 

2) Norðanfari XIV, 1875, bls. 98—99, 102—103. 

3) Norðlingur 1, 1876, bls. 145-147, 171—173, 180—183. 


Digitized by Googte 



241 


prjedikununum, biblíuþýðingunni o. fl. Er auðfundið 
að höf. er að reyna að fmna sjer eitthvað til, sem 
Pjetri biskupigeti verið óvirðing í, en tilgangurinn mis- 
heppnaðist algjörlega. 1 ) í þeim greinum eru ýmsar 
hnútur og olnbogaskot til Pjeturspostillu, sem höt. þó 
ekki segist lesa heldur meistara Jón, fer hann um það 
mjög óprestlegum orðum*) og segir Iíka, að postilla 
Pjeturs sje öll hálfvegis þýdd úr útlendum ræðusöfnum, 
án þess að færa nokkur rök fyrir máli sínu. 1 ) 


1) Orsökin til þessarar árásar var sú, að sira Arnljótur 
sótti um Miklabæ, en Qekk ekki, kenndi hann petta Pjetri biskupi, 
sem cinmitt mælti með honum til brauðsins, en Bergur Thorberg 
var veitingunni mótfallinn. Hefði Arnljótur vitað þetta, hetði 
hann eflaust skrifað eitthvaö um Berg, en látið Dr. Pjetur hlut- 
lausan. Arnljótur taldi sjer brauðið vist; og var inælt, að hann 
hefði verið búinn að fly tja sig að nokkru leyti þegar þessi von- 
brigði komu, og jafnvel búinn að láta marka kvígildisærnar á 
Mikiabæ. Engu var Arnljóti síðar eins mikið strið í eins og þegar 
hann var mintur á kvigildisærnar á Miklabæ. Áður hafði þeim 
verið vel til vina Pjctri biskupi og Arnljóti.endavoru þeir skyldir 
nokkuð. Fáum árum eflir þessar Norðlingsgreinar friðrnæltist 
Arnljótur við Pjetur biskup og aldrci sló út i fyrir honum úr þvi; 
i brjefum sinum er liann síðar orðinn allt annarar skoðanar um 
ritverk dr. Pjeturs og lofar þau. Pjetur biskup erfði ekki þetta 
áhlaup við Arnljót og var honum jafnan hliðhollur á ýmsan hátt, 
mælti með honum að verða konungkjörinn þingmaður, að fá 
Sauðancs o. s. frv. 

2) Pó orð sira Arnljóts sjeu varla eftir hafandi þá set jeg 
þau bjer sein einkennilegt dæmi upp á rithátt hans og hugsun- 
arhátt. A. Ó. segir. »Allur þorri manna er nú hættur að lesa 
meistara Jón, cinmitt af þvi hann er meistari, eintómur meistari, 
cn enginn doktor: engin tállituð töfrasmyrsli lifsins, engvir dy- 
sætir svefndropar samvizkunnar, engvir gljásmurðir silkiplástrar 
siðferðisins, engin mýkjandi hægðalyf sáluhjálparinnar; cngin 
þvætlitugga tímans, ekki gutl hans nje japl; aldrei hálfl um hálfl 
nje hringlandi til og frá, sláandi úr og i; aldrei beggja blands nje 
á báðum áttum; flaðrið og daðrið og dandhalaskapinn þekkir 
hann cigi. Hann er enginn doktor, það er satt; en meistari er 
hann og verður hann allra kcnniinanna þessa lands«. Norðling- 
ur I, bls. 151. 

3) t brjefi 7. marz 1891 til Pjeturs biskups segir Arnljótur: 
»enginn biskup landsins hefir samið eins margar guðsorðabækar 
sem þér, eður bæði prjedikanir á öllum helgidögum og hugvekjur 
alt árið um kring auk tækifærisræðna og smárita. Guðbrandur 

16 


Digilized by Google 



242 


Tveim árum síðar varð Pjetur biskup aptur fyrir 
árásum, sem voru enn þá óbilgjarnari og glannalegri 
og var það lika prestur, sem þeim áhlaupum stýrði, 
sira Þorvaldur Bjarnarson á Melstað, en hann ritaði 
vanalega undir dularnafni og knllaði sig Styrbjörn á 
Nesi og Styrbjörn i Höfn. Hann reit fyrst i ísafold 
1877 um smásögur Pjeturs biskups, bænakver, hugvekj- 
ur og fleira 1 2 ) fremur illkvitnislega og siðan í Norðan- 
fara 1878 5 ) um sálmabækurnar, þýðingarlitlar og óbil- 
gjarnar aðfinnslur, en dreifði þar innanum ýmsum 
hnútum til Pjeturs biskups, segir meðal annars að hann 
sje á rangri hillu í guðfræðinni! að húslestrarbækur 
hans sjeu útlagðar, að hann sje engan veginn fær um 
að gefa sig við mörgu og ýmislegt fleira af sama tagi. 3 4 ) 
Þcgar höfundinum síðar var bent á, að Pjetur biskup 
sjálfur liefði getið þess, að hann hefði að nokkru leyti 
stuðst við útlendar bækur eins og aðrir guðfræðishöf- 
undar islenzkir og nefnt það í formála postillunnar, var 
Styrbjörn svo óskammfeilinn að segja: »Formálann 

fyrir bók biskups hefi jeg ekki lesið, og fer liklega ekki 
til þess að svo stöddu, því að skilvisir menn hafa sagt 
mjer, að á honum væri ekki mikið að græða.«*) Það 
er æði glannalegt að leggja þungan dóm á það, sem 
maður sjálfur játar að hafa ekki lesið. Og aptur stagl- 
ast hann á hinum sama þýðingar-þvættingi. Siðar 

biskup heflr látið prenta meira, það veit jcg, en eigi samið jafn- 
mikið og er enn óvíst hve mikið hann á sjálfur i þýðingu þeirr- 
ar bifliu cr honum er eignuð«. A. Ó. leggur auðsjáanlega á- 
herzlu á orðið samið til þcss að sýna, að hann nú sje liorfinn 
frá að kalla bækur dr. Pjeturs eintómar þýðingar eins og hann 
hafði áður gert. 

1) ísafold IV, bls. 5 — 6, 10. Pjetur biskup svaraði I Pjóð- 
ólfi 29. árg. bls. 38. 

2) Norðanfari XVII, bls. 121. 

3) Höf. bregður Pjetri biskupi mcðal annars um að hann 
sje auðugur (Norðanfari XVIII, bls. 85) og cins gerir Fr. Bergmann 
(Fyrirlestrar á 5ta kirkjuþingi bls. 40). 

4) Norðanfari XVIII, bls. 85. 


Digitized by Google 



243 


(1886) skrifaði hinn sami Styrbjörn í Austra hrottalega 
grein um nýju Sálmabókina með arásum á sira Helga 
Hálfdánarson o. fl., segir höf. þar meðal annars um 
Nýju Sálmabókina (1886): »Lúalegt er það að hitta i 
einni sálmabók merglaust hrasl, er vera kann að sje 
vel sníðið að utan og liðugl i hálsliðunum . . . en þar 
sem sakna má mest alls kjarna og andrikis.« l ) Þess- 
um greinum Styrbjarnar prests var rækilega svarað i 
ýmsum blöðum og öfgar hans og fjarstæður reknar of- 
an i hann aptur og hafði Stvrbjörn lítinn veg af þeim 
viðskiptum. Það litur út fyrir að síra Þorvaldi hafi 
verið mjög i nöp við Pjetur biskup, 2 ) því löngu eptir 
dauða Dr. Pjeturs gat hann enn ekki setið á sjer að 
ráðast á hann með mikilli heipt') og hregða honum 
um hjegómagirni, gjörræði og pukursanda! 4 ) Aðalefnið 


1) Austri III. bls. 95. 

2) Pjetur biskup hafði hvnð eflir nnnnð, snkir embættisstöðu 
sinnar, nevðst til þess I kyrrþey að veita síra Þorvaldi þungar 
áminningar bæði tyrir ofsóknir hans og ósæniilegan rithátt gegn 
Þórarni prófasti Uöðvarssyni og svo fyrir Vmislegt óprestslegt 
framferði hans. Sbr. Norðanfari XIV, bls. 7. 

3) Verði Ljós III, 1898 bls. 6. 

4) • Sira Arnljótur og sira Porvaldur voru báðirvel gáfaðir, 
orðhvatir og ritfærir, en óbilgjarnir við andstæðinga; þrátt fyrir 
alla hæfileglcika hefðu þeir aldrei átt að vera prestar, því þeir 
voru óprestlegir mjög að öllu æði og eðli. Arnljólur var miklu 
merkari maður og liafði á ýmsan hátt mikla þýðingu i þjóðmálum 
vorum, þó hann öðru hvoru gæti verið nokkuð laus á kostunum, 
hann var maður vel lærður í ýmsum greinum, skemtilegurí við- 
tali, gestrisinn og fjörugur. Þorvaldur Bjarnason hafði uppruna- 
lcga mjög góða hæfdegleika til málfræðisnáms og var víst á yngri 
árum allvel lærður i þeirri grein, hefði liklega getað orðið vis- 
indamaður hefði eigi skapferli hans og framganga, sjervizka og 
þrekleysi alveg stöðvað Iramfarir hans á þcirri braut. Síra Þor- 
valdur var skemtilegur í tali og fróður um margt, góður drengur 
i raun og veru, eneins og óhellaöur staur i framgöngu, ófyrirleit- 
inn varhann, harðleikinn og heiptúðugur þegar þvi var að skipta, 
og hann átti mjög örðugt með að semja sig að siðum annara 
manna; hið fornislenska víkingseðli rjeði mestu um skapfcrli 
lians. Sira Þorvaldur var mjög siðavandur og aðfinslugjarn við 
aðra rithöfunda og þess merkilegra er það, að frágangurinn á 


Digitized by Google 



244 


i öllum aðfinnslugreinum síra Þorvaldar er þó það, að 
Pjetur biskup hafi þýtt of mikið og stælt i prjedikunum 
sinum og hugvekjum og i sama streng tekur síra Arn- 
ljótur, 1 ) en þetta er auðsjáanlega hótfyndni, sumpart 
gegn betri vitund, þvi það munu allir fróðir menn vita, 
að engin postilla eða prjedikunarbók hefir nokkurn- 
tima komið út á íslenzku, sem að öllu leyti er frum- 
samin og mun leitun að slikum bókum þó í önnur 
lönd sje farið; það liggur í hlutarins eðli að svo hlýtur 
að vera, og auk þess hafði Dr. Pjetur áður nákvæmlega 
gjört grein fyrir þessu bæði i formála postillunnar og i 
blöðunum, en þeir Ijetu sem þeir vissu það ekki. 2 * * * * * 8 ) Prje- 
dikarar hafa allir eða flestir vitandi og óvitandi, öld 
fram af öld þýtt og stælt hver annan, en þeir steypa 
hugmyndir og kenningar i sínu eigin móti og hvernig 
það tekst er komið undir gáfnalagi, kringumstæðum 
og aldaranda. 

Af hinum mörgu greinum, sem ritaðar voru á móti 
sira Þorvaldi, tökum vjer eina, sem oss þykir einna bezt, 
hún kom i Isafold 1879 og hljóðar þannig: 

»í Norðanfara hefir Styrbjörn nokkur frætt landa 
sína um, að biskupinn sje ekki góður guðfræðingur. 
Þótt dómurinn sje eins og hæstarjettardómar forðum, 
kveðinn upp án þess að greina ástæður, þá mun hann 
þó hafa eina góða og gilda ástæðu við að styðjast, sem 

hinni einu vísindabók, er hann sjálfur gaf út: Leifar fornra 
fræða o. s. frv. þótti lýsa mikilli hroðvirkni og sama má segja 
um nokkrar aðrar bækur, er hann sá um prentun á. 

1) Arnljótur bar siðar mikið lof á Helgapostillu og kvað 
þó i henni vera enn fleiri pýðingar og stælingar en hjá Pjetri, 
en þeim er að eins lakar fyrirkomið. 

2) í samningi við Egil Jónsson 13. jan. (1855) um útgáfu- 

rjett á postillunni (ári áður en hún kom út) kemst dr. Pjetur svo 

að orði, að hann lofi að afhenda Egli, ucinn árgang prjedikana, 

sem að mcstu leyti verða frumritaðar eftir sjálfan mig, þó jeg i 

stðku ræðum hafi hliðsjón af prjedikunumeftirútlendahðfunda«. 

Dr. Pjetur fór sannarlcga ekki i launkofa með þaðað hann studd- 

ist nokkuð við útlcnd rit. 


Digítized by Google 



245 


sje þá, að Styrbjörn hefir aldrei lesið neina guðsorðabók 
eptir biskupinn«. 

»Vjer eigum eins og allir vita þrjár postillur, sina 
með hverju móti, en allar mjög útbreiddar i landinu, 
allar vinsælar og viða lesnar. Nú getur verið mein- 
ingamunur um það, hver postillan sje bezt, og fer það 
mjög eptir smekk manna og jafnvel lundarlagi, hver 
honum fellur bezt i geð. Sumum líkar betur að heyra 
Drottinn tala i reiðarþrumunni, eins og hann talar fyrir 
munn Jóns meistara Vidalins, aðrir vilja heldur heyra 
rödd guðs í hæga blænum. eins og hann talar hjá Árna 
biskupi og Dr. Pjetri. Þótt hinn siðast nefndi að tim- 
anum sje hinn siðasti, þá stendur hann i mörgu falli 
mitt á milli meistara Jóns og Árna Helgasonar. Árni 
talar þessara þriggja mest til skilningsins, Jón Vídalín 
mest til tilflnninganna, Pjetur biskup fer meðalveg, eða 
rjettara báða vegu, og þó að kenning hans að öllum 
jafnaði sje lygn og tær, þá heyrist þó á stundum i henni 
niður lögmálsins, eins og t. d. i ræðunni á annan í 
hvítasunnu, þar sem því er lýst, hvernig fari, »þegar 
sálin sje skilin við guð og hjartað frá honum horfið«. 
Sama ræða lýsir afbragðs vel því »h ulda lifi« i guði, sem 
þvi miður er of mörgum hulið. Ennfremur skulum 
vjer leiða athygli Styrbjarnar að ræðunni á 3. sunnudag 
eptir páska um skilnaðarstundir ástvina i dauðanum, 
að ræðunni á sunnudaginn milli nýárs og þrettánda 
um þá rjettu vizku, ræðunni á sunnudaginn i föstuinn- 
gang um sæluna, sem i því er fólgin að vera guðs barn, 
ræðunni á 4. sunnudag eptir trinit. um umburðarlyndi 
o. fl., en sjer í lagi vildum vjer ráða Styrbyrni til að 
lesa ræðuna á trinitatishátið um endurfæðinguna. l J ar 
segir meðal annars: »Eins og barnið ekki getur fæðst 
án sárra verkja og harmkvæla móðurinnar, eins getur 
heldur ekki hinn nýi maður fæðst án mikillar angistar 
og þjáninga hins gamla manns, sem hinn nýi sprettur 
af«. Þetta er fagurt sannmæli. I J að mun Styrbjörn 
sanna á sinum tíma. ílann mun hafa heyrt, að Dr. 


Digitized by Google 



246 


Þjetur, eins og aðrir kennimenn, liafi á stundum þýtt 
eða tekið kafla úr ræðum útlendra kennimanna enda 
segir biskupinn frómlega i formálanum fyrir postillu 
sinni, að svo sje, og má kannast við einstaka kafla úr 
ræðum Wallins í ræðum biskupsins, t. d. i ræðunni á 
16. sunnudag eptir trinit., en einnig flnnast þýðingar úr 
Blair hjá Árna Helgasyni og hugsanir úr Lactantius og 
Seneca hjá meistara Jóni, t. d. reiðiprjedikunin á sunnu- 
daginn eptir nýár. Oss er til efs, að nokkur sá góður 
kennimaður hafi verið, sje eða verði, sem ekki hendi 
gullkorn, þar sem hann frnnur þau, nema þeir einir, 
sem annaðhvort, eins og Árni biskup segir; wvita það 
með vissu, að það er allt bezt og rjettast, sem þeini 
dettur i hug«, eða þá þeir, sem ekki vita einu sinni, 
hvar gullkorn er að finna. Væri Styrbjörn gamall og 
góður prestur, myndi hann hafa reynt, að það er örð- 
ugt að finna ávallt nýjar útleggingar af gömlum texta 
(difficile proprie communia dicere). En af því hann 
rnun vera i tölu hinna ungu klerka, sem oss er skrifað, 
að ekki lesi húslestur á heimilum sinum, þá erum vjer 
svo djarfir, að ráða honum til að lesa postillu og hug- 
vekjur Pjeturs biskups í heimahúsum, og fást minna 
um það, hvort allt í þeim er frumhugsað, heldur en 
um hitt, hvort allt er þar vel hugsað, vandað bæði að 
efni og orðfæri og kristilegt. Meira að segja sóknar- 
menn hans munu varla kæra hann þó honum yrðiþað 
á, að taka annaðhvort heilar ræður, eða kafla úr 
ræðum Pjeturs biskups traustataki, þegar hann stigur 
i stólinntt. 1 

Á seinustu árum varð Pjetur biskup og guðsorða- 
bækur hans fyrir óbilgjörnum árásum af hendi Vestur- 
heims-klerka og var það reyndar ekki nema eðlilegt, 
þar sem þeir voru honum svo gagnólikir að skapferli 
og hugsunarhætti. Pjetur biskup var að hinu innsta 
eðli frelsis- og framfaramaður, aptur er það sterkur apt- 


1) ísafold VI, 1879 bls. 19. 


Digitized by Googfe 



247 


urhaldsandi, sem lýsir sjer i flestu sem þeir sira Jón og 
sira Friðrik þá skrifuðu. Kærleikur og umburðarlyndi 
voru aðaleinkennin á ritstörfum Dr. Pjeturs, en Vestur- 
heimsprestar þessir hafa fremur snúist að hinu forna og 
harða kristniboði 17. aldar; flestöll rit þeirra og prje- 
dikanir frá þeim árum voru einn samanhangandi »reiði- 
lestur«. þetta er þó skiljanlegt og fyrirgefanlegt, þar 
sem þessir menn með miklum dugnaði sífellt hafa orð- 
ið að berjast gegn margskonar mótspyrnu og hafa orð- 
ið fyrir áhrifum af kirkjulífi Vesturheims, þar sem hinir 
frjálsu sjerflokkar allt af standa i sifelldri baráttu og 
tilverustríði, bæði innbyrðis og gagnvart umheiminum. 
Pað var því eðlilegt, að Þangbrandsnáttúran vaknaði 
hjá hinum tápmeiri klerkum hins herskáa islenzka þjóð- 
flokks, en óneitanlega hefði það verið eðlilegra og við- 
kunnanlegra hefðu þeir notað alla krapta sína til þess 
að lagfæra það, sem i ólagi var í þeirra eigin kirkjufje- 
lagi, heldur en að ávíta sjettarbræður sina á íslandi, 
sjerstaklega þegar þeim ekki gat hugkvæmst neitt ráð 
eða tillaga til endurbóta. Eins og vjer fyrr höfum get- 
ið, var það þó einkum á árunuin 1888 og 1889, að 
ótriður var hafínn gegn prestastjett íslands, biskupinum 
og bókum hans. 1 2 ) 

Árið 1889 minntist sira Friðrik Bergmann á guðs- 
orðabækur Pjeturs biskups i Sameitiingunni 8 ) með þess- 
um orðum: »Það hefir lengi vakað fyrir mjer sem 
einn af stórgöllunum á þeim kristindómsboðskap, er 
þjóð vor hefir dregið af sitt andlega lif nú á seinni 
tímum, að talað hefir verið í svo almennum orðatil- 
tækjum að enginn hefir eiginlega fundið sig snortinn af 
þvi, er sagt hefir verið. í hinum nýrri guðsorðabókum 
eru viðhöfð standandi orðatiltæki um allt mögulegt, svo 
hugmyndirnar, er þessi orðatiltæki hafa upprunalega tákn- 
að, eru fyrir löngu orðin að steingjörfingum. Mál það, 

1) Um orsakir árása þessara getur sira Hafsteinn Pjeturs- 
son i Tjaldbúðinni VI. bls. 4. 

2) Sameiningin IV. 1889 — 90, bls. 2—3. 


Digitized by Google 



248 


er sá guðfræðingur Islands, sem mest liggur nú eptir, 
ritar, er svo fullt af þessum steingjörfingum að undrum 
sætir. 1 ) Afleiðingin er eðlilega sú, að endalaus rugling- 
ur hefir komist á hugmyndir manna og að hin yngri 
kynslóð hefir fengið óbeit á þessum steingjörfings krist- 
indómi«. Hvað þetta raus höfundarins eiginlega hefir 
að þýða, er ekki gott að skilja. Höf. elskar sjálfur mjög 
»standandi orðatiltæki«, hann er t. d. allt at að staglast 
á steingjörfingum, án þess þó nokkursstaðar að gera 
grein fyrir, hvað hann meinar með þvi orðatiltæki. Á 
öðrum stað segir hann. »Lúterska kirkjan á lslandi er 
orðin eins og steingjörður skógur, eða stórmikið af þvi, 
sem sprottið hefir upp úr hinum kirkjulega jarðvegi ís- 

lands, eru trjenaðir njólar eða steingjörð trje 

Andlaus, aðgjörðalaus og áhrifalaus vanakristindómur 
rikjandi i kirkjunni gjörir kirkjuna ávallt að steingjörf- 
ingi, og að þvi hefir hann greinilega gert nútiðarkirkju 
lslands«. 2 ) í ádeilugreinum Fr. Bergmanns um kirkju 
og prestastjett íslands er hvergi bent á nein ráð til að 
bæta andleg mein og andlegan hag kirkjunnar á íslandi, 
það er bara orðagjálfur og sleggjudóniar, sem bylja í 
hinni tómu tunnu. 

Mörgum mönnum grömdust þessir ógrunduðu 
dómar, sem lagðir voru á guðsorðabækur Pjeturs bisk- 
ups, og leikmaður einn i Vesturheimi, Guðmundur Ein- 
arsson að nafni, andmælti þessum sleggjudómum rök- 
samlega i blaðinu Heimskringlu.*) Þar segir hann með- 
al annars: »Þegar hinn ungi guðfræðingur, sira Fr. J. 
Bergmann, fræðir mig á þvi, að allur kristindómsboð- 

1) Þá ritaði Pjetur biskup pessa bögu i brjefi til kunn- 
ingja sins: 

Pegor hrynja hárcistir 
hrokaveggir pinir, 
standa niunu slöðugir 
steingjörfingar minir. 

2) Sameiningin IV, bls. 51. 

3) Heimskringla 3. árg. nr. 19. 9. maí 1889. Greinin dags. 
Sayreville, Middlesex County 25. april 1889. 


Digitized by Google 



249 


skapur, allt guðfræðisverk Dr. Pjeturs biskupssje stand- 
andi steingjörfings orð og hugsanir, sem valda því að 
endalaus ruglingur sje kominn á hugsun þeirra manna, 
sem hafa aðhyllst kenningar hans, þá heftr honum tek- 
ist að leiða hitasteypu gegnum sálu mina. Þvi jeg skal 
ekki fyrirverða mig að viðurkenna fyrir hinum nýja 
guðfræðingi, að jeg er einn af þeim ekki fáu, sem hafa 
fundið guðrækilega unun og hugsvölun móti andstreymi 
lifsins i þvi að lesa guðsorðabækur Dr. Pjeturs. Jeg 
þori að segja, að ef einhver ómenntaður maður, hefði 
kveðið þenna dóm upp, þá hefði hann verið álitinn 
aumkvunarverður kristindómsfrávillingur. Kn af þvi 
hann er kveðinn upp af guðfræðingi, sem hefir tekið 
að sjer að vera andlegur leiðtogi íslendinga i þessu 
landi, þá getur hann ekki verið annað en særandi og 
hrellandi fyrir alla þá, sem hafa fundið guðrækilega 
unun i því að lesa og hugleiða guðsorðabækur Dr. 
Pjeturs og allt það orð, sem þær útlista og eru 
byggðar á«. 

Höf. getur þess meðal annars, að það sje auðsjá- 
anlega ætlun sira Friðriks að umbæta kristindómsboð- 
skapinn og til þess að geta »framkvæmt þetta endur- 
bótarverk sitt, hefir honum fundist bezt að niðurþrykkja 
og lítilsvirða allt guðfræðisverk Dr. Pjeturs Pjetursson- 
ar, það hefði hann ekki gert, ef hann hefði ekki fundið 
sig færan til að bæta um það og endurskapa. Geri 
hann þvi svo vel og taki þá allra umfangsminnstu 
guðsorðabók Dr. Pjeturs, Bænakverið, endurbæti hann 
það með þvi að gefa út annað iullkomnara, sem allir 
sannkristnir geti fundið, að hafi betri og hjartnæmari 
bænarorð fram að bera. Meðan hann gerir það ekki, 
finnst mjerhannvera sá hirðir, sem slær, en græðir ekki«. 

»Þeir sundurdreifðu safnaðarlimir, er hafa tekið 
sjer bústað langt úti á landi og eru þvi fyrst um sinn 
útilokaðir frá að njóta nokkurrar prestsþjónustu, hafa 
aðallegast guðsorðabækur Dr. Pjeturs til lesturs i heima- 
húsum og svo sumir jafnframt Helga biskups og Jóns 


Digitized by Googie 



250 


biskups guðsorðabækur. Allir þessir guðfræðingar hafa 
einn og sama anda, byggja allir á sama grundvelli og 
hafa allir sama tilgang með að leiða tilheyrendurna að 
einu og sama súluhjálplega marki. Þó einn þeirra brúki 
meira af blíðum og iaðandi orðum en hinn, eða þó 
einn fari meira út i daglega lifið en annar, eða þó einn 
frekar en annar brúki harðorðari hegningarræðu inn- 
anum og saman við, munu þó flestir, sem lesa með al- 
úð bækur eptir þessa menn, hljóta að finna, að þeir 
hafa allir góð sálar tilþrii, sem hafa krapt til að snerta 
hjarta tilheyrendanna. Enginn þeirra hefir fundið hjá 
sjer hvöt til að niðurþrykkja eða lýta verk hins, eða 
fyrirrennara sinna«. 

»Það er sannarlega tilfinnanlegt að heyra þenna 
steingjörfingsdóm kveðinn upp yfir hinu sáluhjálplega 
húslestrar guðsorði. Það er hægra að rifa niður en að 
byggja upp aptur. Jeg spái hinum heiðraða guðfræð- 
ingi því, að hann þurfi meir en að slá um sig með 
málsnilli Heródesar til að uppbj'ggja rækilegra andans 
musteri en guðfræðisverk Dr. Pjeturs hefir gjört«. 

Fr. Bergmann svaraði þessari grein í Lögbergi 1 ), 
en svarið er nokkuð dauft og fer undan í flæmingi, þar 
leggur síra F'riðrikdóm á Pjeturspostillu þó með miklu 
hógværari orðum en hann áður hefir brúkað þegar 
hann talaði um bækur Dr. Pjeturs í almennum orða- 
tiltækjum. Þar segir hann: »Það er sannfæring mín 
að þegar eru sanianbornar hinar þrjár postillur (Helga, 
Jóns og Pjeturs) þá þurfi hvorki mikinn smekk nje 
glöggvan til að finna, að Pjeturs, sem í rauninni er sú 
yngsta, vantar mjög mikið af þeirri andagipt og því 
sannfærandi afli, sem báðar hinar eru svo auðugar af. 
Jeg veit ekki betur, en að það sje atmennt viðurkennt, 
að þau orð, sem Vídalins postilla flytur, sje töluvert á- 
hrifameiri en Pjeturs. Hið sama er að segja um Helga- 
postillu, sem hefir það fram yfir Vídalin, að hún er 


1) Lögberg 29. mai 1889. 


Digitized by Google 



251 


sniðin eptir smekk nútiðarinnar, hvað hinum ytra bún- 
ingi hugsananna viðvíkur, mælskan og andagiptin er þar 
naumast eins mikil eins og hjá Vidalín, en ólikt meiri 
en hjá Fjetri. Báðar hinar fyrrtöldu sýna miklu meiri 
þekkingu á mannlifinu en Pjetur biskup, þeir lýsa miklu 
betur efasemdunuin og hinum siðferðislegu umbrotum 
i hjörtum tilheyrenda sinna. Þess vegna eiga þeir lika 
hægra með að beita sannleikanum þannig, að hann 
verði skilinn og meðtekinn«. Löngu seinna játar Fr. 
Bergmann að málið á Pjeturs postillu sje gott: »Bisk- 
uparnir Pjetur og Helgi eiga báðir þýtt og lipurt tungu- 
tak, óbrotinn stil og blátt áfram, scm vel sæmir hinu 
göfuga uintalsefni. Hvorugur liefir þó auðgað tungu 
vora sjerlega mikið . . . þótt báðir hafi sjálfsagt haft 
göfgandi áhrif á niálið á islenzkum prjedikunumw. 1 2 ) 

Árið 1883 kom út Helgapostilla, en 1885 þriðja 
útgáfa af PjeturspostiIIu, voru þá sumir, sem ætluðu 
að hin nýja postilla mundi útrýma prjedikunum Pjet- 
urs biskups, en það varð eigi; Helgapostilla náði al- 
drei verulegri alþýðu liylli. í ritdómi um Helgapost- 
illu er í Þjóðólfi 1884 sagt um hinar eldri postillur: 
»Pjetur mun vera mest lesinn, meistari Jón mest lofað- 
ur, en Árna kunna fáir að meta rjettilega«.*) í Fjall- 
konu 1885 er talað um hina nýju útgáfu af Pjeturs- 
postillu og hún borin saman við Helgapostillu. Par 
segir meðal annars: »VidaIinspostiIIa þótti lengi og 

þykir enn að verðleikum hið mesta meistaraverk kenni- 
mannlegrar mælsku og trúarafis, og andlegt ága*ti henn- 
ar mun aldrei fyrnast, en hún hefir þó varla um sina 
daga náð jafn almennri - hylli sem Pjeturspostilla, því 
að fram á þessa öld höfðu allmargir Gislapostillu til 
húslestra og Árnapostillu lásu margir um nokkur ár 
eptir að hún kom út; jeg man þetta úr ungdæmi minu, 

1) Aldamót X, 1ÍM)0, bls. 139. 

2) Fjóðólfur XXXVI, 1881, bls. 1. Siðar helir sira Jón 
Bjarnason gefið út prjedikanabók, en hún þykir eigi vera við 
alþýðuhæfi og hefir fengið litla útbreiðslu. 


Digitized by Googie 



252 


og satna hafa garnlir menn sagt mjer. En þegar Dr. 
Pjetur kom með postillu sína, lögðu flestar hinar eldri 
postillur upp á hilluna, eigi fyrir þá sök að þær þættu 
eigi góðar, hver á sinn hátt, heldur af þvi, að Pjeturs- 
postilla átti betur við inn nýja tima, var samkvæmari 
röddum lifsins, snart viðkvæmara strengi hjartnanna en 
ræður hinna fyrri kennimanna-öldunga, meistara Vida- 
lins og Árna biskups. Vjer lifum á allt öðrum tima en 
Vidalín, og aldarandinn er einnig annar nú en um alda- 
mótin síðustu eða framan af öld þessari, er Árni biskup 
var á bezta aldursskeiði og reit postillu sina. Er því 
ekki að undra, þótt ýmislegt það sje i ræðum þessara 
manna, er oss falli eigi í geð eða óljóst verði fyrir oss, 
eða hrifi eigi vorar tilfínningar. t*á er og málið á 
Vidalins postillu og Árna postillu engan veginn hreint; 
og alþýða getur aldrei þýðst þessháttar orðfæri, jafnvel 
sem óblandað alþýðumál, hversu golt sem guðsorðið er 
i sjálfu sjer á slikum bókum. Málið á Pjeturspostillu 
er hreint og lipurt, eins og á öllu þvi, sem Pjetur bisk- 
up skrifar. Það sýnir bezt ágæti og alþýðuhylli Pjet- 
urs postillu, að margt gamalt fólk kann utan að nær 
heilar prjedikanir úr henni. Alþýða hefir sjeð i blöð- 
unum, að fyrir skömrnu er út komin prjedikanabók 
eptir Helga biskup Thordersen, er hefir fengið íburðar- 
mikið hól i sumum blöðunum, og án þess jeg vilji 
hniðra þeirri bók, ætla jeg að slíkt hjegóma-skjall sje 
jafnan óþarft, ef bókin er ágæt í sjálfu sjer; hún talar 

þá bezt sjálf máli sinu Jeg hefi eigi lesið svo 

mikið i Helgapostillu, að jeg geti dæmt um hana til 
hlítar, en eigi þarf meira en að lita i hana til að sjá, 
að málið á henni er mjög óvandað, eins og þeir hafa 
einnig hlotið að játa, er lokið hafa mestu lofsorði á 
hana. 1 Helgapostillu er fjöldi af leiðinlegustu mál- 
villum og smekkleysum, og er slíkt orðfæri mjög svo 
ólikt þvi hinu hreina og þýða máli, sem er á Pjeturs- 
postillu. Kenningin i Helgapostillu er og allviða óljós 
eða vafasöm, og þó sumstaðar bregði fyrir mælskublæ, 


Digitized by Googie 



253 


þá gætir þess siður af því hugsunin er á reiki. Og þó 
mörgum þætti allmikið kveða að ræðum Helga biskups, 
er hann flutti þær sjálfur, mun það hafa verið miklu 
meira að þakka hans snjalla framburði, er allir dáðust 
að, en ágæti kenningar hans. Bók Helga biskups er að 
minu áliti alls eigi igildi Pjeturspostillu. Pjeturs post- 
illa er einnig j’ngri og á betur við vora tímaw. 1 2 * ) 

Þegar Pjetur biskup dó var í ýmsum blöðum 
minnst á guðsorðabækur hans, þó viðast i almcnnum 
orðatiltækjum, sem hjer þarf ekki að hafa eptir. Vjer 
skulum að eins nefna eptirfylgjandi dæmi. í æiiágripi 
i Sameiningunni 4 ) stendur þessi klausa um kenningu 
Dr. Pjeturs: »Með stofnun prestaskólans og guðsorða- 

bókum sinum kom liann nýju sniði á kenningarmát- 
ann á íslandi, stefnan breyttist i evangeliska átt; hann 
hjelt sjer yfir höfuð tast við trúarjátningu vora«. »í 
kristindómslegu tilliti hlaut þessi stefnubreyting að vera 
mikill gróði fyrir kirkjuna, en gróðinn hefði orðið meiri, 
hefði jafnframt hinum almennu objektivu kristindóms- 
sannindum, meira af persónulegum, subjektivum krist- 
indómsanda verið látið koma fram i prjedikuninni. Á 
þeim tíma þegar Pjetur biskup var andlega að mótast 
rjeð idealismusinn i heimi skáldskaparins að minnsta 
kosti á Norðurlöndum og Þý'zkalandi. En sú stefna i 
skáldskapnum hafði áhrif á prjedikunarmátann í kirkj- 
unni. Peir tóku prjedikararnir þá, t. d. Wallin, of litið 
tillit til virkilegleika mannlifsins, voru of litlir realistar, 
of miklir idealistar, skygndust of litið inn í eða tóku of 
litið tillit til margbreytilegleikans i manneðlinu og á- 
stæðum einstaklinganna, hjeldu sjer of mikið við hin 
almennu trúarsannindi og gengu yfir höfuð út frá þvi, 
að allir tilheyrendurnir væri i rauninni trúaðir kristnir 
menn. Afleiðingin af þessu varð, að kristindómsboð- 
skapur þessara manna vildi verða fyrir ofan og utan 

1) Fjallkonan II, 1885, bls. 37. 

2) Sameiningin VI, bls. 95—96. Höfundur þessarar grein- 

ar er eigi nefndur, en sira Jón Bjarnason var þá veikur. 


Digitized by Googie 



254 


tilheyrendurna. Hann gat naumast vakið menn í and- 
legu tilliti, en hafði hins vegar ýmislegt það við sig, sem 
skapaði honum almennar vinsældir. Hann var mildur, 
þýður og þægilegur. Það er þessi stefna sem ruddi sjer 
til rúms í islenzku kirkjunni með Pjetri Pjeturssyniíí. 1 ) 
Um Pjetur hiskup segir Hafsteinn Pjetursson: »Pjetur 
biskup varð aðalmaðurinn i bardaganum gegn skyn- 
semistrúnni. . . . Hann er lærðasti og afkastamesti allra 
islenzkra guðfræðinga á þessari öld. Húslestrarbækur 
hans hafa haft mjög mikil úhrif. Þegar Pjeturs prje- 
dikanir koniu út, þá munu nálega allir þeir, seni lásu 
Árnapostillu hafa hætt við hana. Smátt og smátt 
hvarf Árnapostilla alveg úr sögunni, Pjeturspostilla kom 
í hennar stað og varð ávallt vinsælli og vinsælli eptir 
því sem lengur leið«. 2 3 * * * * ) 

Um hinar aðrar guðsorðabækur Pjeturs biskups 
þarf hjer ekki að Qölyrða, enda verður þeirra síðar get- 
ið, þeim var öllum vel tekið af alþýðu og hugvekjurn- 
ar voru lestnar þvi nær á hverju heimili. Á þeim er 
svipað snið eins og á prjedikununum og hið þýða og 
lipra orðfæri fjell rnönnum vel í geð. 8 ) Þá tjekk Bæna- 
kverið einnig mikla útbreiðslu og ekki sízt Smásögur 


1) Svipaðar skoðanir koma fram lijá síra Jóni Helgasyni 
i æfiágripi Pjeturs biskups i »Biografisk Lexicon«. Par segir 
enn fremur um guðsorðabækur lians: »1 hans religiöse Skrifter 
saavel hans Prædikener som hans Betragtningcr, der alle præges 
af et fuldt ud evangelisk Syn paa Kristendommen, möder 
Læseren en varmtfölende kristelig Personlighed, det samme milde 
og hurnane Sindeiag, som kjendetegner Forfatlerens Færd i det 
liele taget. Derer ingen Rigdom paa store originale Tanker eller 
gribende Billeder men en jævn, klar og enfoldig Fremstilling af 
Troens Indhold, dens Forjættelscr og Krav«. 

2) Aldamót I, 1891, bls. 123—124. 

3) í »Ugeblad for den danske Folkckirke udg. af H. 

Scharling«, var 31. marz 1865 nr. 14, nijög hrósandi ritdómur 

um hugvekjur dr. Pjeturs, sem útkomu 1858 og 1859 og var hann 

þýddur i þjóðólfi XVIII, 1866, bls. 36—37. Þá var einnig hrósandi 

ritdómur um kvöldhugvekjurnar sem útkomu i Kmhöfn 1871 1 
Theologisk Tidskrift, er Chr. H. Kalkar gaf út. Aarg. 1872, bls. 

231—232. 


Digitized by Google 



255 


Dr. Pjeturs; þær hafa breiðst um allt land i mörgum 
útgáfum og hafa eflaust haft mikil áhrif, enda eru þær 
prýðilega valdar og vel orðaðar; þær þykja enn lient- 
ugar til þess að sýna unglingum gott eptirdæmi og 
benda þeim á veg góðra siða og kristilegs lifernis. Um 
Smásögurnar segir höfundur einn i Norðanfara 1877: 
»Jeg hcfi orðið var við, að sögur þessar hafa vakið 
marga lesendur sina til guðrækni. starfsemi, reglusemi 
og hóílegrar glaðværðar. . . . Almenningur hefir fundið 
í guðfræðisritum Dr. Pjeturs hugsvölun fyrir sig og 
gagn og skemlun af sögum hanst*. 1 ) í likum anda voru 
hinar mörgu greinar, er hann skrifaði í »Kristileg smá- 
rit«. Eptir uppástungu kand. 0. V. Gislasonar 25. okt. 
1864 var stofnað hið »islenzka kristilega smáritaQelag« 
og var prófessor Pjetur Pjetursson forseti þess. 2 3 ) Odd- 
ur Gislason þýddi þá líka »Krossgönguna« eptir John 
Bunvan og var ágóðanum af sölunni skipt milli smá- 
ritaijelagsins og sjúkrahússins i Reykjavik. 8 ) »Kristileg 
Smárit«, sem komu út á árunum 1866 — 1869 fengu 
nokkra úthreiðslu, en þó eigi eins mikla eins og við 
hefði mátt búast. »Ný kristileg smárit« gaf Pjetur 
hiskup sjálfur út 1874 og ritaði þau nærri öll sjálfur, á- 
góðann gaf hann prestsekknasjóði. 4 5 ) Mcð Sigurði Mel- 
sted gaf Dr. Pjetur út »Skýringar 3 r fir nokkra staði i 
Nýja-Testamentinu« 1861 — 1863,®) þýddi 1863 »Stuttan 
leiðarvisi til að lesa bibliuna« eptir R. Möller og þótti 
sú þýðing snildarlega samin. 6 ) Árið 1878 gaf Pjetur 
biskup út »Leiðarvísir til að spyrja börn« 7 ) og 1869 
endurskoðaði hann »Handbók fyrir presta«. Eitt af 

1) Norðanfari XVI, bls. 150. 

2) Þjóðólfur XVII, 1865, bls. 45. 

3) Pjóðólfur XVIII, 18G6, bls. 31, 39. 

4) Grein eftir Dr. Pjetur Pjetursson sprottin af ritdómi 
i Þjóðólíl um Ný kristileg smárit stendur i Vikverja 1874, bls. 99. 

5) Sbr. Pjóðólfur XII, bls. 153; XIV, bls. 19. íslendingur 
II, bls. 112. 

6) Pjóðólfur XIV, bls. 123. Norðanfari I, 1862, bls. 61 — 62. 

7) Sbr. Kirkjulíðindi II, bls. 14. 


Digitized by Google 



256 


liinum fyrstu verkum Dr. Pjeturs, eptir að hann var 
orðinn biskup, var að sækja um leyfi stjórnarráðsins til 
að mega endurskoða og laga »Handbók prestací 1 ) og 
fjekk hann það leyfi með brjefi kirkjustjórnarráðsins 19. 
janúar 1867. Hin endurskoðaða Handbók kom út 1869 
og er ekki annað að sjá, en að öllum hafi líkað hún 
vel. Um breytingar þær, sem gjörðar voru, segir Pjóð- 
ólfur að þær wvirðist bæði nauðsynlegar og til veru- 
legra bóta og virðast bera vott um nákvæma yfirvegun, 
vandvirkni og varúð, sem þessleiðis breytingar þurfa 
æfinlega sjer til leiðrjettingar«. 2 3 ) Par er þess getið að 
biskup segist hafa haft til stuðnings »Udkast til en Al- 
terbog« af Mynster. Kbhavn 1840. Langur ritdómur 
um Handbókina eptir sira Benedikt Scheving kom i 
dönsku tímariti 8 ) og var hann þýddur á islenzku, end- 
urskoðuninni er hrósað mjög og höf. kemst að þeirri 
niðurstöðu, að kirkjunni á Islandi hafi skomið stór- 
vægilegur ávinningur þar sem er þessi nýja útgáfa af 
Handbókinni«. Pjetur biskup var sannfærður um, að 
endurskoðun þessi væri nauðsynleg og vann að henni 
alveg kauplaust, það var öllum kunnugt, að endurskoð- 
unin stóð til, því það hafði verið auglýst í blöðunum 
tveim árum áður, svo vill Dr. Pjetur samt ekki neyða 
handbókinni upp á neinn mann, en vill láta endur- 
bótina smátt og smátt ryðja sjer til rúms. Fyrir ómak- 
ið fjekk hann hinar vanalegu islenzku trakteringar, ó- 
bilgjarnar aðfinnslur og hnútur. Enginn mótmælti þó 
þessari aðferð hans nema sira Þorvaldur Bjarnarson, 
hann ritaði aðfinnslur í Þjóðólfi og segir þar, að biskup 
hefði fyrst átt »að leita leyfis safnaða og kennimanna 
um að mega beiðast leyfis til breytinga«. 4 Ekki er nú 
biskupsvaldinu gjört hátt undir höfði eða framtakssemin 

1) Þjóðólfur XIX, 1866, bls. 9. 

2) Pjóðólfur XXII, bls. 14. 

3) Dansk Ugeskrift for Kirke og Folkeliv, Literatur ogKunst 
1870 3. hepti. Pjóðólfur XXII. 1870 bls. 110. 

4) Pjóðólfur XXII. 1870, bls. 176—177. 


Digitized by Google 



257 


örvuð. 28 árum siðar minntist sira Þorvaldur aptur á 
þetta mál með vanalegri óbilgirni og gapaskap og bregð- 
ur Pjetri biskupi um gjörræði og pukursanda við end- 
urskoðun þessa. Það er undarlegt að kalla það pukur. 
að endurskoðunin var auglýst tveim árum áður en hún 
var framkvæmd. 1 2 3 * * * * ) í þeirri grein er höf. mjög marg- 
orður um oflof það, sem hann segir að sira Benedikt 
Scheving hafi borið á bókina með mörgum litt sæmandi 
orðum um Pjetur biskup.*) 

1 »Luthersk Ugeskrifl« sem kemur út í Kristianiu 8 ) 
reit Pjetur biskup eptir áskorun ritstjóranna 1880 all- 
itarlega ritgjörð um islenzka kirkjusögu og hið kirkju- 
lega ástand á íslandi, ritgjörð þessari er skipt í 7 kafla 
eða greinir og er þetta aðalinntak efnisins: Kristnitaka, 
setning biskupsstóla, klerkavaldið vex, siðabót o. s. frv. 
Þá skýrir liöf. frá ástandi og stjórn kirkjunnar nú á 
dögum talar um biskup, prófasta og presta, um presta- 
skólann og synodus, um uppfræðslu ungdómsins, um 
hluttöku safnaða i kirkjumálum o. fl. Að lokum talar 
hann um trúboð kaþólskra manna og um Mormóna, 
um húslestra, sálmabók, handbók presta, kverið og um 
bið islenzka biblíufjelag. 

Nokkur ár, frá þvi 1882 frain á sumarið 1887, 
skrifaði Pjetur biskup ýmsar frjettagreinir og aðrar 
greinir í »Nationaltidende« i Kaupmannahöfn, en aðrir 
íslendingar skrifuðu lika í það blað, svo Pjetri biskupi 

1) Það mætti miklu frcmur kalla það pukursanda hjá 
sira Þorvaldi eða eitthvað verra, að hann, meðan Pjetur biskup 
lifði, aldrei skrifaði nafn sitt undir skammagreinarnar, heldur ein- 
hver dularnöfn, en eftir lát hans kannaðist hann við nafn sitt. 

2) Porv. Bjarnarson: Nokkur orð um handbókarfrum- 

varpið nýja (Verði Ijós III, 1898 bls. 5—11). Ýmsar aðfinnslur 
eru lika i Aldamótum VIII, bls. 112. 

3) Luthersk Ugcskrift 8. Halvaar 1880, bls. 337—343, 386— 

392, Frá útgefandanna hálfu er mjög trassalega gengið frá rit- 

gjörð þessari, þeir hafa t. d. týnt cða gleymt löngum kafla úr 

miðri ritgjörðinni, svo þar vantar nærri allan 3. kapitulann og 

hclming af hinum 4., í registrinu er skakkt visað á blaðsíður 

og allur frágangur eftir þessu. 

17 


Digitized by Google 



258 


voru stundum eignaðar greinar, sem hann ekkert var 
riðinn við, hann mun og stundum á fyrri árum hafa 
skrifað eitthvað i önnur dönsk blöð, en það er nú ó- 
mögulegt að fmna. Brynjólfur Pjetursson reit lika 
margar nafnlausar greínar um danska pólitík, sem eng- 
inn veit nú hvar eru niður komnar. 

Einn hinn merkasti prestur á íslandi heíir gert 
mjfir þann greiða, að segja álit sitt um ritstörf Pjeturs 
biskups, og þó nokkuð ítarlegar sje talað um sum ritin 
annarstaðar í bók þessari, læt jeg prenta ritgjörðina hjer 
á eptir í heilu lagi til fróðleiks og samanburðar. 

Um klrkjuleg ritstörf Pjeturs blskups og guðræknisbækur hans. 

Síðan Guðbrandur biskup Porláksson var á dögum hefir 
enginn unnið eins mikið að útbreiðslu guðræknisrita á íslandi 
og Pjetur biskup Pjetursson, og kippir honum þvi í kynið til 
þessa forföður sins. En að þvi leyti stendur Pjetur biskup 
framar að hann frumsamdi miklu meira en Guðbrandur gerði. 

Pó að Pjetur væri vel lærður guðfræðingur á sinni tið 
virðisthann þó tiltöiulega litiðhafa áttviðvisindalega guðfræði, fyrir 
utan fyrirlestra þá, er hann samdi í námsgreinum þeim, er hann 
kenndi við prestaskólann. En fátt af því tagi hefir komið fyrir 
almennings sjónir. 

Fyrsta rit hans sem gefið var út, var nSlutt rœðusnið eða 
fáeinar hugvekjur ætlaðar prjedikurum« 1839. Það er cinn þátt- 
ur kennimannlegrar guöfræði, vel samið rit, ljóst ogskipulegt, þó 
að Pjetur væri þá tiltölulega ungur prestur, er hann gaf það út, 
gat hann djarft úr. flokki talað um þetla efni eins og siðar varð 
raun á. 

Frá yngri árum lians eru til 2 visindalcgar ritgjörðir báð- 
ar ritaðar á latinu. Önnur ritgjörðin er um Ráfinus prest í 
Aquileja (f 410), er talinn er meðal kirkjufeðra vesturlanda 
(Symbolæ ad fidem et studia Tyrannii Rufini presbyteri Aqui- 
leiensis illustranda) 1840. Hin ritgjörðin er iim kirkjulög á ís- 
landi fyrir og eftir siðaskiftin (Commentatio de jure ecclesiarum 
in Islandia ante et post rcformationcm) 1844. Fyrir fyrnefnda 


Digitized by Google 



259 


ritið fjekk hann licentiat-nafnbót, en doctors-nafnbót fyrir hið 
síðarnefnda. 

Merkasta rit Pjeturs frá þessum árum er þó kirkjusaga 
íslands' (Hisloria ecclcsiastica Islandiæ), er hann gaf út 1841. 
Rit þetta nær yfir 100 ár, frá 1740 til 1840, og er það áframhald 
af kirkjusögu l'inns biskups Jónssonar, enda með sama sniði 
og hún. Pað er þó öllu fremur drög til kirkjusögu og jafnframt 
til skólasögu og bókmcntasögu á sama tima en eiginleg kirkju- 
saga. Hún er enn órituð. Eigi að síður er þetta mjög merkilegt 
rit í sinni röð og hefir mjög mikinn fróðleik að geyma um kirkju 
og skólamál, svo og um bókmentir á þessu timabili og það þvi 
fremur, sem þar eru einnig tekin upp i viðaukum kirkjuleg laga- 
ákvæði frá þcirri tið og önnur skjöl, er lúta að kirkju-og skóla- 
málum; eru þau prentuð á frummálinu, sem mestmegnis er danska; 
en meginmál sögunnar er ritað á latinu. F.r rit þetta ásamt 
kirkjusögu Finns ómissandi fyrir hvern þann, er vill kynna sjer 
þessi mál rækilega. — Tvær merkilegar ritgjörðir hefir hann 
og ritað aðrar, er mjög koma við kirkjusögu Islands; en það 
eru æfisögur 2 kirkjulegra atkvæðamanna: Guðbrands Porláks- 

sonar Ilólabiskups (i Arsriti prestaskólans 1850) og Brynjólfs 
Sveinssonar Skálholtsbiskups (i Tímariti bókmentafjelagsins 1884). 
— Enn fremur mætti nefna í þessu sambandi Æfiniinningu föður 
hans Pjelurs prófasts Pjeturssonar (1881). 

Pað er þó eigi vísindaleg starfsemi Dr. Pjeturs, er eink- 
um liefir gjört hann þjóðkunnan og kæran löndum sínuin, held- 
ur sjerstaklega guðræknisrit hans sem öll eru rituð á islenzku 
og i alþýðulegum búningi. 

Má þar til fyrst telja Helgidaga-prjedikanir hans. (Prjc- 
dikanir til helgidagalestra i heimahúsum), er i fyrsta sinni voru 
gefnar út 1856, en siðar oftar. Prjedikanir þessar komu á hent- 
ugunt tima og fjellu í góða jörð. Menn átlu að visu áður til 
tvennar hclgidagaprjedikanir, er notaðar voru til helgidagalestra. 
Önnur var Vidalíns-postilla eða Jónsbók, sem svo var og oft 
nefnd; en hin var Árna-postilla. Hvorug þeirra fullnægði þó til 
lilitar þörfuni almcnnings eins og nú var komið. Hinar snjöllu 
og áhrifamiklu prjedikanir Jóns biskups Vidalins, sem lcngi 
höfðu að makleglcikum verið i iniklu gildi hjá þjóðinni, þóttu 

17* 


Digitized by Google 



260 


nú að surau leyti vera farnar að úreldast einkum að orðfæri og 
ytrabúningi, sem ekki var óeðlilegt þegar tekiðvar tillit til Jjess 
hve langt var siðan þær voru samdar. Þó að pesskonar rit 
haldi áfram sinu »klassiska« gildi, þá leiðir ekki af þvi að þau 
sjeu ætið hentug til almcnnings nota. í annan stað voru prjedik- 
anir Árna Helgasonar, þær höfðu fallið allvel í geð mörgum 
samtiðamönnum hans, en nú var mönnum farið að sýnast svo 
sem þær bæru nokkurn keim af svokallaðri skynsemistrú siðari 
hluta 18. aldar; og auk þess var málfæri á þeirn eigi svo vandað, 
sem nú var ætlast til. En nú komu prjedikanir, sem ekki báru 
á sjer einkenni liðins tíma, en áttu nákvæmlega viö þann tima 
sem þær komu fram á, og voru jafnframt með ljósu og lipru 
máli. Þetta grciddi þeim veg að flestum heimilum, og seidist 
1. útgáfa þeirra á fáum árum. Það var eigi nein ný kenning, 
sem ruddi sjer lijer til rúms, og efnismeðferðin var að sumu 
leyti hin sama sem í liinum eidri prjedikunum; niðurskipun var 
lík og áður hafði tiðkast; inngangur, umtalsefni, oft stutt og 
gagnort og siðan aðalræðan sjálf aftast, með þesskonar skifting- 
um, scm tiðkast hafa i prjedikunum fram á vora daga og enn 
tiðkast allviða. Að þessu leyti var þvi ekki um neina nýung að 
ræða. En það var cins og nýr andi hvildi yflr hinum nýju prje- 
dikunum, nýr mannúðarblær, sem átti vel við hina nýju tima. 
Hjer voru engvar harðar refsiræður. Sú aðferð að ógna mönn- 
um með reiði guðs og refsidómum var þá alment búin að 
missa þau áhrif, er hún að likindum hafði haft á marga í fyrri 
daga. Dr. Pjetur var og eigi á þeirri skoðun, að krafíur og 
kjarni kristindómsins sje fólgin i stóryrðum og ógnunum, og á 
fyrirdæmingarlærdóm kirkjunnar iagði hannn tiltölulega litla 
áherzlu, þá sjaldan að hann slær eitthvað lítilsháttar á þá 
strengi farnast honum það miður; svo var honum það óeigin- 
legt. Hins vegar voru hjer hvorki þungar heimsspekilegar hug- 
ieiðingar nje þurrar og strembnar fræðikerfisgreinir, og auðvit- 
að eigi andlausar skynsemis-skýringar á leyndardómum trúar- 
innar. í formálanum fyrir 1. útgáfu postillu þessarar getur 
höfundurinn þess, að sjer hafi verið mest um það hugað að 
hafa prjedikanirnar einfaldar og kristilegar; og þetta hafði hon- 
um tckist ákjósanlega, enda virðist þannig löguð kristindóms- 


Digítized by Google 



261 


boðun hafa verið honum eiginlegust. Hjer var eingin hrifandi 
mælska, engin framúrskarandi orðsnild nje andagifl, yflr höfuð 
ekkert sjerstaklega frumlegt eða einkennilegt; en hjer var aftur 
í rikum mæli kristileg einfeldni eða einfaldur kristindómur i 
fögrum en látlausum búningi. Pað var þetta.sem menn einkum 
gcngust fyrir i kristindómsboðskap hans, og slik kristindóms- 
boðun verður jafnan drýgst til sannra nota og affarasælust 
þegar til lengdar lætur. Siðan prjedikanir þessar komu fyrst 
út er nú liðin hálf öld. Margt hefir siðan tekið vmsmii breyt- 
ingum, og hugsunarháttur manna er að mörgu leyti orðinn 
breyttur frá því sem þá var. En Pjeturs-bók heldur að miklu 
leyti enn sinu iyrra gildi. Siðan hún kom út hafa vms ónnur 
prjedikunarsöfn verið gefln út, cr hafa margt til sins ágætis; en 
ekki hafa prjedikanir Pjeturs þurft að þoka fyrir þeim, og eru 
notaðar í dag engu siður en þau. 

Þegar dr. Pjetur sá hvað prjedikunum hans var vel tekið 
tjekk hann djörtung til að gefa einnig út fleiri guðræknisrit 
handa alþýðu manna; og þá virtist liggja cinna næst aö gefa 
henni kristilegar hugvekjur. Sá góði siður að lesa húslestra 
daglcga allan veturinn og jafnvel lengur mun þá hafa tiðkasl 
nálega um alt land, þó að hann sje nú að sögn allviðn lagður 
niður; — en um það vantar skýrslur eins og um flest önnur 
kirkjuleg atriði. — Húslestrarbók, sú sem alment var noluð i 
þessu skyni voru Sturms-hugvekjur, allgóð bók á sinni tíð, en 
var nú farin að úreldast; var hún og mjög óvönduð að máli. 
Hugvekjur Vigfúsar prests Jónssonar i Stöð út af Passiusálmum 
Hallgríms Pjeturssonar voru og sumstaðar notaðar um föstu- 
timann; en þær höfðu áþekka galla. Nýlega hafði og Sveinbjörn 
Hallgrimsson, prestur i Glæsibæ, gefið út nýjar hugvekjur bæði 
til lyrrihluta vctrarins og föstunnar; þær voru að visu með 
betra máli en hinar, en fjellu mönnum þó ekki allskostar í 
skap. Enn voru sumstaðar lesnar við húslestra Hugleiðingar 
Mynsters biskups, ágætt rit i sinni röð og i ágætri þýðingu með 
einkar vönduðu máli. En bók þessi var þó ekki að öllu leyti 
við alþýðu hæfi; svo þótti hugleiðingarnar í lengra lagi til hús- 
lestra, en hins vegar of fáar, en vont að skifta þeim í fleiri en 
einn lestur. I)r. Pjetur rjeðist þó í að semja hugvekjur til lestra 


Digilized by Google 



262 


i heimahúsum. Fyrst komu Vetrarhugvekjur (Hugvekjur til 
kvöldlestra frá veturnóttum til langaföstu) 1858; pá Föstuhugvekjur 
(Fimmtíu hugvekjur út af pínu og dauða drottins vors Jesú 
Krists) 1859. Og enn komu siðar Vorhugvekjur (Hugvekjur til 
lestra frá páskum til hvítasunnu) 1871. Öll þessi hugvekjusöfn 
höfðu sömu kosti og sömu einkenni og prjedikanirnar, enda 
fengu sömu góðu viðtökur hjá pjóðinni, og voru gefin út hvað 
eftir annað. Og þótt nýjar góðar hugvekjur eftir aðra hafi síð- 
an verið gefnar út munu Pjelurshugvekjur enn halda öndveginu 
þar sem daglegum húslestrum er haldið uppi á annað borð. 

Pá hugsaði dr. Pjetur einnig fyrir bœnum handa iólkinu, 
þvi að viða voru bænir notaðar við húslcstrana, sem enn er 
títt sumstaðar. Um langan aldur hafði þá að eins eitt nýtilegt 
bænakver verið til og notað alment, nefnil. Bjarnabænir (Arn- 
grímssonar), því að Pórðarbænir munu þá hafa verið úr gildi 
gengnar. Nýlega höfðu raunar góðar bænir verið gefnar út eftir 
síra Ólaf Indriðason; en dr. Pjetur mun þá þegar hafa haft silt 
bænakver tilbúið. Pað var ekki tilgangur hans að útr^'ma eldri 
bænum, heldur að gefa mönnum kost á tilbreytni. Bœnakver 
dr. Pjeturs kom fyrst út 1860. Par cru eins og í eldri bæna- 
kverum bæði vikubænir og tímaskifta- og tækifærisbænir. Bæn- 
ir þessar, sem eru þíðar og hjartnæmar og með öðrum einkenn- 
um höfundarins eru enn i dag alment notaðar við húslestur, 
þar sem bænir eru annars hafðar. 

Auk þessara guðræknisrita komu einnig út íleiri söfn eftir 
dr. Pjetur: Nokkrar tœkifœrisrœður 1857, Tvœr hugvekjur á jól- 
um og nýári 1883 og sjö miðvikudagshugvekjur á fösttmni 1884. 
Enn fremur voru gefnar út eftir hann ýmsar tœkifœrisrœður, 
sumpart sjerstakar, en sumar í minningarritum eftir dána menn. 
Sverja þær sig allar í sömu ættina. 

Jafnvel þótt bæði prestar landsins yflrleitt og þjóðin í 
heild sinni væri dr. Pjetri þakklát fyrir hinar mörgu góðu guð- 
ræknisbækur, hans varð hann þó einnig að öðru leyti að sæta 
sömu kostum og flestir aðrir, er eitthvað gott vinna fyrir þjóð 
sína öðrum fremur. Hann varð nokkrum sinnum fyrir ófyrir- 
leitnuin árásum fyrir ritverk sin, og það hjá einstökum prestum. 
Pað, sem þessum verkum hans var einkum fundið til foráttu, 


Digitized by Google 



263 


var aðallega tvent. Annað var það, að hann tæki sumar ritsmið- 
ar sinar úr útlendum ritum, og gæfi þær svo út undir sinu eigin 
nafni. Sú átylla var fyrir þessu, að hjer og hvar i hinum á- 
minstu ritum sinum hefir hann stuðst við samskonar rit út- 
lendra höfunda, og á stöku stað munu vera beinlinis þ\’dd- 
ir kaflar. En dr. Pjetri var engin launung á þessu; og i for- 
málanum fyrir 1. útg. prjedikana sinna getur hann þess beinlínis 
að hann hafi stuðst við útlendar prjedikanir, þó að hann ckki 
skýri frá þvi nákvæmara, enda hefði það litla þýðingu haft fyrir 
allan þorra manna. Aftur heflr honum af hugsunarleysi yfirsjest 
að gjöra það með tilliti til sumra annara guðræknisrita sinna, 
sem hefði þó verið viðkunnanlegra; þvi að þótt engin ástæða sje 
fyrir presta að tilkynna það, þó að þeir stöku sinnum fari með 
þýdda eða hálfþýdda ræðu, er öðru máli að gegna um það, sem 
út er geflð. En Pjetur hugsaði eingöngu um það, að það, 
sem kæmi frá lians hendi, yrði að notum, um höfunda þótti hon- 
um niinna skitta. Óyggjandi sönnun gegn þvi að hann hafi vis- 
vitjandi ætlað að eigna sjer verk annara, er meðal annars það, 
að honum hlaut að vera kunnugt um það, að þessi rit, sum 
hver a. m. k., sem hann studdist við, voru i höndum margra 
presta landsins. Svo var það öllum vitanlegt, að hann þurfti 
ekki að fara i smiðju til annara. Ámæli þessu mun Pjetur 
annars hafa hrundið af sjer í blöðunum, svo að eigi var það 
vakið upp aftur. — Hitt, sent ráðist var á hann fyrir, var einkum 
það, að kristindómsboðun hans væri allt of mjúk og rniðaði til 
að svæfa samvizku manna. En það sem hjer var ráðist á hann 
fyrir, var í rauninni það, að hann i stað þess að hræða menn 
og hrella með hclviti og kvölum, vildi kenna mönnunt barnslcgt 
traust á »föður miskunnsentdanna« og laða menn til að leita 
hans mcð auðmýkt og trú. Slíkum árásunt sem þessari mun 
Pjetur varla hafa svarað, enda þurfti þess ekki. Pað var auð- 
ráðin gáta, að hjer var ekki talað af trúarlegri alvöru nje vand- 
lætingu, heldur af óvildarhug. — Hvortveggja þessi árás mæltisl 
mjög illa fyrir alment, og fáir munu hafa verið svo grunnhygnir 
að taka mark á þeim. — En svo var Pjetur i elli sinni fyrir enn 
einni árás fyrir ritstörf sin; hún var þó hvorki af persónulegum 
rótum runnin nje eins sterk og hinar, en þó næsta óbilgjörn. 


Digitized by Google 



264 


Þessi árás kom irá merkum manni i merku tímariti vestanhafs; 
en hún laut einkum að þvi, að hann ritaði »í svo almennum 
orðatiltækjum að enginn fyndi sig snortinn afþvi«, að »standandi 
orðatiltæki væru höfð um alt mögulegt«, og wafleiðingin væri sú 
að endalaus ruglingur væri kominn á hugmyndir manna og hin 
yngrikynslóð búin að fáóbeit á þessum steingjörfinga-kristindómi«. 
í*essi þungi dómur styðst við það að i ritum Fjeturs koma oft 
fyrir sömu orðatiltæki. En hvort sem menn kunna betur eða 
ver við þetta, er það i rauninni varla annað en sjerstakt höf- 
undarmark, og þykir slikt sjaldan með lýtum teljandi. En hitt 
eru ofsjónir að ai þvi geti leitt svo illt, sem geflð er i skyn. 
Fessi dómur, sem ekki mæltist heldur vel fyrir, mun hafa sært 
hinn gamla mann, er fanst að væri verið að knjesetja sig i ell- 
inni, og mundi það hafa verið iniður vel tilfallið, ef svo hefði 
verið. Fað var og engin furða þó að honum fyndist sjer vera 
gjört rangt til, ef þetta yrði dæmt niðurstaðan og afleiðingin af 
öllu hinu mikla starfl, er hann hafði unnið fyrir kristindóm 
þjóðarinnar. 

Fað var og ekki laust við það, að Pjetri hafl stundum verið 
brugðið um það, að hann hafi útbreitt svo mikið af guðræknis- 
bókum helzt og fremst sjer til fjár og frama. En hversu slíkt 
er gersamlega ástæðulaust má meðal annars marka á þvi að 
hann gekst einnig öfluglega fyrir útkomu samskonar rita eftir 
aðra. Fannig gekkst hann fyrir þvi að safna 90 kveldlestrarhug- 
vekjum eftir ýmsa andlegrar stjettar menn 1888. Safn þetta, sem 
heflr raunar margar góðar hugvekjur inni að halda, er þó eigi 
svo vandað sem skyldi, einkum að þvi leyti að mál og búningur 
er sumstaðar i miður góðu lagi. Svo er og efnið sundurleitt sem 
eðlilegt er. En að valið hefir ekki tckist betur má sjálfsagt 
helzt kenna þvi, að eigi heflr verið nóg um að velja. Higi að 
siður ruddu þessar hugvekjur sér til rúms ásamt öðrum hug- 
vekjum. — Að ráði Pjeturs mun það og hafa vcrið að Pálsbænir 
(Jónssonar) voru gefnar út. Hann var ekki smeikur við keppi- 
nauta nje þeim mótfallinn. 

I>á hafði dr. Pjetur mikil og eflaust góð afskifti af endur- 
skoðun pýðingarinnar á bibtiunni sjcrstaklega að þvi er Nýja- 
testamentið snertir; og má telja það starf hans isenn bæði vísinda- 


Digitized by Google 



265 


Icgt og alþýölegt. Að þe&su verki hans var ýmislegt fundið at 
sumum; og kann það að vera, að þýðingin sje ekki einsnákvæm 
og verið gæti. En Pjetur, sem var engin bókstafsmaður, áleit 
ekki nauðsynlegt að þræða mjög orðaröð frumtextans, sem oft 
hlýtur að verða óeðlilegt i islenzkri tungu, og efnið jafnvel fyrir 
það torskildara en ella. En honum var hjer sem annarstaðar 
mest um það hugað, að hugsunin næðist rjett, hvað sem einstök- 
um orðum liði, og að alt yrði sem ljósast og að sem bcztum 
notum. Svo var honum einkar annt um að útbreiða bibliuna 
sem viðast meðal alþýðu manna, og sýndi hann i þvi sem fleiru 
mikinn dugnað. Fyrir öll afskifti hans af þessu máli var hann 
gjörður heiðursforscti brezka bibliufjelagsins. — Hvað honum 
var annt uni að menn hefðu sem bezt not biblíunnar má mcðal 
annars marka á því að hann cinnig þýddi og gaf út Slutlan leið- 
aðvísi lil að lesa bibliuna 1862. í þessu sambandi má og geta 
þess, að hann árin 1861 — 1863 gaf út ásamt prestaskólakennara 
Sigurði Melsteð: Skýringar ijfir nokkra staði i Nýjatestamentinu, 
og mun Pjetur sjálfur hafa samið sumar þeirra. Hafa skýring- 
ar þessar, sem flestar eru um nokkra staði i brjefum postul- 
anna, sjálfsagt upphaflega verið úr bibliuþýðingarfyrirlestrum á 
prestaskólanum, en þeini verið nokkuð breytt til að gjöra þær 
alþýðlegri. 

Pá vann Pjetur einnig að handbók presla. Ilandbók sú, 
sem prestar höfðu áður liaft um langan aldur, var nú alveg úr- 
elt orðin fyrir margra hluta sakir, og þótti honum tími til kominn 
að cndurskoða hana. I þessu starfi sinu mun hann aðallega 
hafa lagt til grundvallar handbókar-frumvarp Mynsters biskups 
(L’dkast til en Alterbog). Ymislegt var fundið að þessari endur- 
skoðun, en það ekki hvað sizt, að hann hefði ekki aðrn þar i 
ráðum með sjer; og svo þótti endurskoðunin ekki nógu rækilcg 
og viðtæk. Petta álit manna, að endurskoðunin hcfði ekki náð 
nógu langt, varð þvi almcnnara cr lcngra lcið, og leiddi það til 
þess að skömmu eftir hans dag var efnt til nýrrar handbókar 
presta, er betur gæti samsvarað kröfum timans. En aðgætandi 
er, að þá er Pjetur endurskoðaði handbókina var naumast kom- 
inn tími til að gjöra svo gagngcrða cndurbót í þessu tilliti, sem 
annars hefði verið æskilegt. Pað var og skoðun hans, að í 


Digitized by Google 



266 


hverju sein væri, væri hentugast að gera engin stórstökk, hcldur 
feta sig áfram smátt og smátt; það mundi verða affarasælast. 

Lika aðferð hafði hann með tilliti til Sálmabókarinnar. 
Honum var það snemma ljóst, að islenzku kirkjunni væri þörf á 
nýrri sálmabók og betri en aldamóta-bókin, sem er svo oft köll- 
uð. Þá er efnað var til hennar var andleysi alment í kirkjunni, 
að mörgu leyti meira en bæði fyr og síðar; og svo var islenzk 
tunga þá i niðurlægingu og kveðskapur yfírleitt á lágu stigi bæði 
að efni og orðfæri og öllum ytra búningi. í ársriti presta í Pór- 
nesþingi syðra (1847) kom hann fram með vel rökstudda bæn 
til þáverandi biskups um nýja messusöngsbók, »sem að efninu 
til geymdi í sjer fjársjóði kristinnar trúar og að öllu skipulagi 
sambyði sanngjarni eftirvæntingu almennings«. En þetta var 
ekkert áhlaupaverk; og þó að Helgi biskup Thordersen væri 
þessu máli hlynntur varð þó árangurinn í bráð ekki annar en sá, 
að gefínn var út nýr viðbætir við sálmabókina (1861). Þetta 
þótti sem von var »litilfjörlcg bótágamalt fat«, og mun viðbætir 
þessi hafa fremur lítið verið notaður, en var þó prentaður tvisv- 
var. Pá er Pjetur var orðinn biskup 1866 tók hann brátt að 
reyna að koma á nauðsynlegri endurbót i þessu efni og efna til 
nýrrar sálmabókar. Starfaði liann sjálfur mikið að undirbún- 
ingi bókarinnar ásamt sira Ólafi Pálssyni dómkirkjupresti og 
sira Stefáni Thorarensen á Kálfatjörn. Sira Stefán, sem var 
mjög sálmatróður maður og skáld, vann þó langmcst að bók 
þessari. Hin nýja sálmabók, sem þó í raun rjettri ekki var ann- 
að en hin gamla sálmabók endurskoðuð og bætt, kom út 1871. 
Ritaði biskup rækilcgan formála fyrir lienni og mælti sem bezt 
með henni. En þaö kom fvrir lítið; inenn höfðu vonast eftir 
miklu gagngerðari breytingu, og varð bókin fyrir allhörðum 
dómum úr ýmsum áttum, sumum reyndar ærið óbilgjörnum, en 
aftur höfðu aðrir við allgóö rök að styðjast;’ þvi að eftir þvi 
sem nú var koinið þekkingu manna á eðli islenzkrar tungu og 
kveðskap mátti gera meiri kröfur. Pað cr og cigi óliklegt, að 
breytingin hefði orðið nokkuð gagngerðari að því leyti sem Dr. 
Pjetur átti þátt í henni, cf hún hefði komið meðan hann var 
yngri, en nú var hann koininn á efri ár og farinn að verða i- 
haldsamari. Biskup reyndi fyrst um sinn að verja bókina, auð- 


Digitized by Google 



267 


vitað hógværlega, eins og hans var von og vísa. En þar kom J)ó 
að hann ljet undan kröfum þeim, sem gjörðar voru, og efnaði 
nú til alveg nj’rrar bókar með því að setja nýja nefnd til að 
undirhúa það mál (1878). Nefnd þessi starfaði í nokkur ár að 
verki þessu, og kom síðan með alveg nýja sálmabók (1886), er 
betur samsvaraði kröfum timans og þðrfum kirkjunnar. Að 
þessari bók vann biskup ekkert sjálfur. En það var honum til 
mikils sóma, hvernig hann snerist við þessu máli, þrátt fyrir 
það, sem á undan var farið. 

Þá var barnalœrdómsbókin eftir. Af þvi, sem hjer hefir 
verið talið, var nú reyndar minst aðkallandi með hana, þvi að 
hún var eigi orðin svo mjög á eftir timanum sem hið annað. 
t*vi ljet biskup endurbót í þeim efnum gcymast lengst. En hon- 
um var það þó ljóst, aðengin mannaverk geta staðið til lengdar, 
en þurfa a. m. k. að skifta um búning við og við. Petta höfðu 
menn og fundið i Danmörku, að þvi er barnalærdóminn snertir; 
þar var kominn á gang ný barnalærdómsbók eltir Balslev biskup 
og var þar almcnt notuð. Síra Ólafur Pálsson þýddi hana á is- 
lenzku og var hún lögleyfð um það leyti er Pjetur varð biskup 
(1865). Hvort það hefir verið að hans ráði eða ekki er ókunn- 
ugt um; en farinn var hann þá að ráða um margt i kirkjulegum 
efnum. Barnalærdómskver þctta var notað almennt i nokkur ár, 
en náði hjer þó aldrei verulega almennings hylli. En þá var 
Pjetur biskup vakandi eins og vant var, og sá að hjer þurfti að efna 
til nýrrar barnalærdómsbókar. Vildi hann helzt að hún yrði 
frumsamin á islcnzku. Sjálfur var hann þá mjög tekinn að eld- 
ast og hafði ærið að starfa; treysti hann sjer þvi ekki að ráðast 
í það að semja sjálfur þesskonar bók, enda má vera að það 
hafi dregið úr honum, hvernig ýinsum endurbótatilraunum hans 
hafði vcrið tekið á siðari árum. Sneri hann sjer þá til þess 
manns, er hann vissi bezt til fallinn, en það var sjera Helgi 
Hálfdanarson, kennari við prestaskólann. Sjera Helgi, sem jafn- 
vel hafði vcrið að hugsa um þetta áður, varð vel við þessu og 
samdi barnalærdóm þann, sem við hann er kendur. Kver þetta 
kom út 1877 og hcfir alment verið notað siðan. En eigi var 
Pjetur biskup enn uppgefinn og árið eftir kom út eftir hann 
Stutlnr leiðaruísir lil að spyrja börn eltir kveri sjera Helga. Er 


Digitized by Google 



268 


hann ofur auðveldur, ef til vill um of. Kver petta heflr verið 
prentað tvisvar, en mun þó aldrei hafa verið notað mikið. 

Þannig hafði Dr. Pjetur bæði áður en hann varð biskup og 
cftir pað gjört margar endurbætur pvi nær á öllum innri svæð- 
um kirkjulifsins. En honum var paö ekki nóg; hann vildi að 
enn fleira lejii vinna gagn til eflingar guðsriki og góðum siðum 
á fósturjörð sinni. Þar til má telja, að hann safnaði ýmsum 
góðum Smásögum útlendum og pýddi pær á islensku. Á pessu 
byrjaði hann tiltölulega snemma. Fyrzta hefti af smásögum 
pessum kom út 1859. pá varð alliangt hlje. En á efri árum 
sinum tók hann aftur til við pað, og komu pá út nokkur smá- 
sagnahefti, er hann hafði safnað og pýtt. Sögur pessar eru allar 
meira eða minna siðferðislegar aö efni og hentugar til lestrar 
handa unglingum, var peim mjög vel tekið af alpýðu manna 
eftir pvi sem gerist, og hafa flestar peirra verið gefnar út oftar 
en einu sinni. 

Fremur er pað beint i kirkjulega átt, að hann gaf einnig 
út Kristileg smárit, er sömuleiðis vorireinkum ætluð unglingum 
og jafnframt alpýðu manna. Smárit pessi komu út á árunum 
1865 — 1869. Siðan gaf hann aftur út Ný kristileg smárit 1874. í 
hvorutveggja smáritum pessum heflr hann sjálfur skrifað margt 
bæði pýtt og frumsamið, og er pað alt vel valið og ágætlega 
frá pvi gengið. Mcðal ritgjörðanna í smáritunum 1874 er ágæt 
grein um Pál postula, er hann að sögn sjónarvotts skrifaði i 
mesta snatri alveg fyrirvaralaust og án nokkurra stuðningsritn. 
Svo var hann par vel hcimn. 

Tvisvar gekst Dr. Pjetur fyrir stofnun annarskonar kirkju- 
legra timarita. í fyrra skiftið varpað Arsrit presla i Pórsnesþingi 
syðra 1847 meðan hann var par prestur og prófastur. I síðara 
skiftið var pað Arsrit prestaskólans 1850, er hann gaf út meðan 
hann var par forstöðumaður, ásamt samkennara sínum Sigurði 
Melsteð. I báðum pessurn ritum eru ýmsar merkar ritgjörðir 
flestar frumsamdar, og hefir hann átt meiri hlutann af peim. En 
hvorugu pessu tímariti var eins vel tekið og pau áttu skilið 
og urðu pau bæði skammær eins og raun hefir áorðið um flest 
kirkjuleg timarit vor. Af hinu fyrnefnda timariti komu að eins 
út 2 árgangar, og af hinu siðarnefnda að eins 1 árgangur. Var 


Digitized by Google 



269 


það eigi litill skaði, því að Dr. Þjetur hafði betri tök á þvi en 
flestir aðrir landar hans hafa haft að stvra slikum ritum. 

í dagbtöðimum svoncfndu, bæði þeim sem hann sjáliur 
stýrði, og öðrum eru margar góðar greinir eftir hann um kirkju- 
leg efni. Sumar eru sjálfstæðar ritgjörðir, en sumar svör gegn 
ritgjörðum eða greinum annara. Venjulega þagði hannn við ár- 
ásum þeim, ergjörðar voru á sjálfan hann, en var jafnan boðinn 
og búinn til að taka svari annara, ef hallað var á kirkjuna eða 
prestastjettina að ósekju að hans dómi. Pað þarf ckki að taka 
það fram að aldrei hallaði hann á nokkurn mann að fyrra bragði 
nje bar á aðra lastmæli. En þá er hann svaraði öðrum, hvort 
heldur það var til varnar fyrir sjálfan sig eða aðra, og yfir höl- 
uð hvað sem hann ritaði, þá ritaða hann altaf blátt áfram sann- 
gjarnlega og hógværlega og hlutdrægnislaust eins og stöðu hans 
sómdi og hverjum góðum manni cr samboðið. Hann var ekki 
aðeins inikill rithöfundur, heldur og góður rithöfundur í orðsins 
bezta skilningi. 


Digitized by Google 



X. Heimilislíf, Æfilok. 

Pjetur biskup bjó alla sína tið í búsinu nr. 16 í 
Austurstræti, það var lítið hús er hann keypti það 1847, 
en hann Ijet stækka það mjög, bæði bæta við austur- 
endann og byggja ofan á það. Á norðurhlið hússins 
voru tvær dyr, hinar eystri til ibúðarherbergjanna, hinar 
vestri, nærri vesturenda, lágu inn i skrifstofurnar, þær 
voru tvær, í fremri stofunni sat biskupsskrifarinn, i 
hinni innri biskupinn sjálfur við stórt skrifiiorð undir 
glugganum, en fyrir enda skrifborðsins var stór hæg- 
indastóll með gulgrænu plyssi, sem gestir vanalega sátu 
i, þegar þeir áttu tal við biskupinn. Auk þessa voru 
3 stofur niðri, tvö dagleg herbergi og borðstofa, en 5 
herbergi uppi. Á lopti að norðanverðu var allstór borð- 
salur, þar voru haldnar vigsluveizlur og aðrar veizlur. 
Sunnan við húsið var stór garður, næst þvi blómstra- 
garður, en ijær því maturtagarður. Við suðurhlið húss- 
ins stóðu tvö há reynitrje. 

Heimilislif og heimilisbragur er, eins og allir vita, 
mjög svo kominn undir húsmóðurinni, heirnilið tekur 
aðallega svip sinn af henni. Það á þvi bezt við i þess- 
um kafla að minnast nokkuð nánar á Sigriði biskups- 
frú, enda var hún hin mesta merkiskona og mun minn- 
ing liennar seint fyrnast hjá þeim, sem þekktu hana. 
Sigríður Bogadóitir var fædd á Staðafelli 22. ágúst 1818, 
dóttir Boga Bencdiktssonar sagnaritara, sem fyrr var 


Digitized by Google 




Frú Sigriður Bogadóttir 1806. 


Digitized by Googte 




273 


gelið. Sigriður ólst upp á Staðarfelli og fjekk eins og 
aðrar dætur Boga staðgóða menntun i ölluni kvennleg- 
um störfum og bóklega nienntun meiri en þá varti/.ka. 
Jarðþrúður Jónsdótlir móðir hennar var hin mesta at- 
gerfiskona, skörungur í búskap og hinn bezti læknir; 
hún var fædd á Stað i Grunnavik hinn 8. mai 1776, 
giptist Boga Benediktssyni 1795 og dó á Staðarfelli 13. 
marz 1858. 1 2 ) Bogi og Jarðþrúður áttu 10 börn og af 



Hús Pjeturs luskups i Heykjavik, sjeð frá Austurstræti. 


þeim komust 8 til fullorðins ára.*) Frú Sigriður hafði 
gott tækifæri til að læra búskap af móður sinni, enda 
varð hún bin mesta búkona. Arið 1836 sigldi Sigríður 
Bogadóttir með seglskipi frá Stykkishólmi og dvaldi ár- 
langt i Kaupmannahöfn; þar átti hún tvo bræður Bene- 

1) Norðanfari VI, 1858, bls. 55-56. Pjóðólfur X, 1858 bls. 
74, 84. Pjóðólfur segir mcðal annars »það er ekki ollof um þá 
framliðnu þó vjer segjum, að hún muni hafa verið einhvcr hin 
mesta merkiskona hjer ú landi« og likt farast Norðra orð, þar 
segir mcðal annars um frú Jarðþrúði: »Höndin var ávalt útrjctt 
til að bæta úr þörtum hinna snauðu eða hverju þvi sem til 
báginda sýndist horfa með stakri ráðdeild og hjálpsemi«. For- 
eldrar frú Jarðþrúðar voru Jón Sigurðsson prestur i Grunnavík, 
Arnarbæli og Holti i Önundarfirði og Solveig Ólafsdóttir, systir 
Olafs Olavius kamersekretera. 

2) Þau eru talin í Feðgaæfi. Viðey 1823 bls. 74 — 75. 

18 


Digitized by Google 


274 


dikt og Jens, sem báðir voru stórkaupmenn þar í bæ 
og þá í uppgangi. 1 ) Sigriður Bogadóttir giptist Pjetri 
Pjeturssyni prófasti á Staðastað 23. eða 24. ágúst(?) 
1841 og íluttist til Reykjavíkur sumarið 1848. Eptir 
dauða Pjeturs biskups flutti hún sumarið 1892 til Kaup- 
mannahafnar og bjó hjá dóttur sinni, landshöfðingjafrú 
Elinborgu Thorberg 1892 — 1895, en siðan hjá yngri 
dóttur sinni, frú Þóru Thoroddsen. Frú Sigriður and- 
aðist i Kaupmannahöfn 10. marz 1903, á 85. aldursári.*) 

Frú Sigriður var hin mesta búsýslukona og sístarf- 
andi utanhúss og innan og mátti heldur ekki sjá aðra 
óvinnandi, heimili hennar var þvi fyrirmynd hvað 
verknað snerti og hússljórn; átti opt að koma þangað 
stúlkum til kennslu, en það fengu færri en vildu. Dæt- 
ur sínar ljet hún læra allt, sem hússtjórn snerti, eigi að 
eins sauma og hannyrðir, almenna bóklega menntun, 
tungumál og hljóðtæraslátt, heldur hjelt hún þeim líka 
til Iærdóms i allri tóvinnu og matargjörð og ljet þær 
fást við hvert það verk, sem á heimili er títt og búið 
þarf. »Ekki tekur á nema þurfi« var orðtak hennar 
við dæturnar. »Þið þurfið að kunna verkin, ef þið eig- 

1) Af Bpga og Jaröþrúði á Staðarfelli eru komnar miklar 
ættir bæði á íslandi og erlendis. Afkomendur þeirra bræðra 
Jens og Bcnedikts hafa tvistrast um viða veröld, ílestir þeirra 
búa og hafa búið í Kaupmannahöfn, en sumir annarstaðar i 
IJanmörku, í Sviariki, Siam, Californiu, Sumatra, Argentina og 
víðar. Bogaættin þótti auðsæl mjög á Breiðaflrði frá því Brok- 
oyjar-Jón forfaðir hennar kom frá Englandi 1604 »stórauðugur 
af lausat]e«. Svo er enn, að í þeim greinum ættarinnar, sem er- 
lendis dvelja, er margt efnað fólk og sumt stórauðugt. Til fróð- 
leiks fyrir islenzka ætlfræðinga set jeg hjer f viðauka skrá yílr 
afkomcndur þeirra bræðra Jens og Benidikts Benedictsen og 
búa þeir allir erlendis. Skráin er samin að fyrirsögn kapteins 
Jens Jacobs Benediclsen, sem á fyrri árum var mjög viðförull á 
verzlunarferðum um austurhluta Asiu, til Kína, Japan og viðar; 
hann er fæddur á íslandi, á ísafirði 29. april 1833. 

2) Þegar Sigríður biskupsfrú dó var hennar að eins laus- 
lega getið í islenzkum blöðum; þar sjást þó annars stöðugt í- 
burðarmiklar lofgreinar um æfi manna og kvenna, sem að eins 
örfáir þekkja, en liklega eru þær greinar borgaðar sem auglýs- 

'ingar. 


Digitized by Google 



275 


ið að geta sagt öðrum fyrir um þau«. Frú Sigriður var 
ráðdeildarsöm í stóru og smáu og vildi ekki, að neitt 
spilltist eða eyddist að óþörfu, en stórgjöful var hún 
opt og rausnarleg og hinn mesti bjargvættur margra 
fátækra, en um gjafir hennar fengu fáir að vita aðrir 
en þeir, sem fyrir urðu; góðgjörðasemi hennar fór fram 
i kj r rrþey og hún kunni bezt við að liafa á þvi hið 
gamla snið, eins og verið hafði á Staðarfelli og öðrum 
stórheimilum við Breiðafjörð, þegar blómaöldin var i 
þeim hjeruðum í ungdæmi hennar. Hún dró t. d. að 
sjer á haustin miklar birgðir af matvælum, korni, baun- 
um, kjöti, smjöri o. s. frv. og ljet svo hin fátæku heim- 
ili sækja til sin þegar harðna tók á vetrum það, sem 
þau hel/.t vanhagaði um. Frú Sigríður kom með öðr- 
um frúm i Reykjavík á tóvinnukennslu fyrir fátæk 
stúlkubörn, tók þátt í ýmsum bazörum o. s. frv., en 
yfirleitt vann hún þó liknarslörf sín í kyrrþey og kom 
mjög sjaldan opinberlega fram. 

Þegar mislingadrepsóttin gekk i Revkjavík 1882 
áttu margar fátækar fjölskyldur mjög bágt og gjörði frú 
Sigríður þá allt, sem hún gat, til þess að hjálpa þeim, 
með peningum og tnat. Vinnukonur á heimili hennar 
lágu þá allar í mislingum og fólk var ófáanlegt til að- 
stoðar. Þá eldaði frú Sigriður sjálf mat eigi að eins 
fyrir heimilið heldur og fyrir marga fátæklinga, er ekki 
gátu veitt sjer neina björg, og sendi svo hina yngri 
dóttur sína með matinn til hinna bágstöddu heiniila i 
úthverfum Reykjavikur. 

Frú Sigríður var siðavönd mjög og stundum ber- 
orð um það, sem henni þótti miður fara, gerði hún sjer 
engan mannamun, en sagði skoðanir sínar afdráttarlaust, 
hverjum sem i hlut átti. Hún hjelt fast við forna siði, 
skeytti lítið um tízkuna og skipti sjer ekkert af þvi hvað 
fólk sagði um það sem var rjett og gott að hennar á- 
liti. Yfir henni var töluvert af forníslenzkum liöfð- 
ingjablæ og framganga hennar var tíguleg við hátiðleg 
tækifæri. Afkastamikil var frú Sigriður til allra verka, 


Digilized by Google 



276 


ráðrik nokkuð og vildi láta hlýða sjer, trygg var hún 
og vinföst og raungóð þegar á þurfti að halda. Frú 
Sigriður var vel hagmælt, en tók litið á þvi, hún skrif- 
aði þo langt leikrit með siðferðislegri stefnu og eru í því 
mörg kvæði; leikrit þetta er enn til. Frú Sigríður var 
á yngri árum frið kona, beinvaxin og grannvaxin og 
vaxtarlagið allt i góðu samræmi, hún var mjög hjálm- 
fögur og hjelt litarhætti sinum fram á elliár. 

Frú Sigríður hafði 
hið niesta yndi af blóm- 
rækt og varði á sumr- 
um öllum frístundum 
sinum til að hjúkra að 
blómum sinum og niat- 
jurtum. Reynitrjen tvö, 
sem stóðu við húsið, 
hafði hún sjálf plantað, 
fjekk ungar smáplöntur 
úr Hafnarfjarðarlnauni, 
sem uxu vel og þróuð- 
ust; hún fjekk evrar- 
rós norðan úr landi og 
plantaði hana fyrst allra 
í Reykjavik; úr garði 
frú Sigriðar eru vist 
flestar eða allar eyrar- 
rósar-plöntur komnar i 
öðrum görðum í Reykjavik. Hún fjekk lika mörg blóm 
frá Englandi og Danmörku og þroskuðust sum þeirra 
vel, enda vantaði ekki pössunina, því frú Sigriður elskaði 
blómin sin; hún var ein hin fyrsta kona i Reykjavik, 
sem verulega ljel sjer annt um blómrækt utanhúss, og 
á fyrri árum var garður hennar fyrirmynd, sem margir 
komu að sjá, en siðar meir gekk hann nokkuð úr sjer 
er ellin færðist yfir hana. Eptir að frú Sigriður flutti 
sig úr Reykjavik vareðlilega, eins og venja er á lslandi. 



Litil skák af gnrðinum bak við húsid. 
Annað reyniviðartrjeð. 


Digitized by Google 


277 


á fáum áruni búið að skemma og evðilegf»ja allt, er hún 
hafði plantaö. 

Pjetur biskup og Sigriður Bogadóttir eignuðust (» 
börn, en af þeim komust að eins þrjú til fullorðins ára, 
einn sonur, Bogi Pjetursson hjeraðslæknir i Rangárvalla- 
sýslu (f 22. des. 1889 1 2 ) og dæturnar Elinborg Anna 
Jensina, sem giptist landshöfðinga Bergi Thorberg, og 
I J óra kona prófessors Dr. I J orv. Thoroddsen. í J rir dreng- 
ir dóu á ungum aldri (Pjetur, Bogi og Brynjólfur*). 
l J au hjón tóku til fósturs Kristínu dóttur Pjeturs Guð- 
johnsen orkanleikara og var hún hjá þeim til þess hún 
giptist Lárusi prófasti Halldórssyni. 

Heimilislifíð hjá Pjetri biskupi leið fram með still- 
ingu og ró eins og á heimilum annara embættismanna 
i Reykjavík; bærinn var þá lítill og heimilisfólkið á 
llestum heimilum þekktist og umgekkst livað annað. 
Embættismenn komu saman við og við hver hjá öðrum 
á spilakvöldum og hjeldu einstöku sinnum stærri boð. 
Danzleikir og gleðileikir voru hafðir stöku sinnum á 
vetrum og tóku flest heimili einhvern þátt í þeim. 
Lærisveinar skólanna komu þá miklu optar saman á 
heimilum embættismanna i Reykjavik en siðar er orð- 
ið, enda voru flestir eða allir i kosti i »húsunum«, sem 
kölluð voru, og hópaði unga fólkið sig saman á ýms- 
um heimilum til skemtunar og glaðværðar; úlilif á 
»kafé«-um var þá óþekkt á íslandi, og fáir Hafnarsiðir 
höfðu náð að festa rætur, allar stjettir hjcldu islenzk- 
um siðum og lifnaðarháttum. Á heimili Pjeturs bisk- 

1) Bogi læknir var giptur Kristinu Skúladóttur Thorar- 
ensen, tveir synir þeirra, Skúli oj< Pjetur, eru nú viö háskólann, 
Skúli cand. med & chfr. í janúar 1908. Landshöfðingjafrú Elin- 
borg Thorberg og dóttir hennar Sesselja Tliorberg búa 1 Kaup- 
mannahöfn, Pjetur Thorberg sonur hennar (f. 4. des. 1876) dó 10. 
april 1897. Sigríður Thoroddsen (f. 26. júli 1888) dó 7. april 1903. 

2) f brjefl til Finns Magnússonar 1. sept. 1846 segir Dr. 
Pjetur, að hann þá i mislingunum hafi mist »skynugan og Irábær- 
an son« ársgamlan, pessi drengur hjet Pjetur; s. á. fæddist annar 
drengur Bogi Pjetur, sem dó á fj’rsta ári, cn Brynjólfur fæddist 
í Reykjavik og dó lika ungbarn. 


Digitized by Googt 



278 


ups var jafnan gestkvæmt, til hans áttu niargir erindi, 
prestar og aðrir, og á sumrum komu þar margir út- 
lendingar, einkum Frakkar og Englendingar bæði sök- 
um embættisstöðu Dr. Pjeturs og af því heimilisfólkið 
kunni að tala útlend mál. Voru það opt tignir gestir 
sem komu i biskupshúsið, stundam prinzar og lávarðar 
og foringjar á hinum frönsku herskipum komu þar 
jafnaðarlega. í útlendum ferðabókum er því viða getið 
um Pjetur biskup og fólk hans. 1 ) Þegar Napoleon prinz 
kom til Reykjavíkur 1856 gaf hann að skilnaði ýmsum 
embættismönnum góðargjafir, Dr. Pjetrigaf hann mynd 
sína og forláta spiladós, en þau hljóðfæri voru þá sjald- 
sjen á íslandi. 2 ) Dr. Pjetur skrifaðist á við skáldkon- 
una Benedicte Arnesen-Kall alla æfi eptir að hún hafði 
verið á íslandi. 

Það mun hverjum Ijóst, að Pjetur biskup, sem af- 
kastaði jafn miklu, hlaut að vera hinn mesli starfsmað- 
ur, enda mátti heita, að hann væri aldrei óvinnandi. 
Dr. Pjetur var mjög árrisull og fór optast á fætur milli 
kl. 5 og 6 á morgnana; á vetrum ljet hann leggja eldi- 
við í ofn sinn á kvöldin og kveikti sjálfur i ofninum 
þegar liann koni á fælur, löngu fyrr en annað heimil- 
isfólk; settist liann þá þegar við skriptir og ritaði margt 
af hinu bezta, er hann skrifaði, á þessum fyrstu morg- 
unstundum. Milli kl. 7 l /t og 8 fór Dr. Pjetur út í 
göngutúr hvernig sem veður var og borðaði morgun- 
verð er hann kom lieim aptur kl. 9. Vanalpga gekk 
hann upp að Oskjuhlið og sneri jafnan við hjá sama 
steini, stakk hann staf sínum í steininn í hvert skipti 
sem hann sneri við og var þar komin hola allmikil i 
steininn. Frá kl. 9 — 2 og 4 — 7 var skrifstofan opin og 
á þeim tima gcgndi hann embættisstörfum ; kl. 2 gekk 
Dr. Pjetur aptur eitthvað, þá vanalega út á Mela eða 
vestur að Bráðræði og á sumrum gekk hann stundum 

1) T. d. í bókum eftir Benedicte Arnesen-Kall, Lord 
Garvagh, Lord Duflcrin, Antony Trollope, Baumgartner o. 11. 

2) Pjóöólfur VIII, bls. 119. 


Digitized by Google 



279 


lika milli kl. 7 og 8 á kvöldum. Göngur þessar taldi 
hann sjer nauðsynlegar til heilsubótar og hressingar og 
hjelt hann þeini meðan hann lifði, að eins seinasta ár- 
ið voru þær orðnar töluvert styttri en áður. 1 2 ) Þegar 
Pjetur biskup hafði borðað miðdegisverð kl. 3 tjekk 
hann sjer vanalega litinn lúr sitjandi i hægindastól sín- 
um, en aldrei lagðist hann til svefns á dögum þegar 
hann var heilbrigður. Pjetur biskup var hófsamur í 
mat og drykk, þó neytti hann vins daglega með mat, 
en að eins af skornum skamti. Á fyrri árurn reykti 
Dr. Pjetur mikið, en var alveg hættur því á seinni ár- 
um, en tók þá í nefið. Pjetri biskupi þótti gaman að 
spilum og tafli og kenndi börnum sinum öllum skák. 
Ein hin bezta skemmtun Dr. Pjeturs var að tefla skák 
við góða skákmenn, enda var hann sjálfur ágætur skák- 
maður, optast tefldi hann við Póru dóttur sina, stund- 
um við Jón bróður sinn, sem bæði voru ágætlega fær í 
þeirri list; á kvöldum tefldu þau hjónin Dr. Pjetur og 
frú Sigríður stundum kotru, sem Pjetur hiskup lengi 
hafði haft gaman af.’) Pjetur biskup fylgdi vel með - 

1) Eitt sinn var gestur einn i samkvæmi hjá Bergi amt- 
manni Thorberg að tala við Pjetur litla Thorberg, sem þá var 
fárra ára og spurði hann: »hvað vilt þú nú vera, Pjetur minn 
þegar þú ert orðinn stór. Viltu ekki verða biskup eins og afi 
þinn?« »Nei« sagði Pjetur litli. »Hvers vegna«. »Nci! biskupar 
þurfa svo mikið að ganga«. Hann hjelt, að göngurnar væru 
skvldukvöð á biskupsembættinu. 

2) í brjefi dags. Staðastað 9. mai 1846 til Árna Helgason- 
ar stiptsprófasts talar Dr. Pjetur um kotru á þessa leið: 

»í kotru var jeg nógu góður á árunum, þó jeg hafi meir 
iðkað skáktafi i Höfn og á seinni timum; seinast tefldi jeg kotru 
við sjera Stephán á Mosfelli i fyrra sumar, en beið þó ósigur, 
scm jeg þó inest eigna vanaleysi mínu scinustu árin, af þvi hjer 
kann engin neitt tafl heldur spila allir kaupstaðarbúar hjer nær- 
lendis, en jeg vona að sira Stephán gefi mjer rcvanche. Gaman 
þætti mjer að heyra, hvernin yöar háæruverðugheit farið að halda 
kotrunni fram .... langar mig þó strax að leggja stein i lagið 
með þvi að halda með kotrunni, en það er sá ágalli á honum, 
að hann er langt til sóttur og hefir ef til vill á sjer dálitinn sjer- 
vizkublæ«. 

»Kotran er ágætt lifgunarmeðal, af þvi hún spennir sina- 


Digitized by Google 



280 

timanum og hjelt mörg dagblöð og timarit dönsk og 
frönsk og á seinni árum ias hann fjölda franskra rita 
sjer til skemmtunar. Frönsku lærði Pjetur biskup ekki 
fyrr en hann var kominn yfir fimtugt, en varð vel að 
sjer i þeirri tungu og talaði liana og ritaði. Pjetur 
biskup var listaskrifari bæði á snarhönd og tljótaskript, 
sumt af þvi sem hann ritaði á yngri árum er eins og 
eirstunga og alitaf var rithönd hans fögur og glögg, þó 
var hann orðinn dálítið skjálfhentur siðustu árin sem 
hann lifði. 

Eins og fyrr var getið var Dr. Pjetur Pjetursson 
fátækur maður og í töluverðum skuldakröggum er hann 
kom til Reykjavikur 1847, og hafði þá mikinn tilkostn- 
að. 1 ) Honum tæmdist svo dálitlir arfar frá Víðuvöllum 
og Staðarfelli, svo hann komst úr skuldum. 1 ) Ekki varð 


kerflð (taugakerflð) með peirri óvissu og eftirvæntingu, sem ten- 
ingakastinu fj'lgir, en hún hefir pað fram yflr llest ðnnur spil, 
að hún preytir ekki, vegna pess hún spennir ekki sinarnar (taug- 
arnar) i sifellu, heldur er sífeld breyting á teningaköstunum, svo 
cftirvæntingunni er jafnskjótt fullnægt og hún er á hæstu tröppu. 
Kotran er líka lærdómsrík af pví hún sVnir, hvernig öllu lííi 
okkar er varið, við getum einungis búið alt sem bezt í haginn 
fyrir okkur, en eigum pó altajafna i óvissu, hvernig útlallið 
verður, pví pað eru pá aðrir teningar, sem skamta allt saman 
af. Kotran sýnir stöðu pá, sem hið endanlega stendur i til hins 
óendanlega, hitt verður eins og töflurnar að raða sjer sem bezt 
niður undir umráð pessa; pessvegna er mannlcgt lif cintóm 
eftirvæntingii. 

1) f brjefl til Jóns bróður síns 30. sept. 1848 segir Dr. 
Pjetur meðal annars: »jeg á nú, pjer að segja, langtum minna 
en ekkert« og 12. febr. s. á. segir hann: »jeg er kominn á pá trú, 
að mjer sje ómögulegt að lifa, hvar sem jeg er; pað er einsog út- 
giptirnar spretti upp af engu óteljandi og gleypi öll launin«. 

2) í fyrri daga var mikið talað um auðinn á Staðarlelli, 
enda var Bogi Benediktsson auðugur af fasteignum, eftir pvi sem 
pá gerðist; mjer heflr talist svo til að hann muni hafa átt 5 
hundruð hundraða í jörðum, en efnin gengu nokkuð saman á 
scinustu árum hans, börnin voru mörg og sum purftu inikla 
hjálp, eins og t. d. Benedikt, sem komst i fjárkröggur; 1845 skipti 
Bogi nokkru af fjc sinu (um 160 hundr.) incðal barna sinna, pó 
nokkuð misjafnt. Arfshlutar barnanna urðu pví síðar ekki svo 
miklir. Til eru enn lóðscðlarfrú Sigríðar við skipti á Staðarfelli; 


Digitized by Google 



281 


hann rikur af erfðalje, en með stakri hagsýni og starf- 
semi uxu smátt og smátt efni hans á löngum tima, svo 
að hann var orðinn auðugur maður á elliárum, eplir 
þvi sem þá gerðist á íslandi. Laun Dr. Pjeturs við 
prestaskólann voru allgóð, því peningar voru þá i 
miklu hærra verði en nú og óþarfa eyðsla og munaður 
þekktist þá ekki i Reykjavlk; á þvi embætti hvíldu 
heldur ekki neinar skvldukvaðir, og sagði Dr. Pjetur 
siðar, að forstöðumannsembætlið hefði i raun rjettri 
verið miklu betur launað en biskupsembættið, þó bisk- 
upstekjurnar að nafninu til væri töluvert hærri. Frú 
Sigríður var búkona ágæt, nj’tin og hirðusöm, en sjálf- 
ur var hann hagsýnn mjög i öllum peningasökum. 
Góðgjörðasöm voru þau hjónin bæði og opt stórgjöful, 
en efni þeirra blessuðust samt, þó útgjöldin opt væri 
mikil; Dr. Pjetur var um langan tinia einn af aðalstytt- 
um bæjarfjelagsins i Reykjavik, það munaði drjúgum 
um það, sem hann lagði til almennings þarfa. 

I þá daga var enginn banki og enginn sparisjóður 
á íslandi; 1 ) þeir, sem vildu ávaxta fje sitt, urðu annað- 
hvort að kaupa jarðir eða dönsk rikisskuldabrjef. Marg- 
ir voru þá sökum bankaleysis í vandræðum, sem þurftu 
á fje að halda, og leituðu sumir til Dr. Pjeturs og var 
hann alltaf fús á að lána fje þegar hann hafði það til, 
þó það eflaust hefði bæði verið vissara fvrir hann og 
miklu umstangsminna að kaupa dönsk skuldabrjef, en 
hann leit meira á þörf manna, þó það veitti honum 
engan ábata en töluvert erfiði og umstang að vera 
skuldskeyttur við marga einstaka menn, það hefði verið 
æði fyrirhafnarminna að eiga útlend skuldabrjef og 

i föðurarf fjekk hún 15. mai 1850 288 rd. 75 sk., þá fengu bræður 
helmingi meira en systur, og í móðurarf tók hún 31. júli 1858 
1353rd. 36 sk. Allur arfur hennar var pá 1642 rd. 75 sk. en i lif- 
andi lífi hafði faðir hennar gefið henni 13 hundr. og 30 álnir 
i fasteign. Petta mundi nú ekki þykja mikill auður á vorum 
dögum. 

1) Sparisjóður i Reykjavik var stofnaður 9. marz 1872, 
sbr. Stjórnartíðindi 1874, B. bls. 15 — 16. 


Digitized by Googie 



282 


vextirnir voru hinir sömu. Hjálpsemi hans i þessum 
efnum var honum opt misjafnlega þökkuð, eins og 
gengur, og þá komst sá orðrómur á, að Pjetur biskup 
væri vellauðugur og ríkastur maður á landinú; 1 ) þó 
hann nú ekki væri það, þá uxu efni hans þó furðan- 
lega, enda stóð fjársafnið yfir í langan tíma. Sumir 
embættismenn hafa haft jafnmiklar tekjur eða meiri og 
þó verið öreigar, er þeir fjellu frá, en það er misjafnt, 
hvernig á er haldið. Af bókum sínum hafði Dr. Pjetur 
nokkurn ágóða, en þó aldrei nærri eins mikinn eins og 
sumir hjeldu. Postillu sína seldi hann Egli Jónssyni 
fyrir 450 rd., en þegar Egill dó, keypti hann forlags- 
rjettinn að prjedikunum og hugvekjunum aptur af ekkj- 
unni fyrir 1000 kr. Af þessu er auðsjeð að Egill Jóns- 
son heíir haft allan aðalgróðann á guðsorðabókum Pjet- 
urs biskups.*) Pað sem kom inn fyrir hinar bækurnar 
var optast reitingur og ekki var hart gengið eptir þó 
útistandandi væri bóksölufje fyrir mörg ár, og tapaði 
hann þannig eins og flestir islenzkir bóksalar allstórum 
upphæðum. Sumar bækur sinar gaf hann sjóðum, sem 
fyrr hefir verið getið. Óteljandi sinnum lánaði Pjetur 


1) Líklega hefir Pjetur biskup verið rikastur íslenzkra 
embættismanna er hann dó, cn sumir kaupmenn áttu iniklu 
meira. Bú Pjeturs biskups hljóp (skuldalaust), með hárri virð- 
ingu, á rúmar 80 þúsund krónur. Petta hefði ekki pótt mikill 
auður hjá hinum íyrri biskupum i lútherskum sið, að eg ekki 
nefni hina fornu kaþólsku biskupa. Pað sýnir bezt, hve ísland 
er fátækt land í samanburði við önnur lönd, að 80 þús. kr. 
höfuðstóll, sem geíur af sjer 3200 kr. árstekjur, skuli vera talinn 
stóreflis auður. í Danmörku mundi sá rnaöur varla talinn með 
þeim auðugustu, sem hefði 80 þús. kr. i árslekjur (samsvarandi 
höfuðstól upp á 2 milliónir), og þó er auðsafnið í stóru löndun- 
um miklu meira. 

2) Samningar þeirra Dr. Pjeturs og Egils eru enn þá til. 
Eptir samningi 13. jan. 1855 fjekk Dr. Pjetur i ritlaun fyrir helgi- 
dagaprjedikanir sínar 450 rd., fyrir hugvekjur frá veturnótlum til 
langaföstu 500 rd. (13. júní 1857); fyrir föstuhugvekjur 400 rd. 
(1. sept. 1858); fyrir bænakver 120 rd. (28. júni 1860). Fyrir nýjar 
útgáfur fjekk hann enga borgun. Alls ljekk Dr. Pjctur þannig 
hjá Egli Jónssyni 1470 rd. fyrir guðsorðabækur sinar. 


Digitized by Google 



283 


biskup mönnum smáupphæðir, sem hann aldrei fjekk 
aptur og var stundum góðfúsari á þesskonar lánum en 
þörf gjörðist; það bar vist sjaldan við að hann neitaði 
mönnum um lán, þegar hann hafði Qe handbært. 1 2 ) 

Það var ómælt, sem þau hjón Pjetur og Sigriður 
gáfu nauðstöddum og er þess meðal annars getið i 
Fróða (VII. 1886, bls. 215). Þar segir svo: nkunnugur 
og sannorður maður í Reykjavik hefir tjáð oss, að bisk- 
up og frú hans gæfi fátækum mikið, en vildu engan 
láta af vita. Vjer vitum, að þetta er satt og það er svo 
trúlegt, þvi naumast getur hógværara og yfirlætisminna 
mann en Pjetur biskup Pjeturssono. í hvert skipti sem 
einhver opinber samskot urðu til liknar nauðstöddum, 
þegar slys eða harðindi báru að höndum var Pjetur 
biskup jafnan efstur á blaði með rausnarleg tillög; var 
það gjört af mannkærleika en ekki af fordild, það mætti 
færa dæmi til þess optar en einu sinni að hann levndi 
þvi, hve mikið hann gaf. Árið 1871 var skiptapi mikill 
í Mýrdal, 28 menn drukknuðu og ljetu eptir sig 18 
ekkjur og íjölda munaðarlausra barna. Þá gekkst Pjet- 
ur biskup fyrir samskotum og fjekk i nefnd með sjer 
Hilmar Finsen stiptamtmann og Jón Guðmundsson rit- 
stjóra, söfnuðust þá 1181 rd. 72 sk. (2363 krónur), sem 
urðu til mikillar hjálpar fyrir þær fjölskyldur, sem 
misst höfðu fyrirvinnu sina.*) A samskotalista þenna 
skrifaði Pjetur biskup sig fyrir 20 rd., en á sama lista 
gaf ónafngreindur maður (N. N.), 80 rd. og vissi enginn, 
hver gefandinn var, en það var lika Pjetur biskup, 
hann hafði ekki viljað skrifa sig fyrir svo mikilli upp- 


1) Drukknum mönnum neitaði I)r. l’jetur altaf um fje. 
Hitt sinn kom ritstjóri einn, sem ott hafði fengið lán hjá honum 
og náttúrlcga aldrei horgað, töluvert ölvaður til Pjeturs biskups 
og beiddi um lán, en Dr. Pjetur neitaði, þá hótaði ritstjórinn að 
skrifa skammir um hann i blaðið, en þá reiddist Pjetur 
biskup og rak hann út. Ritstjóri pessi, sem nú cr dáinn fyrir 
löngu, var gáfumaður, en lánleysingi og vantaði algjörlega sið- 
ferðislegt þrck. 

2) Pjóðólfur XXIII, bls. 98—99, 125, 177; XIV, bls. 175. 


Digitized by Google 



284 

hæð til þess ekki að miklast yfir öðrum gefendum, sein 
miður voru efnum búnir. 1 2 ) 

Þess hefir áður verið getið, hve rausnarlega Pjetur 
hiskup styrkti 5’ msa sjóði t. d. prestaskólasjóðinn, 
prestsekknasjóðinn og bræðrasjóð latinuskólans, en hann 
styrkti einnig í kyrrþey ýmsa efnilega nemendur hæði i 
Reykjavík og erlendis; hann lagði og Qe fram til ýmsra 
annara, sem örðuglega voru staddir og ma sjá nokkur 
dæmi þess i þakkarávörpum í blöðunum,*) en fiestar 
gjafir voru ókunnar öllum nema viðtakendum. Þá 
hjálpaði hann einnig hvað eptir annað prestum, sem 
voru i peningakröggum. 3 ) Meðal annars hljóp hann 
höfðinglega undir bagga hjá sira Þorkeli Eyjólfssyni er 
hann fór frá Borg. Bjarni Þorkelsson, sonur síra Þor- 
kels, ritar svo: »Eg vil geta þess til sönnunar því 

hvað Pjetur biskup var drenglyndur og vinum sinum 
tryggur, að þegar faðir minn skilaði af sjer Borg vorið 
sem hann ilutti að Staðastað, stóð inni hjá honum tals- 
vert mikið af Qe Borgarkirkju, sem faðir minn skilaði 
öllu nema 500 kr., scm hann átti erfitt með að borga 
nema að skerða hústofn sinn. Skrifaði hann þvi Pjetri 
biskupi og mællist til að mega horga þessa upphæð á 
tveimur árum. Svo þegarsá dagur kom, að faðir minn 
skilaði Borginni, þá var þar viðstaddur prófasturinn i 
Mýrasýslu, síra Stefán í Stafholti, og sagði hann föður 


1) Eftir frásögn sira Eiriks Briem, sem þá var biskups-- 
skrifari. 

2) Sbr. t. d. Þjóðólfur VII, 1855, bls. 36, 119; XXIV. bls. 
115 og viðar. 

3) í skjölum Pjeturs biskups hefi jeg meðal annars fundið 
eftirfylgjandi ljóðabrjef frá sira Guðmundi Torfasyni á Torfa- 
stöðum dags. 19. ágúst 1874. »Gull mcð kvcðju barst án biðar, 
biskup þýði, í lófa minn, nú hefi jeg sjeð að söm er yðar sinnis- 
bliða og gjafmildin. Gjöfin pekk, er bætti baga, býsna lengi 
kætir önd, slík hefir ekki um æfidaga önnur gengið mjer í hönd. 
Mín ei rýra mærðin dugar mildirikum pakkað fá dýra gáfu af 
höfðingshuga herra slikum senda frá. Óska jeg yður lukkan 
leiði, lífs ei dvíni gleðijól, en að liðnu æfiskeiði eilif skíni 
morgunsól«. 


Digitized by Google 



285 


minum, að biskupinn hefði skrifað sjer, að i sinurn 
vörzlum væru 500 kr. frá sira I’orkeli, sem Borgar- 
kirkja ætti og væru þær til reiðu nær sem óskað væri. 
Faðir minn var prestur að Borg á Mýrum i 10 ár og 
kom þar upp öllum börnum sir.um, sem voru 10 að 
tölu, er fullorðins aldri náðu, og var því faðir minn 
fremur efnalitill«. 

Við landscta sína og skuldunauta var Pjetur biskup 
mjög tilhliðrunarsamur og nærgætinn og hjálpaði þeim 
opt er á lá. Nokkrum árum áður en jeg komst i nán- 
ari kynni við Pjetur hiskup gisti jeg eitt sinn á bæ 
hálfa dagleið frá Reykjavik. Bóndinn sagði mjer, að 
fyrir nokkrum dögum hefði komið þar landseti Pjeturs 
biskups með hest i taumi og verið mjög angurvær af 
þvi honum var ómögulegt að borga landsdrottni sinum 
nema nokkurn hluta af afgjaldi jarðarinnar og hann 
vantaði auk þess Qe til þess að kaupa ýmsar nauðsynj- 
ar, er hann þurfti að fá i Reykjavik. Nokkrum dögum 
síðar kom bóndi aptur með klyfjaðan hestinn og ljek 
þá við hvern sinn fingur; Pjetur biskup liafði eigi að 
eins gefið honum upp skuldina heldur einniggefið hon- 
um á hestinn það, sem hann vanhagaði um. 

Pjetur biskup var með hærri meðalmönnum á 
vöxt, þrekinn og herðabreiður og rammur að afli á 
yngri árum og gengu margar sögur af aflraunum hans. 
Fremur var hann holdgrannur á efri árum og var al- 
drei feitlæginn. Andlitið var i breiðara lagi og nokkuð 
stórskorið, svipurinn fyrirmannlegur og þö Ijúfmannleg- 
ur, móeygður var liann og snareygður, sambi’ýnn og 
augnabrýrnar óvanalega miklar, ennið hátt og breitt, 
hár og»skegg dökkjarpt fram undir sjötugt. Dr. Pjetur 
Pjetursson var mikilmenni á fleslan liátt, tigulegur og 
mjög höfðinglegur i allri framgöngu og þó yfirlætislaus, 
þrekmaður hinn mesti til sálar og likama, stillingar- 
maður og lipurmenni. Pjetur biskup og Jón Sigurðs- 
son hafa líklega verið höfðinglegastir að útliti allra ís- 
lendinga á 19. öld. Gáfur Pjeturs biskups voru mikl- 


Digitized by Google 



286 


ar og farsælar, námsmaður var hann ágætur og lærður 
vel; á yngri árum hneigðist hann til vísindalegra rann- 
sókna, en margbreytt opinber störf og embættisannir 
hindruðu áframhald visindaiðkana eptir að hann flutt- 
ist til Reykjavikur. Hjartagæzku og Ijúfmennsku Pjet- 
nrs biskups var viðbrugðið, hann var gætinn og grand- 
var i öllu framferði, hinn mesti ráðdeildarmaður, og 
stjórnaði geði sínu og tilhneigingum, sem upprunalega 
voru ríkar, með hinu mesta þreki. Pjetur biskup var 
óvanalega orðvar og mátti aldrei heyra neinum manni 
hallmælt. 1 viðræðum var hann opt smá-kýminn og 
fyndinn, hagmæltur var hann vel, en tók sjaldan á 
því. 1 ) Hógvær og rjettsýnn var hann i öllum málum 
og vildi vinna meir með lagi en stifni, aldrei Ijet hann 
tilfínningarnar hrifa sig til hvatra dóma um menn eða 
málefni, hann þekkti veröldina eins og hún er með 
göllum þeim og breyskleikum, sem mannlífínu eru sam- 
lara og skoðaði á efri árum lífið frá sjónarhæð langrar 
reynslu og athugunar, þess vegna var hann mjög um- 
burðarlyndur i trúarefnum og öllum öðrum efnum; 
þeir, sem minnst vita og minnst þekkja mannlífið eru 
vanalega óbilgjarnastir. Pjetur biskup var hinn frjáls- 
lyndasti maður í öllum fjelagsmálum og var mjög illa 
við alla kúgun, hvort sem hún kom að ofan eða neð- 
an, i stjórnarham eða frelsishjúpi. Þetta kemur opt 
fram í blaðagreinum hans og þingræðum, bæði að fornu 
og nS'ju, og lýsti sje>’ ekki sízt í dagfari hans og við- 
ræðum, hann bar glöggt skyn á það, að siðferðislegt 
þrek er hinn eini grundvöllur undir sönnu þjóðfrelsi, 
en öll ofstæki var honum flarlæg og honum datt aldrei 
i hug að reyna að þvinga menn til annara skoðana með 
ofbeldi þegar röksemdir ekki bitu. í verklegum efnum 
unni Pjetur biskup öllum sönnum framförum, en vildi 
eigi kasta að ófyrirsynju því, sem gott var, eingöngu af 


1) í ísafold XVIII (1891), bls. 45 og 73 eru prentaðar visur 
oeptirgamlan mann«, sem Pjetur biskup heflr ort. 


Digitized by Google 



287 


þvi það var gamalt, honum stóð stuggur af því breyt- 
ingabramli, sem opt gripur þroskalitla menn, er gleypa 
allar nýjungar hvernig sem þær eru og vilja brjóta allt 
niður hugsunarlaust og miskunnarlaust, sem gamalt er, 
hversu ágætlega, sem það hefir reynzt. Hann vildi i 
því sem öðru fvlgja meðalhófi og hagsýni, og fara að 
dæmi Englendinga, sem unna þvi gamla og eru þó 
ekki eptirbátar neinna þjóða i framförum. 

Pjetur biskup var alla æfi heilsuhraustur og hjelt 
likamsburðum sinum fram yfir áttrælt. Hin siðustu ár 
varð hann fyrir miklum raunum, tcngdasonur hans, 
Bergur Thorberg landshöfðingi dó snögglega 21. janúar 
1886 á bezta aldursskciði, en 22. desember 1889 dó einka- 
sonur hans Bogi læknir; þó hann tæki þessu böli með 
vanalegri stillingu og þolinmæði, þá höfðu þessir snögglegu 
sorgaratburðir þó auðsjáanlega mikil áhrif á heilsu og 
likamsburði hins gamla manns, svo mátturinn fór að 
þverra. Hinn seinasta vetur, sem Pjetur biskup lifði 
(1890 — 91) varð hann nokkuð að stytta hinar daglegu 
göngur sinar, þvi fæturnir voru farnir að bila, en sál- 
arkröptum sinum lijelt hann alveg óskertum og hvorki 
förlaði honum lieyrn nje sjón að neinum mun; auð- 
fundið var þó, að hann var orðinn saddur litdaga og 
langaði til að leysast hjeðan. í byrjun maímánaðar 
1891 varð Pjetur biskup lasinn at bakverk og var þó 
fyrst um tíma á tótum, en varðsvo að Ieggjast i rúmið 
og kraptarnir þverruðu smátt og smátt. Liklega hefir 
veikin verið i nýrunum þó ekki kæmi það fram svo 
augljóslega, að læknar fengju skynjað það með vissu; 
en ellin var búin að veikla líkamann, svo mótstöðuafiið 
var þrolið. Um hádegi 15. mai 1891 sofnaði Pjetur 
biskup út af með hægu andláti og hafði hann næstu 
daga á undan optast verið meðvitundarlaus, nema stöku 
augnablik á milli, þá var hann með fullri rænu og 
bjóst við dauða sinutn með sinni vanalegu ró og trú- 
artrausti. Pjetur biskup hafði þá lifað 82 ár 7 mánuði 
og 12 daga, virtur og elskaður af þjóð sinni. Það má 


Digitized by Google 



288 


með sanni segja að öll alþýða bar slaka lotningu fyrir 
hinum ágæta öldungi og ljet söknuð sinn i Ijósi á 
margan hátt. 

Greptrun Pjeturs biskups fór fram 3. júní 1891; á 
þeim degi hafði hann tekið mót biskupsvígslu fyrir 25 
árum. Veðrið var blitt og fagurt þann dag og öllum 
búðum i Reykjavík var lokað kl. 10—4, en ílögg voru 
allstaðar dregin i hálfa stöng. Útförin byrjaði á hús- 
kveðju, er lektor, síra Helgi Hálfdánarson flutti; eptir 
það báru kennarar hinna æðri skóla i Reykjavik likið 
út og áleiðis til kirkju, en i broddi fylkingargekk horn- 
leikaraflokkur og blés sorgarlög, þá stúdentar frá presta- 
skóla og keknaskóla með fána sina og svo lærisveinar 
latínuskólans með sinn fána. Inn kirkjugólfið báru hin- 
ir helztu embættismenn kistuna. Bæjarstjórnin liafði 
látið tjalda kirkjuna svörtu og var hún prýdd ntikilli 
Ijósamergð og háar svartklæddar ljósastikur stóðu i 
röðum beggja megin í kirkjunni og kringum altarið. 
Kistan og likpallurinn voru alþakin blömsveigum oíí 
var sá mestur, sem kennarar prestaskólans höfðu sent. 
t kirkjunni talaði fyrst biskup Hallgrimur Sveinsson, þá 
prófastur síra Þórarinn Röðvarsson og loks dómkirkju- 
prestur Jóhann Þorkelsson. Út úr kirkjunni báru líkið 
prestar hempuklæddir, en siðan stúdentar og skólapilt- 
ar út að kirkjugarði, en frá sáluhliði að gröfinni aptur 
tómir prestar. Við gröfina flutti sira Oddur V. Gislason 
ræðu og loks mælti prófastur Þórarinn Böðvarsson fá- 
ein orð áður en hann kastaði rekum á kistuna. 1 ) Eptir 
greptrunina var að fornum sið aptur gengið til kirkju og 
sunginn hinn latneski útfararsálmur »Jam moesta quies- 
ce querela«. Likfylgdin mun hafa verið hin fjölmenn- 
asta, sem sjest hafði i Reykjavik, eptir jarðarför Jóns 
Sigurðssonar forseta, í fylgdinni voru að minnsta kosti 


1) Ræðurnar eru ásamt erfiljóðum prentaðar sjerstaklega: 
Ræður fluttar við jarðarför Pjeturs l’jeturssonar biskups 3. júni 
1891. Reykjavik 1891. 44 bls. 8£; 


Digitized by Google 




Legsteiiin yllr Pjetur biskup Pjetursson i Reykjuvikur-kirkjugarði. 


Digitized by Coogle 




291 


1500 manns, þar á meðal 17 prestar og allir embættis- 
menn og heldri menn úr Reykjavík og nærsveitunum. 

Eríingjar Pjeturs biskups ljetu reisa veglegan minn- 
isvarða á gröf hans úr islenzkum grásteini og vargreipt 
inn í hann að framan svört granithella tvær álnir og 
fjórðungur á hæð, en alin á breidd og sex þumlungar 
á þykkt. Hellan er fægð á alla vegu, en á þá hlið, sem 
út snýr, er gljáinn tegldur af, svo að bæði letrið og önn- 
ur prýði kemur fram sem upphleypt væri. Þar er efst 
dúfa á flugi með oliuviðarkvist í nefinu, en neðar er 
krossmark og er hvorutveggja umvaiið bergiljettu. Þar 
fyrir neðan er letrað: »I J jetur Pjetursson hiskup yfir 
lslandi. Fæddur 3. okl. 1808, dáinn 15. mai 1891. 
Virtus post fata perennat«. Undir hellunni er á grá- 
steininn klappað skjaldmerki Pjeturs biskups. í kring- 
um reitinn eru járngrindur með eikarlaufum. Minnis- 
varðinn var gjörður eptir teikning og fyrirsögn frú Þóru 
Thoroddsen, dóttur Pjeturs biskups. Steinverkið ís- 
lenzka gjörði Schov sleinhöggvari, en granithelluna 
Schannong i Kaupmannahöfn. Siðar ljetu ertingjarnir 
H. C. Siegumfeldt, einn af hinum helztu listamönnum 
Dana mála mynd af Pjetri biskupi og gáfu nlþingi, 
liefir hún siðan hangið i sal efri deildar. 1 ) 

Sá sem lesið hefir ril þetta og kynnt sjer störf 
Pjeturs biskups og ritsmiðar, hlýtur, ef hann er rjett- 
sýnn og óhlutdrægur að kannast við, að Dr. Pjetur 
Pjetursson er framarlega í röð hinna helztu ágætis- 
manna, sem uppi voru á 19. öld. Það mun óhætt að 

1) Nokkru síðar kom bóndamaður cinn lil min og sagði 
mjer, að hann væri i sveitarnefnd, scm kosin hefði verið 
til að heiðra gamlan hreppstjóra á afmælisdegi hans, sagðist 
liann hafa sjeð mynd Pjeturs biskups og líkaði hún vel og 
bciddi mig að segja sjer nafn listamannsins og heimili, svo peir 
gætu útvegað sjer hjá honum samskonar mynd af hreppsljóranum. 
Jeg spurði hann, hve rniklu þeir vildu tilkosta og svaraði bóndi þá, 
að pó myndin kostaði 20 — 30 krónur mundu peir ekki ganga frá. 
En er jcg sagði honura, að mynd Pjeturs biskups heföi kostað 
nærri 800 krónur, fjcll honum allur ketill i eld, svo ekkert varð 
af myndargjörðinni. 

19 * 


Digitized by Google 



292 


segja að enginn biskup i lútherskum sið hefir afkastað 
jafnmiklu fyrir kirkju og kristindóm síðan Guðbrandur 
biskup Þorláksson dó, og starfsemi Dr. Pjeturs i almenn- 
ings þarfir var svo mikil og margbrotin að öðru leyti, 
að fáir samtiðarmenn hans voru honum jafnsnjallir. 
Enginn Islendingur hefir siðan Guðbrandur biskup var 
uppi látið prenta jafnmargar guðsorðabækur og önnur 
rit til eflingar siðgæðis og guðsótta og engan guðfræðis- 
rithöfund hefir islenzk alþýða á 19. öld lesið jafnmikið 
og unnað jafnheitt; áhrif Pjeturs biskups á kristindóm- 
inn á íslandi hafa því verið afarmikil. Dr. Pjetur varð 
biskup á örðugum tima og þá hniginn að aldri. Mörg 
mál, sem hann áður haíði barist fyrir, komust þó til 
framkvæmda i biskupsdómi lians og um miðja öldina 
var Dr. Pjetur hinn ötulasti og frjálslyndasti framfara- 
maður í öllum kirkjulegum málefnum. Á byltinga og 
breytinga tima gat Pjetur biskup með lipurð sinni og 
ljúfmennsku iiðkað margar snurður og honum tókst 
með hyggindum og málamiðlun að koma mörgu til 
leiðar, sem meiri ákafamenn ekki hefðu verið færir um. 
Pjetur biskup átti mikinn þátt í að leggja grundvöll 
þeirrar kirkjulegar löggjafar, sem nú er, hann útvegaði 
íslendingum eptir langan undirbúning og mikla fyrir- 
höfn ágæta sálmabók og stuðlaði að því að þeir fengju 
endurskoðaða og ódýra ritningu, hann samdi og þýddi 
ágætar guðfræðis- og siðfræðisbækur og bætti hið ís- 
lenzka guðfræðismál stórum, hann ritaði kirkjusögu Is- 
lands um heila öld, kom prcstaskólanum á stað og út- 
vegaði honum álit og traust þjóðarinnar, gaf út hin 
fyrstu kirkjuleg tímarit á islenzku, stofnaði og studdi 
þarflega sjóði, var afkastamikill þingmaður o. s. frv. 
Hinar einstöku framkvæmdir og störf Pjeturs biskups 
i þarfir kirkjunnar og þjóðfjelagsins höfum vjer áður 
talið og þarf ekki að orðlengja um það. Minning Pjet- 
urs biskups mun seint fyrnast á íslandi. 


Digilized by Google 



XI. Viðaukar. 


j. Brjef frá Brynjólfl Pjeturssynl forstöðumannl hlnnar 
Islenzku stjórnardeildar I Kaupmannahöfn tll Dr. theol. 

PJeturs P j e t u r s s o n a r I Reykjavlk. 

Kaupmannahöfn 14. sept. 1849. 

Bezti bróðir! 

í gær fjekk jeg frá þjer kærkoinið brjef frá Helsingjaeyri, 
og cr Rosenörn vist þangað kominn (4 dögum eftir að þeir eru 
komnir Johnsen og Jón Sigurðsson). Jeg ska! þakka þjer fyrir 
það seinna, ef jeg lifi, þegar jeg skrifa þjer brjef. Nú er jeg 
ekki að skrifa þjer bijef heldur ætla jeg að ljetta ofurlitið á 
hugskoti minu, sem nú er of þungt af aiþingismálum, sem jeg 
fjekk i gærkveldi. Regar jeg komst ekki fram i vor með baráttu 
mína við Bardenfleth og Melsted um kosningarlögin lifði jeg i 
þeirri von, að þingið mundi reisa við það, sem rangsnúið var. 
Það var nú aö sönnu grundvallarlaus von hjá mjer, sem þekkti 
svo glöggt, hvað ómögulegt alþingi er, að rjetta nokkurn hlut i 
lögum, þar sem það aldrci heflr brugðist, að hafi breytingarat- 
kvæði þess slampast á að hitta á eitthvað órjett, 1 ) hafa þau 1 ) 
altjent komið mcð verri vitleysu i staðinn. Það er ekki ýkt sem 
jeg hjer segi. Jeg viidi, að jeg hefði einhverntíma tíð og tæki- 
færi til að færa sönnur á það mái, þvi jeg er viss um að geta 
sannað það öldungis skýlauslega fyrir hverjum manni, sem hefir 

1) Svo i hdr. 


Digitized by Google 



291 


fulla skynsemi og vill veita þvi eftirtekt. En þaö er nú mannleg 
náttúra að vona það, sem menn vilja. Jeg er öldungis hissa á 
því ófrelsi, sem alstaðar kemur fram í gjörðum íslcndinga. Og 
þó eru þeir að babla um frelsi, og læra þar að lútandi talshætti, 
sem lngðir hafa verið út handa þeim. Sjálfraðið vilja þeir hafa. 
En jöfnuðinn og rjettlæti og kristilcga bróðurást og allt annað, 
sem í trelsinu býr, þekkja þeir ekki eða láta að minnsta kosti 
sem þcir ekki gjöra það. En, segir þú! hvar gerir almenningur 
það. Oviða, segi jeg. En alstaðar annarstaðar sje jeg þó ein- 
stöku menn gera það. Og þó er vankunnáttan hjá löndum okk- 
ar miklu verri en ófrelsisandinn. Jeg hef enn aldrei á alþingi 
sjeð nokkurn mann koma fram, sem hugsar skarpt. fað er þó 
merkilegt. Stundum koma nefndirnar með mestu mönnunum 
fram með vitleysur, sem eru öldungis óútgrundanlegar, og allir 
fallast á þær. Mikið hefir nú tímaleysið og öldungis vitlaus 
þingsköp gjört að verkum. En það er þó ekki nóg afsökun. Er 
það nú ekki örvinglunarefni að eiga við þetta að sjsla. Eg verð 
að koma aftur til efnisins. Konungsfrumvarpið var mesta ó- 
Yæsti og hafði cinkuui einn annmarka; en hann og allt annað 
illt, scm i þvi tlnnst, var komið irá alþingi sjálfu. Svo var um 
•tvöföldu kosningarnar, ef þær skal kalla með þvi nafni, þvi þær 
Teru þó ekki órjettlátar, licldur deila öllum jafnan rjett. Svo var 
og um að sýslurnar skyldu vera kjördæmi og kosningarnar fyrir 
það sama vera án alls jafnaðar. Eins var um versta atriðið í 
kosningarlögunum, að kjörmannakosningar skyldu fara fram á 
manntalsþingum. Jeg setti mig á móti öllum þessum atriðum 
hjer af öllum krafti og þó cinkuin þeim siðustu tveimur, en þau 
höfðu þingið fyrir sjer, og jeg komst ekki upp fyrir moðreyk. 
Hefði nú þingið nú tekið úr þessi atriði og sett annað gott i 
staðinn, þá hefði það farið rjett að. En hvernig fer það nú að? 
það tekur burt tvöföldu kosningarnar, sem er það eina, sem 
gjörir sýsludæmin þolanleg, og heldur pó sýslukjördæmunum 
og eykur þar á ofan allan þann órjett sem af þessu leiðir við 
einfaldar kosningar með þvi að gjöra öll kjördæmin jöfn (það 
er jöfnuður ! ! !). Jeg hef sjaldan heyrt aðra eins vitlej'su úr 
manns munni koma, eins og ástæður nefndarinnar fyrir þessu. 
Pær eru svona: Fyrst segir nefndin, að úi þvi enginn almenni- 


Digilized by Google 


295 


legur eða fullkominn jöfnuður eftir fólksfjölda sje á frumvarp- 
inu, gcti hann eins vel verið helmingi minni og svo bætir hún 
við: »En þar til livggur nefmiin að engin sje ástœða tit, að líta 
á neinn fólks/jölda eða fölksfœð þegar til pjóðfundarins skal kjósa, 
sem að eins á að rirða altsherjarmól en vart nein einstaklegn. 
Þessa ásta'ðu /nitckur nefndin (nei! Iiún pri tekur hana). Segðu 
mjer nú: hafa þeir menn, sein svona tala, og þeir pingmenn, sem 
á þelta fallast, nokkurn snefil af Imynd um, hvað þjóðvilji er, 
eða hvað fulltrúakosning þýðir? og þessir menn eiga að búa til 
kosningarlög ! ! Guð hjálpi mjer, það er óttalegt að hugsa til þess. 
Það er óttalegt að slcppa föggjöf lausri við aðra eins inenn. 
Mjer þvkir miklu minna varið i, að sýslukjördæmin gjöri það 
að verkum, að þau lcggja á mikið stóran »indirccte Census« og 
að einföldu kosningar þingsins þannig eru orðnar miklu minnaal- 
þýðulegar (demokratiske) en tvöföldu kosningarnar frumvarpsins. 
En þegar nú þingið hindur svona kosningarrjettinn »indirecte« við 
fjáreign og þar á ofan heimtar, að kjósendur lcggi til sveitar af efn- 
um sjálfra sin (sem mjer annars ekki likar svo illa) því i rækall- 
anum cru þeir þá að stinga upp á 30 ára aldrinum? Barden- 
fletli játaði sjálfur að það væri engin ástæða til þess á íslandi 
að taka slikan aldur, cn þorði þó ekki að stjórnin skyldi stinga 
upp á 25 árum, af því hjer, sem alt er öðruvisi ástatt, er 30 ára 
aldur. Það var cina orsökin til að 25 ára aldrinum i konungs- 
frumvarpinu loks var breytt i 30 ár. Jeg vil ekki minnast á 
»>re<lactionina« á frumvarpi þingsins, það yrði oflangt mál. Ekki 
heldur á atriðin sem minna er varið i; það er alt i þoku og 
reyk. Einungis skal jeg geta þess, að þeir sem vilja hafa lag- 
færingu á kjörskránni, eiga að segja sýslumanni til 4 dögum áður 
en kjörþing byrjar og síðan á nú sýslumaður að scnda á stað 
til þeirra, sem útundan verða, og mótmælenda þeirra t. a. m. frá 
Höfðabrckku austur í Hornafjörð eða frá Ey vestur í Ilrútafjörð, 
að sýslumaðurinn i Skaptafellssýslunum á sama daginn að halda 
kjörþing bæði i Austur- og í Vcstur-Skaptafellssýslum, og annað 
því um likt. 

Pegar jeg skrifaði þetta var jeg ekki búinn að fá bónar- 
skrá og álitsskjal alþingis um kosningarmálið frá konungi. Nú 
(18. sept.) fjekk jeg það í þessu augnabliki. Ekki batnar, þykir 


Digitized by Google 



296 


mjer, við þessi skjöl. Það er ógnar litið vit i þeim. Jeg skamm- 
ast min fyrir þau niður í hrúgu. Til dæmis vil jeg taka það: 
i athugascmdum stjórnarinnar við frumvarpið var sagt, að ef 
menn gjörðu sýslurnar að kjördæmum og Ijeti kjósa einfalt, 
yrði maður annaðhvort að láta kjósendurna úr öllu kjördæm- 
nu koma saman á einn stað, og það yrði illt fyrirfátæka menn, 
sem búa langt frá kjörstaðnum, eða menn yrðu að láta kjósa i 
ssnevrere Kredse« (jeg veit ekki hvernig Melsted heflr lagt það 
út) og leggja siðan atkvæðin saman eins og margir, t. a. m. Jón 
Sigurðsson i Fjelagsritunum, hafastungið upp á, en afþvi mundi 
eiða, að atkvæðin tvistruðust af þvi menn gætu ekki talað sig 
saman etc. Veiztu nú, hvernig alþingi hrekur þetta: Petta þarf 

engan vegin að óttast segja þeir »því að öllu bærilegu veðri 
kosningardaginn mætti úti kjósa undir berum himni, en væri veð- 
ur illt mætti inni kjósa i kirkju eða þinghúsi, og gætu þar að 
minnsta kosti rúmast búar eins hrepps i senn, er þá mætti 
kveöja til kosninga i vissri röð«. Hvernig geta menn verið svona 
vitlausir? »Motiverne« voru svona stuttorðaðar: »Foruden . . at . . . 
etc., maa den indirccte Valgmaade i et Land, hvor Befolkningen 
er spredt over et stort Terrain, som i Island, anses for mere 
folkelig (o. end den danskc). Naar ncmlig Vælgerne her skulde 
samies til et Valgmöde i hvert Valgdistrict, vilde det være det 
samme som at udelukke Massen af Vælgernc fra al Deltagelse 
i Valget af dens Repræsentanter (da nemlig Bekostningen ved 
Rejser til Valgmödet bliver for de fra Valgestedet fjernere boende, 
uformuende Mænd aldeles uforholdsmæssig stor). Der mantte 
altsaa stemmcs skriftlig i snævrere Iíredse (á manntalsþingum 
eða lireppastcfnum). Men naar Vælgerne ikke saalcdes kunde 
samvirke vilde Stemmerne sprcdes paa en aldeles unyttig og 
hensigtsstridig Maade, og Fölgen deraf blive, at enten vilde Al- 
thingsmændene blive valgte mcd ct ubetydeligt Stemmeantal, eller 
hj'ppige Gjcnvalg blive fornödne« (nl. ef menn heimta vissa at- 
kvæðatölu og vilja ekki láta sjer nægja með 10 eða 12 atkvæði). 
Er nú ekki þessi ókostur á einföldum kosningum i stórum kjör- 
dæmum og illum yflrferðar hjer framsettur með fullum skarp- 
leik? En hvernig skilur alþingi þetta? Pað ímyndar sjer, að 
meiningin af þessari klausu sje: Pegar allir kjósendurnir úr 


Digitized by Google 



297 


einu kjördæmi eiga að koma saman á einn stað, þá er ekki nógu 
stórt hús til að koma þeim inn i öllum. Pess vegna vcrður að 
skipta þeim i flokka og láta hvern flokk kjósa sjer og þá ferallt 
i klúðri. Segðu mjer nú satt! Getur nokkur maður með fullri 
skynsemi fengið þessa meining út úr klausunni, sem jcg hefi til- 
fært? Lýsir ekki þessi misskilningur ekki einungis fullkomnum 
ókunnlcik til alls, sem fulltrúakosningum við kemur, heldur og 
beinlfnis staklegri heimsku. 

Pegar alþingi i bænaskránni sinni tekur einu sinni enn upp 
aptur þessa makalausu röksemd, sem þeir eru svo ógnarlega 
montnir at, »að þegar um almenningsmál og ekki einstakleg 
(liklega mál einstakra staða) er að gjöra, þú sje engin þörf á að 
hafa nokkurn jöfnuð á fulltrúakosningunum eptir fólksfjölda« og 
það gildi þvi alt að einu þó menn láti innbyggjendurna i einum 
lirepp cða á einum bæ eða jafnvel einn mann, þann sem allra 
heimskastur er i landinu, kjósa 39 af fulltrúunum, en alla aðra 
menn i landinu þann eina sem eftir er — þá bæta þeir við þess- 
ari röksemd: Náttúrlegast hcfði verið, að allt landið hefði verið 
eitt kjördæmi, og þar af leiða þeir gegnum öldungis óútsegjan- 
legar vitleysur og galinna manna óra, að kjördæmin eigi að kjósa 
jafnmarga hvert, þó þau sjeu misstór aö fólksfjölda. Enginn get- 
ur sjeð, að ef það er náttúrlegast, að allt landið væri eitt kjör- 
dæmi, þá er líka náttúrlegast að skipta fulltrúunum á kjördæmin 
eptir fólksfjölda! Sjá þeir þá ekki, að þegar allir menn i land- 
inu kjósa i einu kjördæmi þá fær enginn maður stærra atkvæði 
en honum ber í tilliti til fólksfjöldans og enginn minna? Astæða 
þeirra er þvi sú sterkasta sem orðið getur móti ályktuninni. 
Pví segi jeg það: Guð hjálpi mjer og föðurlandi mínu! Hvað 
á að verða úr því, þegar þeir menn eiga að ráða kjörum þess, 
sem ekki hafa meiri náttúrlega »Logik«! 

Jeg hefl nú lesið breytingaratkvæði þín. Jeg er ánægður 
með, hvernig þau eru samin, úr pvi þú hefir látið leiðast til að 
leggja frumvarp alþingis til grundvallar, og það linn jeg, að þú 
hefir langbeztan »parlamentarisk Takt« af þeim, sem þarhafa ver- 
ið á þinginu, og nóga »Logik« til að koma ckki með það, sem 
hvað striðir móti öðru. En ekki likar mjer það, að þú hefir 
tekið upp viUeysurnar i alþingisfrumvarpinu (t. a. m. um full- 


Digitized by Googte 



298 


trúajöfnuðinn), þú hefðir átt að láta einhvern annan sitja með 
pær, og þverneita að bera pær upp, því pað er ekKi nóg að 
þú segir: úr pvi pað er samþykkt af alpingi, þá sting jeg upp á 
pað sje tekið upp í petta frumvarp. 

Fyrirgefðu mjer bezti bróðir, að jeg er svona reiður við 
þingið. Pað kemur, eins og pú sjer, til af pvi, að mjcr blöskrar 
hvað pað er ónýtt. 

Nú (20. sept.) er jeg búinn með alþingismálið. Jcg fjekk 
Bang »Forestillingen« og pað nýja frumvarp, sem jeg hefl samið 
i gærkveldi. En hann er búinn að segja af sjer innanrikisstjórn- 
arherra cmbættinu, og er nú verið að pinga um, hver vera eigi 
í lians stað. Það hefir truflað mig nokkuð við kosningarlögin, 
að jeg get ekki látið það ganga hlutlaust fram lijá mjer. 

Jeg ætla að reyna til að senda pjer eptirrit af »Forestill- 
ingen« ef jeg get, svo þú sjáir minar ástæður, sem þú getur 
skýrt fyrir pjer sjálfur þó pær sjeu stutlar. Jeg ætla ekki að 
skrifa meir hjer, pví pú ert, ef til vill, í standi til ekki aö lesa 
petta blað, að minnsta kosti ekki fvrr en einliverntíma, og pví 
er bezt jeg byrji nýtt brjef. 

Pinn heittelskandi bróðir 

Br. Pjctursson. 


Kaupmannahöfn 27. sept. 1849. 

Elsku bezti bróðir minn! 

Jeg hefi fengið trá þjer 12 brjef þetta árið, og afþeimheld 
jcg, að jeg hafi fcngið 5 siðan jeg skrifaði pjer seinast með 
Eyrarbakkaskipi. Jeg pakka pjer sem hjartanlegast fyrir þau öll. 

Petta rugl, sem jeg hefi skrifaö pjer í reiði minni um al- 
þing, ætla jeg að senda þjer, pó það sjeu sundurlausir þankar. 
Pú kannt að geta brúkað eitthvað af pví, ef pú skrifar eitthvað 
um kosningarlög framvegis. Jeg lauk við alpingislögin eins og 
jeg hefl sagt pjer fyrra fimmtudag. En síðan hefir margt merki- 
legt tilborið. En »Quintessensen« af pvi öllu er, að Rosenörn, 
fyrrum stiptamtmaður á íslandi er orðinn stjórnarherra fyrir inn- 
anrikismálunum. Pað kom yíir mig eins og aðfangadagskvöld 
yfir kerlinguna (eins og Danir segja), þegar jeg hevrði nokkrum 


Digitized by Google 



299 


af stjórnarherrunum haföi dottið i hug, að fá Rosenörn í stað 
Bangs, öldungis nýstiginn af skipsfjöl, eins og hann var. En þó 
jeg hefði getað tálmað pví (og það pó á sjer þó ofurlitinn snefil 
at líkindum), þá hefði jeg fyrir hvern mun ekki gjört það, vegna 
þess að jeg gat ckki sjeð neinn útveg til að fá þann mann, sem 
jeg vildi, og vissi ekkert, hver það kynni að verða. Kn Rosen- 
örn er þó altjcnd í nokkrum efnum á minu máli um Islands 
hagi sem óvist er, að aðrir heiðu orðið. En hvers af honum er 
að vænta i þvi efni yiir höfuð, það er ómögulegt fyrir mig að 
leiða getur um. Þó finn jeg, að hann vill ekki gefa okkur sömu 
kosti og Bang, og jeg er sannarlega mikið hræddur um, hann 
vilji ekki gefa okkur mikið ráð j'fir álögum þeim, sem á okk- 
ur skal leggja. 

Nú er búið að kjósa alþingismcnn konungsins. Það er 
Bjarni cfrd., Þórður Sv. dto, Mclsted amtm., biskupinn, þú og 
sjera Halldór. Jeg var öldungis hissa á þvi að Rosenörn skyldi 
taka Bjarna og Pórð, en mjer var ómögulegl að telja hann frá 
þvi. Að taka Bjarna blindan og teyma hann suður í Reykjavik, 
það er þó sýnist mjer ekki fallegt, og Þ. Sveinbjörnsson hafði 
þcgið sig undan kosningunni i brjcfi til konungs. Rosenörn hef* 
ir samt vist komið sjer saman um það við Bardenfleth, en við 
»Statsraadet« vildi hann ekki nefna málið. 

Pú ætlar að fara að gefa út blað i Reykjavik. Rosenörn 
segir mjer, að hann hafi lálið prentverkið forlcggja það, og þú 
eigir einungis að vera ritstjóri og ábyrgðarmaður. Við Oddgeir 
ætluðum hjer lika að gefa út blað, cins og jcg trúi jcg hafi skrif- 
að þjer áður, og vildum láta stjórnina halda okkur skaðlausa 
fyrir svo sem 100 dölum, ef blaðið gæti ekki borið sig sjálft. 
Það vildi Sponech ekki leyfa (Bang var nl. æfinlega vanur að 
spyrja hann um hverja útgipt) og þá ætluðum við okkur að gefa 
út boðsbrjef i vor og dálítið sýnishorn uin leið. Nú held jeg 
við sleppum þvi öldungis. Pað getur vist ekki staðizt við hlið- 
ína á Landstiðindunum, og hefir mjer dottið i hug aö við skyld- 
um senda þjer það, sem við viljum láta prenta, þó margir ó- 
kostir sjeu á þvi, þar við þá hvorki ráðum hvað þú tekur, eða 
getum eins haganlega farið eptir tómstundum okkar; þvi tíminn 
er beztur á veturna og þá má taka saman og láta prenta það, 


Digitized by Google 



300 


sem koma á út um vorið. Það sem við pá ættum að senda þjer 
yrði ekki annað en »ofFicielle Meddelelser« og hvað merkilegt 
gjörzt heflr l stjórn íslands, sjeð frá þeirri hlið, sem stjórnin 
heflr sjeð það, »statistiske Optegnelser«, og þesskonar. Jeg get 
annars ekki neitað þvi, að mjer sýnist þú takast á hendur vanda- 
samt mál með ritstjórnina á Landstíðindunum, þvi ef þú ætlar 
að hafa þar í »resonnerende« artikula um stjórnarefnin, þá er 
vandasamt að stýra milli skers og báru. Líka sje jeg vandi 
verður á, ef við sendum þjer álit stjórnarinnar á ýmsum mál- 
um, þegar það fer móti þvi, sem þú hefir áður sagt En hvað 
um það er, þá held jeg að jeg sendi þjer i vor eitthvað af þessu 
tagi. Mjer sýnist þú ættir ekki að byrja tíðindin fyrr en um 
nýárið, því það er mest i varið við útgáfu þessháttar rits, að 
vera ekki efnislaus, svo maður þurfi ekki að taka það, sem mað- 
ur á eptir iðrast eptir að hafa tekið. í þetta skipti get jeg ekk- 
ert sent þjer, þvi þessi hugmynd um Landstiðindin er svo ný 
fyrir mig, að jeg er ekkert undir það búinn. Ekki get jeg held- 
ur, sem mig hefði langað til, i þctta skipti skrifað þjer neitt um 
iyrirkomulagið á sambandi íslands við rikið allt, og þess vildi 
jeg óska, að þú farir sjerlega varlega i það mál, Pað sem stóð 
í Reykjavikurpóstinum um það i vor eð var, var ekki i mörgu 
tilliti svo galið, eptir minni meiningu, en nokkuð var þar þó 
töluvert undið. 

Jeg sendi þjer ekki cptirrit af »Forestilling«-unni minni 
um alþingismálið. Rosenörn hafði fallist hjcrumbil á hana, 
en Bardenileth eyðilagði hana fyrir mjer í »Statsraadet« með því 
að fá þá til að fallast á uppástungu alþingis um að kjósa 2 
menn fyrir hverja sýslu. Pið getið haft það eins vitlaust og þið 
viljið fyrir mjer, jeg cr þar ekki maður á milli. 

Með blöðunum sem jeg sendi þjer, legg jeg dálitinn pjesa. 
Seinni »Afhandlingen«, sem prentuð er nú i »Tilskueren« hefl jeg 
skrifað. Hún þótti hjer vel skrifuð og gjörði ofurlitið »Opsigt«, 

og þvi sendi jeg þjer hana að gamni minu. Annars var bún 

anoným, cins og það litla, sem jeg annars skrifa í blöðin. Jeg 
skrifaði hana til að fyrirbyggja, að enginn annar Islendingur 

skyldi hlaupa til og skemma málstað okkar, annaðhvort með 

skömmum eða vitleysu; en mjer tókst það þó ekki, þvi seinna 


Digitized by Google 



301 


kom hjer út dálitil »Brochure« á islenzku og dönsku, scm hafði 
nóg af hvorutveggju til að bera. 

Nú verð jeg að hætta hjer við bezti bróðir! og kveð þig 
þvi með óskum allrar Guðs blessunar. 

Pinn af hjarta elskandi bróðir. 

Br. Pjetursson. 

Kaupmannahöfn 16. marz 1830. 

Elsku bezti bróðir! 

Nú er hræðilega langt siðan jeg fjekk tækifæri til aðsenda 
þjer nokkrar linur, en nú fer skip á morgun frá Knudtzon til 
Reykjavikur cða Hafnarfjarðar og pvi fer jeg nú að heilsa upp 
á þig, bezti bróðir! og þakka jeg þjer þá, mcðal annars fyrir tvö 
elskuleg brjef, sem jeg fjekk frá þjcr i nóvembermánuði. Jeg 
sendi þjer sömu dagblöðin sem áður, og ná þau til laugardags- 
ins var, nema #FædreIandet«, sem nær til þessa dags. Pau eru 
annars leiðinleg á þcssum timum, þvi þaö cr nokkurskonar ör- 
vinglun yfir mönnum yfir þessari illu stöðu, sem Danmörk er í. 

Hjer hefir ekki viðborið neitt sjerlega merkilegt i vetur. 
Rikisþingið var að sönnu sett seinast i janúar, en þar hefir ekk- 
ert komið fyrir sjerlega merkilegt og ríkisþingstiðindin er varla 
vert að lesa. Það eru allt mál, sem ekki snerta ísland i minnsta 
máta, nema hvað þess er minnst í »Budgettet« og verður þaö 
líklega prentað i Fjelagsritunum. Pað mál hefir enn ekki komið 
fyrir. Ekkert hef jeg, hamingjunni sje lof! átt við þetta ríkis- 
þing, nema hvað þeir fundu upp á hjerna i bæjarpartinum, sem 
jeg bý i, að kjósa mig fyrir kjörmann til landsþingsins fyrir 
Kaupmannahöfn. 

Af því, scm íslandi viðvíkur, er það, sem mest er undir 
komið, enn þá óútgjört. Pað er eins og þeir sjeu deigir á að 
gjöra nokkuð við það mál, af því ekki litur út fyrir, að stöðu 
Sljesvikur muni verða komið fyrir fyrst um sinn. Pó liefir 
Rosenörn beðið mig að koma með uppástungu mína i næstu 
viku og liggur það mál nú þungt á hyggju niinni. Hamingjan 
veit, hvaðþeir ráða af í þvi efni, en ieg get ekki sjeð, að þarsje 
til nema cinn máti, til að koma ásigkomulagi íslands fyrir, og ef 


Digitized by Google 



302 


þeir steypa honum, veröur það þungbært fyrir mig að koma því 
fyrir, sem byggja skyldi á annari hugmynd. En eg skal ekki 
tala meira um þetta fyrr en eitthvað verður úr því ráðið. 

Af embættisveitingum, islandi viðkomandi, er einungis 
stiptamtmannscmbættið enn þá veitt, hin biða póstskipsins. 
Stij»tamtmaður varð greifi nokkur að nafni Trampe, sem var 
áður »Ovcrauditeur og Auditeur« í Helsingjaeyri. Pað sóktu 
ekki aðrir en hann og Johnsen i Alaborg. Jeg þorði ekki að 
sækja vegna þess að þcir sögðu mjer báðir Bardenlleth og Ros- 
enörn, að stiptamtmaðurinn æfinlega ætti að vera danskur mað- 
ur og vegna þess að jeg heyrði strax, að Rosenörn hafði kosið 
sjer Trampe. En i »Forestillingen«, sem við ljetum Ros:(enörn) 
setja endahnútinn á minntist hann ekkert á þetta jjrincip, heldur 
færði til allt annað, sem einungis var sjcrstaklegt, og skal það 
hafa verið eptir ákvörðun stjórnarherranna. Pað, scm líka gerði 
mig deigan að sækja nú, var sú hugsun að fengi jeg það, mundi 
það standa i vegi fyrir, að þú yrðir biskup, ef það embætti 
iosnaði. Hver amtmaður verður fj’rir norðan er ómögulegt að 
segja fyrr en menn vita með póstskipinu, hvort Jónassen hafi 
ekki snúizt hugur. Hann hefir annars staðið vel í stöðu sinni, 
nema hvað hann var svo »uresolut« i inálinu uin heimreiðina til 
Gríms sáluua, að hann gcrði ekki annað en scnda það hjer nið- 
ur, þó hann mætti hafa sjeð, að úr því hann gerði ekkert strax 
væri það öldungis vitlaust að taka það upp aj»tur í sumar, og 
það vildi hann þó láta vcra. Ef Jónassen sækirekki, fær liklcga 
Kristján embættið, því jeg get sjálfsagt ekki komið Jóni þar inn, 
þó hann sje miklu betur til þess fallinn. Hver þá verður land- 
fógeti og bæjarfógeti, er ekki gott aö scgja. Jcg veit, að Jón vill 
ekki vera bæjarfógeti, að minnsta kosti mundi honum það nauð- 
nngarval, og jeg held lika honutn yrði það óþægileg staða. En 
•'eg býst ekki við, að jeg geti aðskilið landfógetaembættið frá 
bæjarfógetaembættinu, því Rosenörn er það þvert um hug. 
Assessorsembættið minna getur Jón fengið hvcrnig sem fer, en 
það er oflitið handa honum í Rvk., 800 rd. um árið. Jeg var bú- 
inn að fá Bardenfleth til að lofa mjer að hækka öll yíirrjettar- 
launin í »Budgetudkastet«, sem jeg átti að gjöra og setja yngsta 
dómarans laun á 1000 rdd., en þá kom uppástunga frá Rosenörn 


Digitized by Google 



303 


urn hækkun á launum við landsyfirrjettinn, og þar var yngsti 
dómnri ekki með. Bardenfieth þorði því ekki að stinga upþ á 
meira en stiptamtmaðurinn, sem þá var, hafði gjört. Þegar Ros: 
og jeg fann að uppástungu*) (því (þá) var hann undir mjer) þá 
afsakaði hann sig með þvi, að þar sem stiptamtmenn ættu að 
vera danskir mundi það bezt, aö þeir leituðu styrktar hjá yngsta 
assessor og gæfi honum þóknun fyrir af þvi, sem er um of til 
skrifstofugjjalda. En jeg sagði Roscn:, að (það) væri niðurlæg- 
ing fyrir þann cmbættismann, og ætia jeg að ráða honum frá 
þvi, ef allt gengur nú öfugt, enda mun Trampe þurfa á öllu sinu 
að halda, þvi hann er barnamaður og hláfátækur. 

Ekkert veit jeg, hver commissarius muni verða við þenna 
þjóðfund i sumar. Það hefir ekki veríð minnst á það við mig 
enn, nema Rosenörn spurði mig einusinni að, hvort jeg áliti það 
ekki rjett, »at gjöre det til fremtidig Regel, at Departements- 
directeuren for det isl: Depart: lungercr ved Althinget paa Re- 
gjeringens Vegne«, en þar til svaraði jeg: »Jo vel! naar han 

ellers duer dertil« og þar með var það efni úttalað. Jeg er lika 
sannfærður um, að jeg er ekki fær um að vera það. Fyrst og 
fremst er jeg of heilsutæpur til þess, og þoli ekki sjóíerðina, ef 
jeg þarf að velkjast á einhverri vesældar skútu, sem öll likindi 
eru til að verði mitt hlutfal), el jeg væri settur til þess, þar sem 
Marineministeren ekki vill lofa að senda berskip til íslands í sum- 
ar, sem hann annars hefði ætlað sjer, af þvi stríðið vofir yfir, 
og þar er ekki meiri útsjón til að friður verði, en að úlfaldinn 
geti smogið gegnum saumnálaraugað, nema Danir vilji öldung- 
is láta undnn strax og gefa frá sjer Sljesvík, þvi jeg hef aldrei 
sjeð nokkurn hlut svo grant, sem að Prússar ætla sjer að taka 
þann rikishluta frá Dönum, og gefast þeir ekki upp frá því fyrir 
smáræði. Annað er það að jegerónýtur ræðumaður, bæði vegna 
þess jeg kann ekki almennilega að koma fyrir mig orði, sízt á 
islenzku, og lika þess vegna að jeg verð nokkuð »distrait« þegar 
jeg er ekki vel frískur. Og það sem ef til vill verst er, það er 
að jeg hef vist fordóm móti mjer hjá íslendingum, því annars 
hefðu þeir ekki farið í fyrra vor undir eins að linjóða í Dc- 


1) Svo i hdr. 


Digitized by Googte 



304 


partementið fyrir seinlæti og annað. Mjer dettur nú i liug, að 
Rosenðrn hefir einu sinni sagt mjer, að þú haflr verið einna óþol- 
inmóðastur j’flr seinlæti okkar. Jeg gjöri mjer nú i hugarlund 
að það hafl verið eitt víst mál, sem þjer heflr þótt dragast of 
lengi, en jeg vona, (aö þú sæir) ef þú þekktir allar kringumstæö- 
ur > J e g 8 a f e kki með góðu móti komið þvi fyrri í kring. En öll 
önnur skólamál og prestaskólainál, sem voru ekki mörg, bæði 
þau, scm lágu til okkar hjer og sem komu hingað með póstskipi, 
þau afgerðum við strax, já, við afgerðum enda tvö mál, sem við 
höfum ekki fcngið álit stipsyflrvaldanna um. Alitsmál biskups- 
ins eins (stiptamtmanns votum vantar enn) um reglugjörð presta- 
skólans og skólans komu ekki fyrr en eptir að póstskip kom i 
haust, og þó beiddir þú mig i einu af þinum elskulegu brjcfum 
i fyrra vor að fl^la fyrir málinu um prestaskólann. Undir eins 
og jeg fæ það frá Trampe, sem heflr dregið að senda mjer það, 
l e gg jeg það fyrir kirkjumála stjórnarherrann. Mjer líkar annars 
sjerlega vel skjalið þitt, og það er ekkert í því, sem jeg efast um 
nema það eina, hvort það væri ekki i sjálfu sjer rjettara og i 
meira hag fyrir semínariið, að jafna prófunum hjer og þar öðru- 
visi saman, svo að »udmærket« svari til »egregie« o. s. frv., en 
kandidötunum hjeöan væri aftur gefið 3eða4 »Anciennitet« fyrir 
þann tima, sem þeir brúka fram yflr hina til studeringanna. 
Þó verður það sjálfsagt endinn á þeirri umhugsun hjá mjer, að 
jeg held mjer til þinnar uppástungu. Jeg er nú kominn langt 
burt trá því, sem eg var að tala um og bæti þvi nú við, að þó 
mig langi ósköp til að geta talað við ykkur og verið hjá ykkur 
báðum, ef Jón kemur til Reykjavikur, þá ætla jeg þó ekki, af 
því jcg veit ckki, hvort jeg heilsunnar vegna get haldið það út, 
aö láta falla eitt orð um að verða commissarius, en ef mjer 
verður uppálagt það, þá ætla jeg ckki að skorast undan því, 
nema svo að eins, að frumvarp stjórnarinnar til fyrirkomulags- 
ins á íslands efnum, verði svo, að það striði mót samvizku 
minni að forsvara það. 

Jeg hefl ckki getað skrifað neitt til Lestrarkversins, því 
jeg licfl ckki tima til. Rið sögðuð okkur heldur ekkcrt um, 
hvernig það ætti að vera, svo jeg hcfði ekki getað átt neitt við 
það, hefði jeg (ekki) lesið um áformið um innihald kversins (mig 


Digitized by Google 



305 


minnir) i PjóðólR 1 ). En af þvi jeg hefi áður lesið i gegn safn 

sjera Guðmundar Jónsson(ar) og gjört merki við hvort af Jivi, 

sem þar stendur eptir þvi livort þaö er málsháttur og góður og 

islenzkur málsháttur, þá byrjaði jeg einu sinni á þvi i sumar að 

raða þeim niður eptir efninu, til að geta látið fylgja stafröðinni 

<lálitla fneðihók, seni máls(hættirnir) skyldu koma allir fyrir i, 
■ 

svo börnunum gæti bclur skilist meining þeirra, því á þann hátt 
skilst þeim betur en við útskýringar yfir þá málshætti, sem tvi- 
ræðir eru eða vandskildir. En jeg kotnst ekki langt með þetta 
<>g mátti siðan hætta við það. 

Jeg ætla ckki að minnast á alþingismál frá i fyrra, nema 
rekamálið, ekki af þvi það sje skvnsamar farið með það, en 
önnur mál, en vegna þess, að það gengur yfir mig að þið geist- 
legu mennirnir ekki skylduð taka kirkjurnar betur en þiðgjörð- 
uð. Alþingismenn voru allir á því, sem von var, að þar sem 
um bændaeign er að gera, þar er rekacigandi og jarðeigandi — 
jeg held án einnar einustu undantekningar — optast sami mað- 
urinn, og játuðu, að þar scm það væri ekki, hefði hvorugur 
þeirra nokkurn rjett til vogreks, En það er öldungis ótækt, seg ja 
þeir, að halla rjettindum þeim, sem nú eru, og það er þar sem 
bændur eiga reka á kirkjujörð, þvi nú fái þeir rekann, sem 
kirkjan átti áður. En fyrst cr það á móti þvi, sein hverjum 
inanni gefur að skilja, að bóndi geti átt nokkurstaðar reka fyrir 
kirkjujörð, og dæmið, scm lil var fært úr Pingeyjarsýslu.sannar 
ekkert, þvi það var gamall klaustursreki, sem þá (var) verið að 
tala uni. En þó eitthvert dæini fvndist upp á þetta, þá er það 
niikið vafasamt, hvort kirkjan á það vogrek, þvi löggjöfin nefnir 
ekki annað en »Forstrande« og »Strande« (á einum stað), en það 
eru rekar og ekkert (annað), svo þar sem kirkjur eiga ekki reka, 
þar eiga þær vogrek, en annars ekki. En til að fyrirbyggja þessi 
óttalegu rangindi, að taka frá kirkjum — ef nokkur þeirraájörð, 
sem annar á reka á — þann vogreksrjett, sem þær aldrei hafa 
jitt, stingur alþingið upp á að svipta hvcrja kirkju, sem til er á 
íslandi, þcini vogreksrjett, sem lögin hafa gcfið þeim um langan 
aldur, og leggja þeim fyrir að sanna vogrcksrjctt sinn af mál- 


1 ) Pnð var 
frniimn. 


Heykjnvikurpósti III, 1849 l»Is. 101—103. Sjn I»ls. 93 nö 

20 


Digitized by Google 



.306 


dögum og gamalli venju, en sú sannan er optast nær aldeilis ó- 
möguleg. 

Fyrirgefðu mjer, bezti bróðir! þetta risp. Það er óafsak- 
anlegt, að jeg skrifa pjer ekki rækilegar eptir svo langan tíma. 
En jeg skal, ef Guð lofar, reyna til að bæta pað upp. Góður 
Guð veri með þjer alla tima! 

* 

Pinn af hjarta elskandi bróðir 

Br. Pjetursson. 

Kaupmannahöfn 11. april 1850. 

Elsku bezti bróðir! 

Pað tókst illa fyrir mjer i petta skipti með brjef til pin. 
Nyi stiptamtmaðurinn var hjer i pessu bili hjá mjer, að kveðja 
mig, og sagði mjer að hann færi niður til Helsingjaeyrar að 
stundu liðinni, pvi skipið væri pangað komið, til að taka á móti 
liyski hans og búnaöi, og ætlaði nú að sigla i kvöld eða snemma 
i kvöld. Jeg kemst pvi ekki til að skrifa þjer nema nokkrar 
linur i petta skipti, en skal, par jeg nú ekki get sent pjer dag- 
blöð vegna timalcysis, gjöra pað með fyrstu ferð; annars cr ekki 
í þeim neitt, sem merkilegt cr. Allar þessar fregnir um herbún- 
að, hervon, friðarvon og vopnahlje eru ekki neina tómur graut- 
ur og óvissufregnír, sem hvern dag koma hver á móti annari. 
Pað getur heldur enginn lifandi maður sjeð, hvað ofan á muni 
verða, ekki einu sinni peir sem bezt eru kunnugir öllum við- 
skiptum rikisstjórnendanna. 

Póstskipið er ekki komið enn, og ckkcrt lieíir til þcss 
heyrzt. Sumir eru farnir að verða hræddir um það, en veðrið 
er hjer ógnar óstöðugt og hafa hjer verið seinustu prjár vikurn- 
ar austan og sunnan vindar, svo að póstskipið, ef pað hefir ekki 
sloppið hjá slikum óbyr, er varla væntanlegt, pó þvi ekki hafi 
á hlekkst. 

Jeg hefi engar frjettir að segja pjer. Flest íslenzku málin 
biða póstskipskomunnar. Jeg liefi búið til írumvarp til stjórn- 
arlaga íslands og fengið Rosenörn, og lield jcg, að jcg kynni að 
geta unnið hann. En hann er of deigur til að geta komið fram 
sinni meining við hina, af þvi hann raunar vill, að ísland verði. 


Digitized by Google 



307 


sem mest má, sameinað Danmörku, pó hann hins vegar vilji 
gefa pvi frelsi i eigin efnum, sem honum sýnast vera svo. Pó 
vildi jeg, að jeg ætti við hann einn að eiga. Hann hefir nefnt 
við mig nú nýlega, hvort jeg vildi ekki fara heim sem commis- 
sarius, en jeg svaraði honum, að ef ekki hefði verið um önnur 
mál að gera i þctta skipti en þau, er litið var undir komið, 
niundi jeg ekki hafa tregðast við að gjöra það, þó jeg hefði ekki 
verið stjórninni samdóma i þeim málum og enginn hefði annar 
fengist. En nú þar sem um íslands velferð er að gjöra um ald- 
ur og æfí, gæti jeg samvizku minnar vegna ekki tekizt commis- 
sarii embættið á hendur, nema stjórnin vildi fallast á uppástungur 
minar. Hann svaraði mjer þvi, að hann mundi ekki vcrða i 
stjórnarráðinu í höfuðefninu af annari meining en jeg, en að 
hann vonaði, að jeg mundi ekki neita, ef þvi yrði framgengt, þó 
greinum, sem minna er i varið, væri breytt. Þar upp á svaraði 
jeg: nei, ef þær breytingar draga ekki rót undan höfuðstofnin- 
um. Við höfum ekki talast við síðan, en hann heflr lofað mjer 
að gjöra ekki neitt, fyrr en við höfum talast nákvæmlega við 
um málið. 

Timinn er nú á enda fyrir mjcr, og verð jeg að biðja þig, 
bezti bróðir! að fyrirgefa mjer flaustrið. 

Þinn af hjarta elskandi bróðir. 

Br. Pjctursson. 


i, Brjef fréi hra Matthlas Hans Rosenörn Innanrlklsráð- 
herra I Kaupmannahöfn tll prófessor Dr. theol. PJeturs 
PJeturssonar I Reykjavlk. 

Kjöbenhavn d. 9. Juni 1851. 

Hðistærede Hr. Professor Dr. Pjetursson ! 

Jeg skylder Dem oprigtig Tak for Deres venskabelige og 
indholdsrige Brcve af 7. Sept. og 2. Oct. f. A. samt 3je Marts d. 
A. og for den consequente Virksomhed, som det dcr af fremgaar, 
at Dc stedse viser for Islands sande Vel og Befæstelsen af dets 
Forbindelse med Danmark. 

20 * 


Digitized by Google 




•' *< ,u, 
t^T r *# /b, 

2 * *' •**LT/. orh 


* w *"" Cn’° r 

í * Uí o, 

*' ***** .. Kn *«««i 

-** d J^ W < <ft 

^ °^z r* 
22 "*. *r 22 ^ 

r"**->,crl ' áv ‘ 

,h ' *>r “' 1 * 

J Uno * t*n krs ^ y ' x, n< 

de, ' ,,r />//,r c Kjrni’^ hrÍ * 1 
• n,, « . 1 - 7 a,a *nc. w 

!££***« >«7: * 

r° 5íj ? 

■*« rfl Pf ,; ' V '"/</«• Cw / ,fi S 

- «■• ^^Sía '' ' ■ 

***** 

V«o ao/ p | 

./^fco* , ‘ 

‘M.iea 

/>«rc i 



309 



“n forrige Eftera 
^^Spor (il Be< 
^^Lillel nl fj 


give Möde, men med Iagttagelsc af de hidtil bestaaende Love 
om Althinget som en raadgivende Provinsialinstitution. Dette 
er ogsaa, saavidt jeg har kunnet mærke, hele Statsraadets udelte 
Mening, og selv et Ministerskifte vil neppe í denne Henseende 
frembringe et gunstigere Resultat for Island. Det er nemiig især 
Madvig og jeg, der have sat de nærværende Forslag forelöbig 
igjennem, og hvis der indtrædcr nogen Ministerforandring, — 
hvoraf jeg ikke benægtcr Sandsynlighcden — , er det ikke rime- 
ligt at vi to blive i Ministeriet, eftersom vi begge i höj Grad ere 
lagte for Had hos »Hs Majestæts Allierede«, han som »Nationalist« 
og jeg som »Democrat« (paa Grund af den nye Jagtforordning 
og andre ligncndc Forhold, som i höj Grad have opbragt Gods- 
ejerne og de ældre Konservative). Naar Islænderne imidlertid 
tiltræde de nærværende Forslng, vil Regjeringen ikkc kunne 
komme bort derfra. og de ville da, cRer Erfaringcn fra Fær- 
öerne, gaa igjennem paa Rigsdagen, saaledes som denne endnu 
i denne Session er sammensat. 

For mit Vedkomnende skuldejeg ikke have værit utilböje- 
lig til at give Althingel en större Betydning, men dcls var Stem- 
ningcn bleven temmelig uvillig mod Island ifölge disse, tildels 
höjst uoverlagtc F'orslag fra Svsselcomiteerne (hvilkc man har 
forbeholdt sig at lade oversætte paa Dansk til Orientering for 
Rigsdagen, men hvilket dog maaske endnu kan modarbeidcs, naar 
Flfterretningerne fra Landet fremdeles lyde godt), og dels har jeg 
megct savnet Bistand af Deres Broder, ligj^---" jeg da ei heller 


fra Grev Trampe modtog det Allcrmindsj| 
har i det hele gjort mig inderlig ondt 
Deres Broder er. Han er for Tiden 
gainlc Aandsstyrke og navnlig er det 
Fald mundtlig, at give sinc Tanker 
''-""j- • i Virkeligheden 


f Retning. Det 
'are, hvor svag 
Ruin af sin 
umuligt i alt 
ig fuldstændigt 
et fra alle F'or- 
•efindende viser 


llemmer har jeg 
neddelte I'orslag, 
l'ist til at opgive 
ilg af Kronen er 


gitized by Google 


308 


De vil nu af Regjeringcns Udkast se det Resultat, hvortil 
man for 'I'idcn cr konimen. Man har ikke næret nogen Tvivl 
om at Hovedgrundsætningen — Islands Stilling som integrerendc 
Bestanddel at det danskc Rige — ikke kunde sættes under Dis- 
cussion, og der vil for dern, som ville Islands Vel og med nogen 
Indsigt bedömme Forholdene, vistnok ikke være nogen anden Vej 
end at stutte sig til og opretholdc Hovedpunkterne í Regjerin- 
gens Udkast. En saadan Understöttelse vil imidlertid ogsaa værc 
af megen Vigtighed, thi efter alle tidligere Erfaringer troer jeg 
neppe, at der i en islandsk Forsamling vil kunne ad Diseussion- 
ens Vej opnaas bctydelige Resultater ved nogen dansk Kommis- 
sarius, og det er altsaa fornemmelig paa Mcdvirkning af dc loy- 
ale og indsigtsfulde Medlemmer af selve Forsamlingen, at Re- 
gjcringen maa stole. Iövrigt vil Islands cgen velforstaaede In- 
teresse maatte förc til i det væsentlige at tiltræde Regjeringens 
Forslag, thi disse ere vistnok saa gunstige lor Landet, som <le 
vel kunne tænkes, og hvis de afviscs, tvivler jeg meget paa, at 
de ville blive gjentagne. Man vil imidlertid da ikke kunne fölge 
det andet af dem ommeldte Alternativ, at lade Alt forblive in 
statu c|uo, ellcr, som De siger, fremdeles at lade Kongen være 
uindskrænket paa Island. For det Förste er nemlig det sidste 
alleredc ikke saa ganske Tilfældct, cftersom Finansloven allerede 
nu omfatter allc Statsudgifter og Statsindtægter ogsaa Island ved- 
kommende, og dette Afsnit af dem, lige med de övrigc, allerede 
nu bchandlcs og vedtages af Rigsdagen. Dernæst fordrer ogsaa 
Grundloven, hvis fulde Gyldighed for Island hidtil kun har været 
udsat eftcr den nu afholdendc Forsamlings Retænkning om Mo- 
daliteten af dens Indförelse, vedblivende sin Fyldestgjörelse og- 
saa for dennc Del af Riget. Det andet Alternativ, hvorpaa der 
kan tænkcs, vil ogsaa være — lorudsat at den hele nyere Ud- 
vikling staar fast ogsaa i Danmark, og i modsat Fahl vil status 
c|uo ante af sig selv være given — at gjöre Grundloven og Rigs- 
dagens deri begrundede Myndighed gjældende for Island uden 
andcn Lempclse, end der fölger af, at Islænderne ikke vildc 
have Representanter i Rigsdagen, eller med andre Ord, at ladc 
Ivongen og Rigsdagen udöve Statsmagtcn for Islands Vcdkom- 
mende i dens fulde Omfang, uagtct ingen islandske Rigsdagsmænd 


Digitized by Google 



309 


give Mötle, mcn med lagttagelsc af de hidtil bestaacnde Love 
oni Althinget som cn raadgivcndc Provinsialinstitution. Dette 
er ogsaa, saavidt jeg har kunnet mærke, hele Statsraadets udelte 
Mening, og selv et Ministerskifte vil neppe í denne Henseende 
frembringe et gunstigerc Resultat for Island. Det er nemlig især 
Madvig og jeg, der have sat de nærværende Forslag forelöbig 
igjennem, og hvis der indtræder nogen Ministerforandring, — 
hvoraf jeg ikke benægter Sandsynligheden — , er det ikke rime- 
ligt at vi to blive i Ministeriet, eftersom vi begge i höj Grad ere 
lagte for Ilad hos »Hs Majestæts Allierede«, han som »Nationalist« 
og jeg som »Democrat« (paa Grund af den nye Jagtforordning 
og andre lignende Forhold, som i höj Grad have opbragt Gods- 
ojerne og de ældre Konservative). Naar Islænderne imidlertid 
tiltræde de nærværende Forslag, vil Regjeringen ikke kunne 
komme bort derfra, og de ville tia, efter Erfaringen fra F'ær- 
öerne, gaa igjennem paa Rigsdagen, saaledes som denne cndnu 
i dennc Session er sammcnsat. 

For mit Vedkomnende skuldejeg ikke have værit utilböje- 
lig til at give Allhinget cn större Betydning, men dels var Stem- 
ningcn bleven temmelig uvillig mod Island ifölge disse, tildels 
höjst uoverlagtc Forslag fra Sysselcomiteerne (hvilke man har 
forbeholdt sig at lade oversætte paa Dansk til Orientering for 
Rigsdagen, men hvilket dog niaaske endnu kan modarbeides, naar 
Efterretningerne fra Landet fremdeles lyde godt), og dels har jeg 
meget savnet Bistand af Deres Broder, ligesom jeg da ei heller 
fra Grev Trampe modtog det Allermindste i denne Retning. Det 
har i det hele gjort mig inderlig ondt at se og erfare, -hvor svag 
Deres Brodcr er. Han er for Tiden kun som en Ruin af sin 
gamlc Aandsstyrke og navnlig er det ham næsten umuligt i alt 
Fald mundtlig, at give sine Tanker et correct og fuldstændigt 
Udtryk; han har i Virkeligheden været dispenseret fra alle For- 
retninger lige siden forrige Efteraar, og hans Befindende viser 
endnu ikkc kjendelige Spor til Bedring. 

Med Hensyn til Antallet af Althingets Medlcmmer har jeg 
holdt mig til Gfrd. Sveinbjörnssen af Dem mig meddelte Forslag, 
men efter nærmere Overvejelse kommer man vist til at opgive 
de faste Pladser, saa meget mere som lrit Valg af Kronen er 


Digitized by Googie 



310 


almindeligt i de fleste fremmcde lignende og til et Kammer ind- 
skrænkede Institutioner. 

Min Kone hilser Dem og Deres paa det venligste ved Deres 
oprigtig hengivne. 

Rosenörn. 


3. Skólavitnlsburður Pjeturs Pjeturssonar. 


Þelrils Petri filius die35_ Octobris Anno 1808 natus Mikla- 
bajæ, villa parochiali toparchiæ Schagljordensis in scptentrionali 
insulæ nostræ quadrante sita, patrem colit Petrum Petrinum 
dictæ toparchiæ olim dignissimum Præpositum et matronam 
Thoram Brynjulvi flliam, qui nulli operæ pepercere, quin suus 
filius artibus imbucretur liberalibus, optiinamque morum nan- 
cisceretur contormationem, cumque in flnem primum inform- 
andum tradidere Pastori ccclesiæ Saurbajensis Eyfjordensium 
Einari Thorlacio, doctrina et informandi solertia perquam con- 
spicuo, et deinde ante triennium in scholam nostram misere 
olterius institucndum. Nec operam ct olcum perdiderunt, nam 
'■nostcr cutn ingenii docilitate et judicii sinceritate conjungit 
literarum amorem at indefcssant industriam, unde quoque tantos 
t'eportavit fructus, ut in examine publico quod superiore mense 
sustinuit 

in auctoribus latinis et græcis interprctandis, religionis doct- 
rina: egregia laude 

in stylo latino, analysi hebraica, novi tcstamenti exegesi, geo- 
metria: magna laudc 

in lingx'a danica, stvlo islandico et danico, historia, arithmetrice 
et algebra: laude 

dignus conscretur, tyrocinio quoque demum homiletico feliciter 
fungeretur. Nil igitur restat, nisi ut optimæ spei juvenem, morum 
candorc, comitate et facilitate perquam commendabilem, nobis- 
que dilectissimum, honeste dimissum testemur, atque iaustissirais 
votis ad patrios poenates redeuntem prosequentes, omnibus 
literarum, bonarumquc mentium amicis et moecenatibus toto ex 


Digitized by Google 



311 


animo mandemus, imprimis Vobis summe reverendi Universi- 
tatis Havniensis Professores! si unquam vestram civitatem 
ambiverit. 

Lambhusis die I65. Junii 1827. Vidi 2. Julii 1827. 

J. Jonæus Steingrimus Jonæus 

Lect. theol. Sch. Bess: Episc. Islandiæ. 

(L. S.). 


4. Vltnlsburðir háskólakennara. 

Hr. Peter Petersen Candidat i Theologien fra April 1834 
med Charakteren Laudabilis, er mig fra det academiske Cursus 
bekjendt som cn særdeles agtværdig og haabefuld ung Theolog. 
Ligesom han har bivaanet mine Forelæsninger og deltaget i 
mine skriftligc Övelser med udmærket Flid, saaledes har hans 
hele Studium vidnet om lige saa megen videnskabelig Intcresse 
som Evne til at skride fremad i videnskabelig Udvikling. De 
skriftlige Arbeider, han har indgivet som Deltager i de nys- 
omtalte Övelser, have saavel fra Indholdets som fra Formens 
Side stedse hört til de fortrinlige og ved den ofTentlige Examen 
tilkjendtes ligeledes hans Specimina den förste og en meget 
hæderlig Plads. Da nu denne Candidat understöttes ved ual- 
mindelig gode Forkundskaber og besjæles af Lyst til viden- 
skabelig Syslen, saa tör Videnskaben vente sig glædelige Frugter 
af hans fortsatte Virksomhed naar denne maa möde fortjent Op- 
muntring og Understöttelsc, ligcsom hans hele Tænkemaade 
lorvisser om værdig og gavnlig Embedsförelsc i Kirkens Tjeneste 
naar Tiden dertil kommer. 

Kjöbcnhavn den 7dc Mai 1834. 

H. N. Clausen. 

Hr. Candidatus Theologiæ P. Petersen, som idag har 
taget den theologiskc Embedsexamen, har i dc loregaaende Aar 
med saare megen Flid, ved et grundigt og nöjagtigt Studium at 
de theologiske Videnskaber forberedet sig til den; ogsaa har han 
særdelcs flittigen bivaanet mine Forelæsninger over det gamlc 


Digitized by Google 



312 


Testament, saavel som mine i Aaret 1833 holdtc skriftlige 
Övelser. 

Ligesom hans Arbeider stedse afgavc tydelige og hæder- 
lige Vidnesbyrd om hans grundige og omfattende Kundskaber, 
saaledes var dette ogsaa Tilfældet ved Examen, hvor hans skrift- 
lige Udarbeidelser udmærkede sig ved Orden, Klarlied og Ud- 
förlighed i Fremstillingen. Med fuld Föje tilkjendtes ham derfor 
Charakteren Laudabilis, og efter min Overbevisning hörer han 
ved sine Kundskaber, sin Flid og Stræben etter Grundighed til de 
theologiske Candidater, der fortjene den bedste Anbefaling. 

Kjöbenhavn den 14í>£ April 1834. 

M. H. Hohlenberg. 

Hr. Cand. Theol. F. Petersen, som i indeværende Maaned 
absolverede den theologiske Embedsexamen med Charaktercn 
Laudabilis var mig allerede förmin Ansættelse ved Universitetct 
bekjendt som en særdeles flittig og velbegavet Studerende. Han 
forlader Universitetet med omfattende og grundige Kundskaber 
og Evne og Lyst til at forlsætte sin Dannelse i videnskabelig 
Retning. 

Kjöbenhavn den 23. April 1834. 

Engelstoft. 


5. Staðarfellsættln erlendis. 

I. Jens Jacob fíenedictsen f. 3. sept. 1806, d. 14. júni 1842. Stór- 
kaupmaður, átli verzlanir á Grundarfiröi, Ísaflrði og i Vest- 
mannaeyjum en bjó í Kaupmannahöfn. Giptist í marz 1830 
Anna Maria Frohm (f. 30. sept. 1811, d. 24. apríl 1891). Þeirra 
börn: 

1. Jens Jacob f. á ísaflrði 29. april 1833. Skipstjóri og kaup- 
maður, fór viða um heim á verzlunarferðum, til Kína, 
Japan, Indlands, Indlandseyja og viðar. Keypti búgarð 
á Sjálandi (Brandstrupgaard) og bjó þar mörg ár; býr 
nú i Kaupmannahöfn. Giptist 27. júlí 1860 Catharine 
Koch (f 4. maí 1876). Þeirra börn: 


Digitized by Google 



313 


A. Jens Jacob f. 1861; d. 1862. 

B. Olav Krnil f. 7. febr. 18(i3 á Indlandshafi fyrir sunn- 
an Java. Læknir i Kaupniannahöfn. Giptist i júlí 
1890 Elin Santesson, sænskri. Þeirra börn: 

a, Anna Maria f. 30. des. 1892. 

b, Sigrid f. 2. marz 1896, d. júní 1896. 

C. Botilde f. 16. marz 1866, dó ógipt 10. júli 1887. 

D. Anna Maria f. 26. febr. 1868. Giptist 15. des. 1886, 
generalkonsul og etazráði H. N. Andersen Cmdr. af 
Dbg. Þau bjuggu lengi i Bangkok i Siam; hann er 
nú forstjóri hins mikla Austurindiatjelags í Kaup- 
mannahöfn. Þeirra börn: 

a, Jens Jacob 1. 2. april 1889; d. 23. oct. 1890. 

b, Astrid f. 3. des. 1890. 

c, Jens Sigurd f. 1894. 

d, Kay Ivar f. 1895. 

E. Astrid f. 27. febr. 1873. Giptist 14. april 1891 kapteini 
i sjóliðinu Guldberg, sem cr forstjóri Austindiatjc- 
lags i Bangkok. Barnlaus, búa i Bangkok. 

Anna María f. á fsafirði 1. febrúar 1835, d. 27. des. 1874. 
Sðng- og lcikkona við konunglega leikhúsið i Kaup- 
mannahöfn. Giptist 20. júlí 1857 stórkaupmanni Ferd. 
Mever (-j- 1887). Þeirra börn: 

A. Axcl f. 30. des. 1857, stórkaupinaður i Ktnhöfn. Gipt- 
ist 1893 Valgerda Fugl. Þeirra börn: 

a, Helga f. 1J. nóvbr. 1894. 

b, Bagna f. 15. febr. 1898. 

c, Bitla f. 15. mai 1899. 

d, Vcra f. 8. jan. 1901. 

e, Gudrid f. 11. sept. 1902. 

B. Alma t. 24. des. 1860. Gipt 1886 C. v. Holck herfor- 
ingja. Þeirra son: 

a, Hakon f. 10. jan. 1890. 

C. Olga f. 7. ágúst 1863. Leikkona við pjóðleikhúsið í 
Kmliöfn; ógipt. 

D. Aage f. 13. júli 1866. Rithöfundur og ferðamaður, 
hefir dvalið meðal margra ræningja- og villipjóða í 


Digitized by Googte 



314 


Asiu og komist i margar mannhættur. Kona hans 
Jannet van Dörs dó 1904, barnlaus. 

E. Harriet f. 28. febr. 1868. Giptist 1890 Jeppesen Borg- 
bjerg foringja jafnaðarmanna. Þeirra börn: 

a, Jarnc f. 2. des. 1890. 

b, Ydun f. 3. júlí 1892; d. 11. sept. 1906. 

c, Sif f. 19. febr. 1901. 

F. Thyra f. 10. marz 1870, d. 1905. Giptist 1893 kaptejn 
Schmiegelov, deildarstjóra i Austindíafjelagi. Peirra 
börn: 

a, Arne f. 24. júli 1894. 

b, Finn f. 15. oktbr. 1896. 

c, Vagn f. 13. júni 1899. 

d, Eigil f. 14. jan. 1903. 

e, Thyra f. 10. oktb. 1905. 

3. Julie Johanne f. 25. des. 1836. Giptist Carl Braun, lög- 
fræðingi og málafærslumanni i Stockhólmi (f. 1828, d. 
1905). Barnlaus. Býr i Stockhólmi. 

4. Emil f. 7. nóv. 1838, d. 1891, ógiptur. 

5. Thorvald skipstjóri og verzlunarmaður f. 26. nóv. 1840. 
Giptist Klara Krause, pýzkri, 1877. Þau bjuggu á Sumatra 
í Indlandseyjum, par var hann siðast forstjóri á tóbaks- 
búgarði, og dóu bæði barnlaus 1892 í Singapore. 

6. Olav f. 10. jan. 1842, ógiptur, býr í San Fransisco i California 
II. Benedict Benedictscn f. 21. jan. 1798. Stórkaupmaður og rode- 

meistari í Kmhöfn. Giptist 21. júni 1820 Johanne Vinding. 
Peirra börn: 

1. Bogi f. 8. oktbr. 1823, Cand. theol., kennari í frönsku; 
lærður vcl, en einrænn og sjerlundaður, var auðugur og 
gaf fje sitt allt fátækrastjórn Kaupmannahafnar. Dó ó- 
giptur og barnlaus 15. jan. 1905. 

2. Velhelmine Jacobine f. 23. maí 1825, d. 21. sept. 1864; gipt 
A. P. Wulf kaupmanni (f 22. sept. 1866), sem verzlun 
hafði á íslandi; var fyrst nokkur ár verzlunarstjóri við 
Knutzon’s verzlun i Reykjavik. Peirra börn: 

A. Gudrun Louise Herdis f. 30. jan. 1852, d. 4. mai 1877. 
Gipt Grove presti og áttu þau eina dóttur. 


Digitized by Googie 



315 


a, Gudrun Vennerike Ingrid f. 26. des. 1876, fæst við 
málaralist i Kmhöfn. 

B. Alice Ingeborg f. 2. october 1855. Gipt Arnold Fer- 
dinand Kristen bakarameistara i Marstal á Ærö. Pau 
barnlaus. 

C. Martin f. 12. júni 1857, málari í Argentina i Suður- 
ameriku. Giptur Manella Hardia f. 15. júlí 1868. Pau 
eiga mörg börn. 

3. Sören dó í júlí 1840, 14 ára. 

4. Louise Maria f. 18. apríl 1829. Dó 21. ág. 1864 ógípt. 

5. Vilheinx Jacob f. 24. mai 1836, dó í júlí 1866. Premier- 
lautcnant og riddari at danncbrog. 


6. Skri yflr rlt PJeturs blskups PJeturssonar. sem prentuð eru.‘) 

A. Sjerstakar bækur og ritlingar. 

Stutt Ræðusnið eða Fáeinar Hugvekjur, ætlaðar Prjedikur- 
um. Viðeyjarklaustri, 1839, 52 bls. 8£; 

Symbolæ ad fidem et studia Tyrannii Bufini presbytcri 
Aquileiensis illustranda, e scriptis ipsius petitæ. Havniæ 1840 
4 + 102 bls. 82; 

Historia ecclesiastica Islandiæ. Ab anno 1740, ad annum 
1840. Havniæ 1841, 7 + 508 bls. 42; 

Commentatio de jure ecclesiarum in Islandia ante et post 
reformationem. Havniæ 1844, 4 + 129 bls. 82; 

Ársrit samið og gefið út af prestum og aðstoðarprestum í 
Syðra Pórnesspingi. Fyrsta :'r. Rvik 1846, I\ r + 60 bls. 82 ; Annað 
ár Rvik 1847, IV + 52 bls. 82 ; 

Skýrsla um Vesturamtsins almenna bókasafn i Stykkishólmi 
samin af B. Thorsteinsson og P. Pjeturssyni. Reykjavík 1847. 
39 bls. 82 ; 

Ársrit prestaskólans, eptir Dr. P. Pjetursson og S. Melsted. 
Fyrsta ár. Rvik 1850. IV + 216 bls. 82; 


1) Skrú Jóns Borgfiróings í Andvara 18. árg. er lögð (il grundvnllnr, en 
er hjer niikid aukin og cndurbætt. 


Digitized by Google 



316 


Svar upp á aðsenda grein i Pjóðólli um árrit prestaskólans 
Han orthographisk var. (Ásaml S. Melsted). Reykjavik 1850,4 bls. 42; 

Lanztiðindi. Ritstjóri P. Pjetursson. Fyrsta ár. Reykjavik 
1850, 100 bls. 42; Annað ár. Rvik 1851, 108 bls. 42; 

Skýrsla um gjörðir og fjárhag hins íslenzka bibliufjelags 
(á íslenzku og dönsku). Rvík 1854, 39 bls. 82; 

Skýrsla um prestaskólann í Rej'kjavik. Rvik 1856, 65 bls. 82; 

Prjedikanir f;tlaðar til helgidagalestra i heimahúsum. Km- 
liöfn 1856, IV. + 640 bls 82; (með formála höf.). Önnur útgáfa. 
Kmhöln 1864, X + 574 bls. 82; Priðja útgáfa. Rvik 1885, IV + 
440 bls, 82, (með formála útg.). 

Nokkrar tækifærisræður. Rvik 1857, 4 + 128 bls 82; 

Hugvekjur til kvöldlestra frá veturnóttum til langaföstu. 
Kmhöfn 1858, 433 bls. 82; Önnur útgafa. Kmhöfn 1868, 433 bls. 
8» Priðja útgáfa. Rvik 1885,344 bls. 82; Fjórða útgáfa. Bessa- 
stöðum 1901, 360 bls. 82; 

Fimmtiu hugvckjur út af pínu og dauða drottins vors Jesú 
Krists. Kmhöfn 1859, 214 bls. 82; Önnur útgáfa. Kmhöfn 1868, 
214 bls. 82; Priðja úlgáfa. Rvík 1884, 160 bls. 82; Fjórða útgáfa. 
Rvik 1895, 164 bls. 82; 

Smásögur, safnað og islenzkað hefir P. Pjetursson. Rvík 
1859, 3 + 262 bls. 82; 

Smásögur safnað og íslenzkað hefir P. Pjetursson til ágóða 
fyrir prestaekknasjóðinn. Rvik 1876, 103 bls. 82; 

Nýtt smásögusafn. Pj'ðari og útgefandi P. Pjetursson. 
Rvik 1877, 3 + 256 bls. 82; 

Nýjar smásögur. P. Pjetursson islcnzkaði. Rvik 1887, 
3 + 88 bls. 82; 

Brot af æfisögu Asbjarnar ágjarna. fslenzkað af P. Pjet- 
urssyni. Akurcyri 1891, 64 bls. 82; 

Smásögu-safn, er Dr. P. Pjctursson hefir pýtt. Rvik 1890— 
1898. Níu hefti, hvert 96 bls. 12 m °- (Er endurprentun úr Smá- 
sögunum 1859, 1876 og 1877 — nema lyrsta heftið). 

Bænakver (með formála) Kmhöfn 1860, 6 + 82 bls. 82; 
Önnur útgáfa. Kmhöfn 1873 (með eftirmála), 91, + 3 bls. 12 ™° 
Þriðja útgáfa Rvík 1884, 4 + 80 bls. 12 m °- Fjórða útgáfa. Rvík 
1905, 87 bls. 82; 


Digitized by Google 



317 


Skýringar yfir nokkra staði i Nýjatestamentinu eptir P. 
l’jetursson og S. Melsted. Rvik 1861, 4 + 194 bls. 8^; 1862 4 + 
194 bls. 82.; 1863, 2 + 192 bls. 8». 

Stutt leiðbeining til að lesa bifiiuna sjer til gagns, eftir Ii. 
Möller, biskup og doktor i guðfræði. Isienzkað hefir P. Pjeturs- 
son. Rvik 1862, 48 bls. 8£: 

Registur yflr bókasafn prestaskólans. Rvik 1863, 2 + 43 
bls 8f2 

Xýja Testamentið. Endurskoðuð útgáfa. Oxford 1863 og 
1866, 4 + 628 bls. 42: 

A Lettcr from the Right Rev. P. Pjetursson Dr. Theol. Bish- 
op ol Iceland, to G. Vigl'usson Esq. datcd Reykjavik June 19. 

1868, 2 bls. 82; 

Til íslendinga, svar til Guðbrands Vigfússonar uni pýð- 
ing á Nýja Testamentinu. Rvik 1870, 4 bls. 82: 

Kristileg smárit handa Islcndingum. l)r. P. l’jetursson 
útgefandi. 1. ár, nr. 1—8, Rvik 1867 ; 2. ár, nr. 1—8, Rvik 1868; 
3. ár, nr. 1 — 5, Rvik 1869 82: 

Ný kristileg smárit. Útgefandi P. Pjetursson. Rvík 1874. 
2 -i 82 bls. 8°; 02 »'« ) 

Handbók fyrir prcsta á íslandi. Endurskoðuð. Rvik 

1869. 4 + ltiO bls. 82: 

Hugvekjur til húslestra frá páskum til hvitasunnu. Kmhöfn 
1871, 3 + 120 bls. 82; Önnur útgáía Rvik 1878, 112 bls. 8.2 
Þriðja útgáfa Akurcyri 1883, 112 bls. 82; 

Prjedikun tlutt á íslands púsund ára hátíð 2. dag ágúst- 
inánaðar 1874, i Reykjavikur dómkirkju. Kmhöfn 1874, 15 bls. 
8«; (á islenzku og dönsku). 

Stuttur leiðarvisir til að spvrja börn. Rvik 1878, IV + 
134 bls. 12222. Önnur útgáfa Akureyri 1883. 152 bls. 12222. 

Brjef til safnaðarins i Hólmabrauði 15. april 1882. Rvik 
1882, 2 bls. 42: 

Tvær hugvekjur á jólum og nýári. Rvik 1883, 15 bls. 82; 
Sjö miðvikudaga hugvekjur á föstunni út af sjö orðum 
Jesú Krists á krossinum. Rvik 1884, 36 bls. 82; 

Ræða »Við afhjúpun minnisvarða Hallgrims Pjeturssonar 
i Rcykjavík 2. ágúst 1885«. Rvik 1885 4 + 8 bls. 822 


Digitized by Google 



318 


Auk pcss gaf hann út: 

Tvær fáorðar likræður, flnttar við jarðarför raadame Önnu 
sálugu Sigríðar Aradóttur. Kmhófn 1840, 16 bls. 82: 

Tvær likræður, önnur flutt við jarðarför Pjeturs Pjeturs- 
sonar prófasts á Víðivöllum 1842, hin flutt við jarðarför Dr. Hall- 
grims Schcvings 1861. Rvik 1879, 24 bls. 82: 

Stutt æfiminning sira Pjeturs Pjeturssonar, fyrrum prófasts 
i Hegranesspingi eptir Jón prófast Konráðsson. Útgefandi P, 
Pjetursson. Rvík 1881, 35 bls. 82: Aptan við er: Lítið sýnis- 
horn af latneskum og íslenskum skáldskap Pjeturs prófasts Pjet- 
urssonar. 

Niutíu kvöldlestrahugvekjur eptir ýmsa íslenzka andlegrar 
stjettar menn. Útgefandi: P. Pjetursson. Rvik 1883, IV + 448 
bls. 82: (Formálinn eptir Pjetur biskup). 

Bergur Thorberg landshöfðingi yfir íslandi (Æfi og útfar- 
minning). Rvik 1886, 39 bls. 82: 

Bogi P. Pjetursson hjeraðslæknir (Erfiljóð eptir V. Br.). 
Rvik 1890, 8 bls. 82: 

B. Ritgjörðir í ársritum og öðrum ritum, lik- 
ræður i útfararminningnm o. fl. 
í nFjölni*. Um tekjur presta á íslandi VII. ár 1844, bls. 3 
— 26. Skýrsla um bindindisfjelagið (ásamt Gunnl. Pórðarsyni) s. 
st. bls. 58 — 70. 

í »Arsrili« presta i Syðra-Pórnespingi. Fáein orð um fje- 
lagsskap og samtök presta. 1. ár. 1846 bls. 1 — 14. Ekki nema 
hálfyrði um meðferð alpingis á ofrumvarpi til tilskipunar, cr ná- 
kvæmar tiltaki pað, sem fyrir er mælt i reglugjörð 17. júli 1782«. 
I, bls. 44 — 48. Ræða um ofdrykkju (pýdd) I, bls. 49—59. Frá 
fundi presta 16. april 1846 II, 1847 bls. 1 — 2. Um kirkjurækni II, 
bls. 3 — 16. Um að kenna foreldrum og húsbændum að spyrja 
börn II, bls. 25—39. Bæn um nýja messusöngsbók II, bls. 49 — 52. 

í nSorgarháliðv. i minningu dauða Kristjáns konungs átt- 
unda. Rvík 1848. Ræða haldin í Reykjavik 8. maí 1848. bls. 5—14. 

í nÁrrilh prestaskólans. Rvik 1850. Ræða við setningu 
prestaskólans 2. október 1847, bls. 15 — 27. Skýrsla um ástand 
prestaskólans bls. 28—40. Um kirkjuhreyfing á Pýzkalandi bls. 


Digitized by Google 



319 


41 — 80. Marlensen um Sakramentin bls. 81—122. Ágrip af æfi- 
sögu Guðbrands Porlákssonar Hólabiskups bls. 123—184. Um- 
burðarbrjef biskups til allra prófasta á íslandi, dags. 8. marz 
1850 bis. 185—190. 

í nRœðitmn við jarðarför Sveinbjarnar Egilssonar rektors. 
Rvík 1855. Likræða flutt í kirkjunni. Kinnig pr. i »Tækifæris- 
ræðum« bls. 78—85. 

f *ÚI/cirarminning« Jóns Thorsteinssons landlæknis. Km- 
höfn 1856. Ræða i kirkjunni bls. 14 — 23. Einnig pr. i »Tæki- 
færisræðum« bls. 86 —98. 

í y>Minninyarrili« hins islenzka bókmenntafjelags 1816 — 1866. 
Kmhöfn 1867. 4^ Ræða forseta á fundi i deild hins islenzka 
bókmenntafjelags i Reykjavik, 13. april 1866, bls. 1—5. 

í »Alpingistiðindum« 1807. Reikningur yfir alþingiskostnað- 
inn 1865 og yfirlit yfir alþingiskostnaðinn 1867 samið af Pjelri 
Pjeturssyni varaforseta. I. bls. 77 — 81 (Viðbætir B.). Umburðar- 
brjef til prófasta 17. júli 1867, s. st. 1867, I, bls. 423-424. Auk 
þess fjöldi af ræðum, álitsskjölum, nefndarálitum, konungsávörp- 
um o. fl. 

í »Krislilegum smárilmnt. Ertu kristinn? I. ár nr. 1 1867 
bls. 2 — 9. Veðráttan I. nr. 2, bls. 5 — 11. Hinn rangi og hinn 
rjetti friður II. árg. nr. 1. bls. 1 — 14. Rödd frá gufuskipinu Á- 
stria II, nr. 2, bls. 1 — 7. Gott ráð II, nr. 2, bls. 13 — 14. Storm- 
urinn i oss II, nr. 2. bls. 15. Drottins orð II, nr. 4 bls. 1 — 8. 
Hcimspekingurinn Henrik StefTens II, nr. 4, bls. 14 — 15. En guði 
sjeu þakkir, s.em oss liefir sigurinn gefið fyrir drottinn vorn Jes- 
úm Krist, II, nr. 5, bls. 11 — 16. Um kristindóminn i daglegu lífi, 
III, ár nr. 1. bls. 12 — 19. Ilinn gerzki (rússneski) skraddari III, 
nr. 3, bls. 1 — 12. Dr. Pjetur hefir eflaust þýtt og frumsamið 
margar flciri greinar i Kr. sm.,en nú er örðugt úr þvi að skcra, 
hverjar þær eru, því allar eru nafnlausar. 

».Vý krislileg smárit«, Rvík 1874. Páll postuli bls. 4 — 18. 
Jóhannes Krysostomus bls. 19—36. Kristniboð Jóns Vilhjálms á 
Suðurhafseyjum, bls. 37—56. Hugleiðing um forsjón guðs bls. 64 
— 69. Sóknarpresturinn i Saint-Lyphar, bls. 70—76. 

í »Sálmabók«. Reykjavik 1871. Formáli cptir Dr. P. P. 
dags. 21. júli 1871, 4 bls. 


Digitized by Google 



I nMinningu sál. biskups Uelga G. Thordersen. Kmhöfn 
1875. Ræöa við jarðarför biskups H. G. Thordersen, bls. 1(5 — 21 
í *Likrœðum« við jarðarför P. I’jeturssonor prófasts (1842) 
og dr. H. Schevings (1862). Rvik 1879. Formáli og ræða við jarð- 
arför Dr. Hallgrims Schevings bls. 17 — 24. 

í »Úl/ör« Jóns Sigurðssonar og Ingihjargar Kinarsdóttur, 
Rvik 1880. Ræða í kirkjunni við jarðarförina bls. 48--54. 

í »Sýslumannaœ(tim« Boga Benediktssonar, I. bindi Rvik 
1881 — 1884. Skrá yflr handrit Jóns Espólíns sýsluinanns, bls. 
426 - 430. 

f tTimarilU hins íslenzka bókmenntafjelags, V. árg. 1884. 
Æflsaga Brynjólfs biskups Sveinssonar, bls. 36—67. 

í »Dýranininum« III, Kmböfn 1889. Hrafnar bls. 15. 

C. (1 r c i n a r i d a g b 1 ö ð u m . 

I »Reykjavikurpóstinum« II. ár 1848. Auglýsiug um sjóð 
prestaskólans, bls. 116—118. III, októberm. 1848. Um prestaskól- 
ann (svar til Norðurfara) bls. 6 -8. 

í »Lanztiðindum« 1 — 2. ár. Itvik 1849 — 51 er Ijöldi greina 
eftir Dr. Pjetur, liklega heíir hann sjálfur ritað meira en hclming 
alls, sem þar er prentað. Helztu ritstjórnargreinir eftir hann 
eru pessar: Inngangur I, bls. 1 — 2; um kosningar til þjóðfundar- 
ins að ári I, bls. 2 — 3, 5 — 6, 9—10, 13 — 14, 17 — 19. Uni frjálsa 
verzlun I, bls. 14 — 16. Um prestaskólann og æðri skóla I, bls. 
23— 24. Sundurlausar hugmyndir um stjórnarskipun hjer á landi 
eptirleiðis I, bls. 29—31, 33—34, 37—38, 41 — 42, 49—50. Um Ross 
skipherra og norðurgöngu hans I, bls. 71 — 72. Hálfyrði um 
skólamálið I, bls. 74—75. Sýnisliorn af riti Dr. Schleisners um 
ísland I, bls. 88 — 89. Dálitið uin umburðarbrjef biskups frá 8. 
marz 1850 II, bls. 101 — 103. Ilálfyrði um árrit prestaskólans II, 
bls. 109—110. Konunglegur úrskurður um brauðaveiting á fs- 
landi II, bls. 110 — 111. GulIIandið Kalifornia II, bls. 160 — 162, 
166. Uni þingvallafund i sumar II, bls. 193—194. Svar til Þjóð- 
ólfs um Pingvallafund II, bls. 197—199. 

í »Ingólft« 1853. Svar upp á brjef um prestaskólann bls. 
62. Svar til J. Guðmundssonar lögfræðings um prestaskólann, 
bls. 66—67. 


Digitized by Google 



321 


í níslendingh. Svar til bóndamannsins í íslendingi nr. 3. 
þ. á. II, árg. (1861) bls. 27. Umboðsbrjef til »Skýringa yfir nokkra 
staði i Nýjatestamcntinu« (með S. Melsted) s. st. bls. 112. 

í »Pjóðólfi«. Ávarp um tækifærisræður. VIII, árg. (1856) 
bls. 65. Athugasemd (um prentvillur i útfararminningu Dr. Jóns 
Thorstensen) VIII, bls. 131—132. Skýringargrein, (svar gegn rit- 
dómum i Norðra) XI, (1858) bls. 2—3. Ávarp (um kaup á Nýja- 
Testamentinu) XV (1863) bls. 190-191 (sbr. bls. 160). Út a» bóka- 
lregn i Norðanfara (um bók Magnúsar Eiríkssonar) XVII (1865) 
bls. 72—73; 192. Umburðarbijef til prófasta og presta á íslandi. 
XVIII (1866) bls. 150—151. Svar til sira Stefáns Þorvaldssonar 
XXII (1870) bls. 106. Svar til Guðbrandar Vigfússonar um pýð- 
ingu á Nýja-Testamentinu XXII (1870) bls. 114 — 115, 117 — 118. 
Svar til Guðbrandar Vigfússonar (út af brjefi frá E. M.) XXIII 
(1870) bls. 22. Áskorun (um innleiðslu sálmabókarinnar 1871) 
XXIV (1872) bls. 111 — 112. Svar til Norðanfara um grein í 
Bergens Tidende XXV (1873) bls. 63—64. Um Sálmabókina. XXV 
bls. 65. Um nefndina i skólamálum vorum XXVIII (1876) bls. 21. 
Svar til Styrbjarnar i Nesi XXIX (1877) bls. 38. Sálmabók vor 
XXX (1878) bls. 41. Um synodus XXXVI (1884), bls. 119. Skortur 
ú lærdómsbókinni XXXVII (1885) bls. 1. Svar um grein í National- 
tidende XXXVIII (1886) bls. 188. 

í »Norðanfara«. Brjef biskupsins yfir íslandi til amtmanns- 
ins i Norður- og Austuramtinu dags. 21. des. 1866 (um heilbrigð- 
isnefndir) VI. árg. (1867) bls. 9. Brjef frá biskupinum yfir íslandi 
d. 2. des. 1867 til ritstjóra Norðanfara (um sölu á Nýja-Testa- 
mentinu) VII (1868) bls. 1. Spurningar til sóknarmanna og presta 
við visitaziu i Eyjafirði VII (1868) bls. 37. Brjef til ritstjóra 
Norðanfara (um árásir sira Jóns Bjarnasonar á hina islenzku 
kirkju og prestastjett) XVII (1878) bls. 57 — 58. Til ritstjóra Norð- 
anlara (°'h 1880) (um húsvitjanir presta) XX (1881) bls. 37. Til 
safnaðarins í Hólmabrauði. XXII (1883) bls. 47. 

í » Vikverja*. Um ný kristileg smárit II. árg. (1874) bls. 99. 
Áskorun til ábyrgðarmanns Vikverja að nafngreina óreglupresta. 
II, (1874) bls. 168. 

í »f$afold«. Handbók presta III (1876) bls. 6. Um hagtær- 
ing hallærisgjafa VI (1879) bls. 6 — 7. Um húslestra VI, bls. 10—11. 

21 


Digitized by Google 



322 


Embættismannastjettin VI. bls. 14 — 15. Svar til Oddgeirs Steph- 
ensen um islenzka sjóði, einkum kirkna VIII (1881) bls 123. 
Brjef frá presti i Ameriku um Mormóna IX (1882) bls. 37. Áskor- 
un (um hugvekjur presta) IX, bls. 77. Hinn nafnfrægi hugvekju- 
safnsstyrkur X., (1883), bls. 70 — 71. U msynodus XI (1884) bls. 115. 
»Trúarjátning framtiðarinnar« XIV, (1887), bls. 190—191. Hálfyrði 
um biskupsvisitaziur XV. 1888 bls. 187. Rýrnun biskupsvalds- 
ins XVI (1889) bls. 2 — 3. Prestsekknasjóðurinn XVI. bls. 49—50. 
105 — 106. Visur eptir gamlan mann. XVIII (1891) bls. 45, 73. 

í »Fiallkonunni«. Um brjeikafla frá »einum merkasta presti 
landsins« III. árg. (1886) bls. 93. 

í nSkuldv. Svar upp á grein i Skuld (30. nóv. 1882) um 
hneykslanlegan drykkjuskap prests V. árg. (1883), bls. 124. 

D. Greinir í útlendum ritum. 
í vReports of the British and Foreign Bible Society , Londons 
eru prentaðar margar skýrslur og brjef frá Pjetri biskupi Pjet- 
urssyni. 1864 bls. 75-76; 1865 bls. 79 -82; 1866 bls. 78-80; 1867 
bls. 99—101; 1868 bls. 90—91; 1870 bls. 89; 1871 bls. 117—118; 1877 
bls. 96-97; 1878 bls. 77—78; 1879 bls. 82; 1880 bls. 91; 1881 bls. 
73; 1882 bls. 112; Í884 bls. 92-94; 1886 bls. 103-104; 1889 bls. 95; 
1890 bls. 91. í »Report« 1884 er brjef um 300 ára afinæli hcil. 
ritningar á íslandi og um siðabótina bls. 93—94. 

í »Comtes rendus de VAcademie des sciences«, París 1860. 
Tom. LI: Sur une nouvelle éruption d’un volcan islandais, 

extrait d’une lettre de M. Pjetursson á M. de Saulcy. 

í »Schleswig — Holstein — Lauenburgisches Kirken und Schul- 
blatt« 1889 — 90. nr. 45. Zwei denkwúrdigc Briefe aus Island (frá 
Pjetri biskupi). 

í nLuthersk Ugeskrift« Udg. af F. \V. Bugge og I. C. Heuch 
8de Ilalvaar Juli — Dec. 1880 Kristiania bls. 337 — 343, 386 — 392. 
Om den kristelige Kirkc i Island. 

í »National- T idende« eru allmargar frjettagreinir og aðrar 
greinir á árunum 1882 til 1887, eptir Dr. P. P. 


Digitized by Google 



323 


7. Kvæðl tll Pjeturs blskups Pjeturssonar og erflljóð eptlr 
hann ogr frú Slgriðl.‘> 


Fyrir minni Dr. theol. Pjeturs Pjeturssonar biskups yflr 
íslandi i samsæti ísiendinga i Kaupmannahöfn 27. júni 1866. 
(Tvö kvæði). 

Sunnan aptur sólin nu 
sendir geisla hlýja 
. og um fannhvitt fjallabú 

fegurð vekur nýja: 
tneðan brosir hýr og heið 
hún yfir jökultindi 
heim við biskup búum skeiö 
beztum óskavindi. 

Nú er lærdóms goldið gjald, 
góðs til hyggja eigum, 
peim er hæfast veitt nú vald 
vel sem treysta megum: 
neyttu heill fyrir norðan sæ 
náms að fornurn stólum 
Gizurar og ísleifs æ 
og svo Jóns á Hólum! 

Nú er striðs og styrjar öld, 
stórtiðinda biðum, 
ýta verk sjer eiga kvöld 
öll i heimi viðum: 
reistu heima hellubjarg 
hitt er öld ei felli, 

1) Jeg hefl hjer safnað kvæðum um Pjetur biskup og erfiljóðum eptir 
hann og læt prentn þnu i einni heild eins og tizkn heflr vcrið i isienzkum æíi- 
minningum. Sum kvæðin eru gullfallcg, sum ijcleg og Iitilfjörleg eins og geng- 
ur, þó þau lýsi góðum vilja. Mcnn eru nú á dögum svo vanir nð sjá misjafnan 
kveðskap á prenti, svo jcg vona rnenn lincykslist ekki þó hjcr sjeu ýms Ijcttvæg 
Ijóð innanum og saman við. Jeg hefl ekkí sleppt hjer neinu sem jeg þekkti 
nema sKveðju til P. Pjeturssonar, er hann fór Iieim til íslands sumarið 1844«, 
sem prentuð er i Ljóðmælum Gisla Thorarensens, Rvik 1885, bls. 30—31. 

21 * 


Digitized by Google 



324 


þó við tálan tiðar varg 
tímans skepnur hrelli! 

Vitum það, að vorri þjóð 
villt þú allt hið bezta, 
drottinn veitti dug og móð 
dáð að vinna llesta: 
ungum frágum iðnir þær 
ítran föður kenna 
þar sem víðum völlum nær 
vötnin striðu renna. 

Landi boðar frelsi frið, 
llug og anda vekur, 
eymd og hræzlu, argan sið, 
allt á burtu rekur: 
fer í gegnum fjöllin stór, 
frjóvgar urð og steina — 
visirinn er mikils mjór, 
mustarðs-kornið eina! 

Ó, að sá, sem lcitt fram ljet 
lif úr bergi hörðu, 
heillum Ieiði hvert þilt fet 
hamralands á jörðu! 
sá, sem kyrrði sæ og vind, 
sinni þjer öllum tiðum, 
og þjer veiti lífsins lind 
leiða fróns að hlíðum! 

Pjetur biskup, há og heið 
lieim þig gæfan leiði, 
og um nýtast æfiskeið 
æ þjer veginn greiði! 
njóti ítrar clli til 
ísland verka þinna 
og þin liðins langt um bil 
lifsælastra minna! 

Gisli Brjmjúlfsson. 


Digitized by Google 



325 


Veg þinn, er sæmdin sumarheið') 
vor biskup kær! nam rósum reifa, 
með vinaliljum ljósum dreifa 
islenzkar hendur hafa þreyð; 
heill sjertu með oss halur bliði, 
hróðmögur lands og stjettarprj' , ði, 
virðingin, sem að var pjer sýnd, 
verður með óskum bræðra krýnd.. 

Pjer hjálmunvöl í hendur gaf 
Alvaldur fleyi fögru að stVra, 
mænir í stafni merkið skira, 
og víðan leggur Ijómann af. 

Svna mun leið um s æði vasta 
segull og lciðarstjarnan fasta, 
bliðfara straumar beina gnoð, 
byrvindur himins fyllir voð. 

Pjer laukagarður lífs við sól 
Ijeður er til að rækta og gæta, 
vanmegnu hjúkra, brostið bæta, 
þrifnað að veita vörn og skjól, 
treysta má pínum högum höndum, 
hðgkvæmri rækt og gjörðum vöndum, 
gleðji pig allt sem frjóvgast fær, 
föðurlands paö í moldu grær. 

Pjer hjörð í geymslu geíin er, 
lifanda vatns hjá lindum skærum, 

Ijúft ber hún traust á hirði kærum, 
sem tryggur hana tjóni ver. 

Hve muntu glaður henni sinna? 

Holl verða launin starfa pinna, 
gagn, sem þú vinnur góðri hjörð, 
glcðja mun pína fósturjðrð. 

Svo fagurt starf pjer valið var, 

1) Norðanfari V. 1866, bls. 37 og 41. Kvæði þessi eru lika prentuð á 
lausum blöðum. 


Digitized by Google 



326 


það móðurfoldu fögnuð veitir, 
þvi góðu vonin henni heitir, 
af þvi sem áður ávöxt bar. 

Nú, sem á manndóms itrum árum, 
eflirðu prýddur silfurhárum 
kirkjunnar veg og kennidóm 
með kærleiks dáð og snjöllum róm. 

Fylgi þjer blið um bláa Rán 
af bræðrafund i faðminn móður 
ósk vor, að fremst þinn hefjist hróður, 
og vinnudag þinn lengi lán. 
Kvöldroðinn loks, þá dvinar dagur, 
dýrðlega skini seinn og fagur, 
guðbliður þegar lýkur leið 
ljómandi á runnið æfiskeið. 

Steingrímur Thorsteinsson. 


Viro maxime venerabili 
Domino Petro Pelrœo 

Recens inaugurato Islandiæ episcopo dignissimo 
Doctori Theologiæ celeberrimo, ' 
Danebrogici ordinis equiti aurato, 
Britannicæ Bibliorum Societatis Præsidi honorario 
Patriæ nomine gratulatur subscriptus.') 

Cui prius applaudat patria’ et sua gaudia dicat, 
Quam Tibi', amor patrii deliciæque soli! 

Quem potius docta fas est celebrare camena, 
Certatimque pia tollere’ in astra chely, 

Quam Te, docte Pater! spes o fldissima rerum! 
Christicolis tutum præsidium’ atque decus! 

Ut raucus niveos interstrepit anser olores, 

Desvetæ repeto sic ego fila lyræ. 

Te Tua læta cohors merito veneratur amatque, 

1) Norðanfarl VI. 1867, bls. 71, 


Digitized by Google 



327 


Ad quem contugiat, quemque sequatur, habet. 

Nam Tua signa sequens vigilantior, optime Praesul! 

Jam sibi commissum, Te duce, munus obit 
Cum quondam gecs grata Deo premeretur accrbo 
Servitio’, oppressis adfuit Amramides. 

Post ubi commentis fæderari’ ecclesia vanis 
Coepit et injusto subdere colla jugo, 

Magnanimus Christi surgebat præco Lutherus, 

Ausus Lernæam voce ferire teram, 

Et Deus omnipotens jam lumen amabilc Petrum 
Qui Christi sanctum servet ovile, dedit, 

Vix ullum’ inveniens, melius qui’ impendere vitæ 
Numinis ad nutum, tempora sciret co. 

Quot scripta’ egregii sacrorum’ antistitis exstant! 

Scripta salutifero lumine plena Dei. 

Hæc opera’ ambrosii pretii non ulla vetustas, 

Impia non hostis spuma’ abolere potest. 

Omnipotens numen spatium Tibi proroget ævi, 

Ut patriæ niteas, gemma corusca diu! 

Serus, terrestri raitra lituoque relicto, 

In coeli redcas regna beata precor. 

Optimi episcopi observantissimus, 

E. Th. (Einar Hallgrimsson Thorlacius). 

islenzk þýðing hinna latnesku Ijóða. 1 ) Eptir sira Jón Ingvaldsson. 
Mæringi’ heiðurs hæst verðugum, 
herra Pjetri Pjeturssyni; 
biskupi nýskeð bezt til kjörnum, 
vigðum hjer á voru landi; 
kenniföður frægsta’ í guðvísi, 
riddara dýrrar Danabrogs orðu; 
biblíufjelags Breta-þjóðar 
hetð-tignuðum heiðursforseta; 
i sins ættlands óskar nafni 
æztu heilla undirritaður. 

1) N'orðanfari VH. 1868. Aukalilað við nr. 3—4. Par aptan við oru 
skvringar. 


Digitized by Google 



328 


Hvern S hávegum hafa vort aetti 
föðurland fremur, og fögnuð inna, 
en pig! vorrar ættlands þjóðar 
ást og unan ágætasta! 

Hvern ber fremur hveijum við annan 
lærðra lofvísum leyfa keppast 
og helgrar truræknis hörpuslætti 
hefja i hæðum hæstum sóma, 
en þig lærði lærifaðir! 
öruggst traust vorra aðalmáia, 
athvarf óhult og itur sómi! 

Krists þeim trú og kenning rækja. 
Eins og þá raddhás raular gassi 
innanum svana söng fannhvitra 
eins eg nú upp tek ellistirðnaður 
lengi óleikna ljóðgigju strengi. 

Pinn þjóðskari þjer hugglaður 
vegsemd og ást að verðleik tjáir, 
hjá þjer óhults athvarfs sjer leitar, 
og forsjá traustri fylgir þinni. 

Þvi fylgjandi þinu merki, 
biskup bezti! bezt árvakur, 
köllun cmbættis kná’r bezt rækja, 
undir leiðsögn itri þinni. 

Þegar lólk Guðs forðum daga, 
þjáðist sáru þrældómsoki, 

Amrams arfl undirþrykktum 
að Guðs ráði aðstoð veitti. 

Seinna er Krists var kirkja saurguð, 
af hindurvitnum váljúgstrúar, 
og hlaut háls og höfuð að beygja 
und trú’roki allrangsnúnu. 
lfófst þá handa hugumstóri 
knárr Lutherus krists trúboði, 
er lernuvargi líkt trúskripi, 
leiptri raddteins lemstra þorði, 
en ný Drottinn allsvaldandi, 


Digitized by Google 



329 


blys-ljóss ást-holt biskup Pjetur, 
veitti, gæzlu og vörð að haldi 
sá Krists helgu á sauðahúsi. 

Vart nam nokkur verða fundinn 
að bending Guðs er betur hánum 
verja stundi’ og vel að neyta 
gáfum lifs og gefins tima. 

Hve mörg helg rit hjá oss flnnast, 
hirðis dýrðlegs helgra dóma, 
öll er innra Guðs uppfvllt birtast 
sálheilnæmu sannleiks ljósi. 
Helguðu samgild hiranabrauði, 
rit pau clli engin megnar, 
engin guðlaus gómaspýja 
dólgs fjón-froðu foreydd vinna. 
Heima og himna hár alvaldur, 
lofsælt lif þitt lengi teygi! 
að sem cðalsteinn íturfagur 
lengi og vcl lýsir landi voru. 
Hiskupstignar búnað jarðligan, 
pegar hjer loks, þjer af leggur, 
hæstri’ i hljótir himnasælu 
bústað bezta; bið eg af hjarta, 
biskupi bcztum, bezt lýðskyldur 
i undirgefni E. H. Th. 

I. Ý s. 


Lucubratio gratulatorla. 

Gastalides nymphæ! vetulas recreate medullas, 
Dum canere’ experior tenuis modulamine fili 
Dignos laude viros longe melioris avenæ. 

Est locus — indigenis in aperto pervia campo 
Spatia reddit humus — præpollens ubere glebæ. 
Pone tegunt montes lætasque’ armcnta per herbos 
Pascuntur, lateque gregum vaga copia’ oberrat, 



330 


Quæ quamvis avido satis est numerosa colono. 

E regione loci ZephjTos spirare secundos 
Audis, et virides permulcere flamine ripas 
Quas præterlambens iluviorum maximus amnis 
Irrigat et cingit spumosi gurgitis æstu, 

Ne quis opes domini poterit deperdere’ inultas. 
Najadum forniosa cohors his præsidet undis. 

Hic prisci proceres patrios posuere penates, 

Atque Vidivallas diverunt nomine íundum. 

Sedes grata suis, longo spectabilis ævo. 

Hanc rite’ excultam tenuit volventibus annis 
Et sacer et sancti decoratus nomine Petri, 

Heros usque bonus, sparta bene functus adeptæ, 
(Præpositum salutant cleri qui tractat habenas 
Imperioque regit) quo non præstantior alter 
Nec pietate fuit nec docta’ instructior artc 
Sev Flacci pulsare chelyn vel Apolline digna 
Indigeno’ adgrcssus deducere carmina plcctro, 

Sive dei celebrare pio mysteria cæpit 
Ore, atquc angelicas ad sidcrea tollere laudcs. 
Quanta’ oris, formæ, gestusque habitusque decentis 
Majestas et araor, pariter facilique gravique 
Digna viro! quanti sumtus vitæqe labores, 

Sev fessos placido longisque erroribus actos 
Hospitio’ excepit, sev qvos fortuna novercans 
Fregerat, auxilio juvit lætosque remisit! 

Nunc grcmio’ Abrahæ cælesti pace quiescit. 

Quid tibi, musa, moræ cst thalami percensere fausti 
Pignora, quæ nostris fulgent per secula fastis, 
Primo digne loco, prima dicende Camena! 

Provida cui pietas proprio de nomine nomen 
Et bona quæque dedit tenero, Petrumque vocari 
Jussit, et ingenitas ad sidera crescere dotes. 

Audit vota deus, quid enim præstantius unquant 
Ætas nostra tulit? verbis, precor, invidia’ absit! 

Rite creatus eras Doctor sanctique Professor 
Officii, qui quicquid erit sapientiæ’ ad ungvem 


Digitized by Google 



331 


Perlustrasti animo docili’ ct curn lacte bibisti, 
Frugiferæ’ assiduc diffundens munera messis. 

Tu petræ’ impositam tractas, adamas recitasque 
Meliifluis labiis doctrinam cælitus ortam. 

Palladio’ hoc tutus quæcunque hostilia spernis 
Spicula tartarei necnon mala toxica Ditis. 

Sic bene respondent Petri venerabilc nomen 
Et tibi dclatæ partes, hoc pulpita, chartæ 
Testantur, juvenumque chorus, qui docta magistri 
Discendi cupidus præcepta’in pectore volvit. 

Macte nova meritorum’ hedera, doctum caput, esto! 
Jamque auratus eques, non duduni’ insigne corusco 
Donatus, multos vigeas valeasque per annos! 

Alterum’ honorato genitum de fædere lecti, 

Omnia laudato similem’ et sat honoribus auctum, 
Muneris exhausto celebris vitæque labore 
Humano longe major Sapientia captu 
Ad meliora cicns ætcrna lucc beavit, 

Divinumque novo jam nomine numen adauxit. 

Scilicet ut niteat genitor cev luimne terno 
Tertius cvasti non ullima gloria fratrum, 

Qui, qvoties scandis nullis venale tribunal 
lllecebris, sævas, recti servator et æqui, 

Justa lance domas lites. Sic itur ad astra! 

Ne quid defleri patiatur diva potestas 
Connubio’est eodem stabili concepta virago 
Inter formosos longe pulcherrima cætus. 

Quæ, postquam nupta’est venerando casta marito, 
Cottidie’ ante’ oculos juvenilia perspicit arva. 

Hoc erat in votis. O terque quaterque beati, 

Queis bene contingit Sobolem producere talem! 
Vive, vale felix Petri clarissima proles! 

Optima perpetuo virtutis præmia carpcns! 

Honoris et amoris causa 
E. Th. 


Digitized by Google 



332 


Echo borealls 

ad sepulcra quorundam transalpina. 

Evigilans animus terræ pertæsus opacæ 
alta petit, rutili miratus lumen Olympi 
auroræ borealis cquis, (mirabiie dictu!) 
invehitur lateque volans per inane peregit 
austrum vcrsum iter, tandem delapsus ub alto 
arboris excelsæ grata reqvievit in umbra. 

Heic sccum repetit vita meliore beatos, 
defunctos memorans patres, dehinc talia fatur: 

Te memini’ eximium nobis patrem et omnibus omne 
o Vidaline! bonus merito cognomine dictus; 
præsulis hunc titulum non ulia' oblitterat ætas. 

Et meminisse juvat doctum Steingrime! tuum cum 
mitra tnicans decorare caput pietate refulgens 
cæperit et digno resonarint omnia plausu. 

Nullum’ equidem memini, qui par tibi sit fueritve, 
Egilides! nostri lux sane maxima secli, 
maxima perpetuos Hcliconis gloria’in annos. 

Quis nescit summo medicinæ munere functum 
Thorsteinium iamam sibi conciliasse perennem 
atque feros doctis manibus repulisse dolores? 

Et jam mæsta Themis magnum sibi luget ademptum 
Sveinbjörno genitum, jam publica damna tribunal 
conqueritur propriamque dolet cecidisse coronam. 

O pater omnipotens, divinæ fons et origo 
justitiæl justo qui libret pondere lancem, 
redde virum vacuæ sedi’et res adspice nostras! 

Multos præterea, quorum cælcstia sertis 
tempora cinguntur roseis et victrice lauro, 
observari’ animo sensi mentemque memore. 

O Reychjavicæ quoties cev lulmine tacta 
tecta tremunt! quoties effuse grandinis instar. 
funcra notorum densantur magna tuorum! 

Lumina terna tamen claro splendore relucent: 


Digitized by Google 



333 


Helgo, Pelrns nosterque pio satus Helgone Nestor 
cætus Christiadum clare fulgentia fulcra. 

Salve lux hotninum, rerum tutela salusque, 
adsis et totum’ illustra splendoribus orhem, 
facque tua afflari bene fotum desuper aura! 

E. Th. 


Bergmál NorOurlands 

við grafir nokkurra Sunnlendinga (frihendis útlagt) 

Náttvakinn andi frá mier flaug 

noröurljósa 

leið um rósir 

svam loks yfir Suðurbaug. 

Hníginn niður á liáan meið 

framliðinna 

feðra sinna 

minntist þar á þessa leið. 

Man jeg þig enn þá góði Geir 
föður be/.tan 
mannvin mestan 
minning þinna dygða’ ei deyr. 

Man jeg þig Sleingrim mitur hans 

engilbliðan 

bera síðan 

tign samboðin bczta manns. 

Man jeg jafnoka þinn ei þó, 

Egils mögur 
fræg og fögur 
meginprýði á Parnasso. 


Digitized by Gaogle 



334 


Heyrði’ jeg víðfrægan læknir lands 
Porsteins arfa 
itum þarfa, 

prautgóð reyndist höndin hans. 

Og nú hinn mikla Sveinbjörnsson 
æðsta blóm 
i yfirdómi 

sofinn Themis trega kon. 

Rjettláti Guð! lát rjettlætið 
þíns eigin hjarta 
iraynd bjarta, 
endurkrýna autt sætið. 

Margra fleiri þá minnast tók, 
hverra nafn 
i helgra safni 
ljómar skært á lífsins bók. 

Raunum práslegin Reykjavik! 

pinir beztu 

megir mestu 

fallnir eru og liðin lik. 

Pó loga enn pá Ijósin prenn 
Helgi, Pjelur 
og Helga getinn 
vitrir Síons vökumenn. 

Kirkjunnar vörður, sannleiks-sól ! 

lát pins anda 

ljósskínanda 

Ijóma’ um alheims bygð og ból. 

E. Th. 


Digitized by Google 



335 


sÞegar frjettist með vissu, að kominn va.-ri aftur lil lands- 
ins með biskupsvigslu herra prófessor, Dr. theol. Pjetur Pjeturs- 
son urðu til pessi ljóðmæli«.') 


Velkominn vertu 

Sóttir pú heiður 

af vegi Dana, 

í hilmis sali 

ættjarðar sómi, 

sem verðskuldaður 

ættmanna hrós; 

var fyrir löngu; 

fagnar pjer fjörgyn 

pvi var sú för pin 

fegins hugar, 

rjettnefnd frægðarför 

og breiðir faðminn mót 

og að verðleik goldið 

frægstum niðja. 

vel unnið starf. 

Heill sje pvi skipi 

V r ist er pjcr að nýju 

sem pig heilan llutti 

vandastarf falið 

aftur heim 

en par sem ráða 

að heima pínu; 

rjettvisi og mildi, 

farsæl var sú stund 

guðsótti og vizka 

er pú fæti stcigst 

gjörðum öllum 

fyrst aftur á lóð 

leiðist allt framt 

fósturjarðar. 

til lukku og frama. 

Fár vann pjer meira 

Verði pjer pannig 

til frama guðsrikis; 

vegur sá hinn nýi 

fár vann pjer betur 

og æfispor hvert 

til fræðslu sálum; 

til yndis og gæfu; 

mun pað æ uppi 

krýnist æfin öll 

meðan öld lifir. 

ástsæld og heiðri; 

sú ei vettugi 

og hin efsta stund 

virðir Drottins orð. 

endalykt sælli. 
8 . 


Til biskups Dr. PJeturs PJeturssonar l.Janúar 1867. 
Frá einum af lærisveinum hans.’) 

í dag er bjart i biskupsdæmi pínu, 
hin blíða sól á kaldan jökul mænir, 

1) Norðanfari VI. 1867 bls. 24. 

2 ) Þjóðólfur XIX. 1867, bls. 5o. 


Digitized by Google 



336 


og vill hann þiða vörmu Ijósi sínu. 

Svo girnast stundum huldar hjartans bænir 
með helgum yl að þiða brjóstin köldu, 
sem hrekjast likt og brotinn is á öldu. 

Svo girnist ætið guðdómsljósið bjarta 
að glæða lifsins yl i vorum sálum, 
og bræða klaka kólgu þrungins hjarta. 

Hið bjarta mót á timans hringdans liálum, 
sem hverfur út i nýjar aldaraðir, 
þjer boði nú ljós og lif, vor kœri faðir! 
Pjer boði ljós frá lifsins ríka stóli, 
svo ljósið megirðu’ enn þá lengi glæða, 
og akur lifsins vökva, verma, græða. 

Pin sáðkorn grói i sælu herrans skjóli; 
likt sabbatshclgi byrjað ár þjer renni 
og blómkranz nýjan bindi þjer að enni! 


Ávarp eða tlleinkun tll Dr. PJetura Pjeturssonar. 
Frarnan viö vikusálma Guðmundar Gisla Sigurðssonar 1862.') 

Pú aldarljós! sem hriflnn helgum anda, 
á himinlindum þyrstri svalar önd, 
þin lærdómsverk i lofi munu standa 
sem logskær stjarna Fróns á jökulströnd. 

Pað fræ, sem þú á fósturmoldu sáir, 
ei fölnað getur vetrarstormum i, 
þvi auga drottins á það geislum stráir 
og ódauðleikans blómgun vcitir þvi. 


TII Pjeturs biskups. 

Á 50 ára embættisafmæli hans 17. júlí 1886.’) 

Á móðurskauti sjúkur sonur lá, 
er sólin reis og horfði ljórann á, 

1 ) Vikusálmar og nokkrir aðrir sálmar cptir Guðinund Gisla Sigurðsson 
stud. tlieol. Reykjavik 1862 12 mo. 

2) isafold XIII, 1886 , bla. 125. 


Digitized by Google 



337 


og signdi snót með sorgartárin skær, 
er sat og horfði’ á undra-perlur tvær. 

Hún sá þar brotna bárur fjörs og hcls 
með böli lifs og draumi fagrahvels. 

»Pú lífs mins guð, jeg lypti sál til þin, 
æ, Iát ei deyja þessi Ijósin mín«! 

En rjett i sama rekkur stóð hjá hcnni, 
ramlega vaxinn, studdi liönd að enni. 

Þau störðu á barnið sorgar-heilög sjón; 
ei sáust viða skörulegri hjón. 
b'n kaldur sveiti kom á sveinsins brá, 
í kyrð hin smáa hönd á brjósti lá. 

Þá talar svanni sorgarþrumu lostinn: 

»iE, sjerðu augun brostin — nær þvi brostin#! 
En bliki andans brá á mannsins hvarm, 
liann brosti við og mælti: »Still þinn harm. 
Und drottins liönd vjer eigum oss að bcj'gja, 
cn ekki niunii biskupsaugiin deyia«. 

* * * 

Vor kæri biskup, þú varst þessi svcinn, 
við þessa sögu kannast hver og einn. 

Svo mildilega móðursorgin bættist, 
svo mínnilega föðurspáin rættist! 
t*ín fögru augu skyldu’ ei skoða hel, 
þau skyldu spegla Droltins fagrahvel. 

Pau skyldu vaka á verði skær og stillt 
og verða mörgum ljós, ef gengi villt. 

I’in öld var full af táknum tilbreytinga, 
af táli og þokum margra sjónhverfinga. 

Og bjartar sjónir bólstrar tiðum heptu, 
en biskupsaugun stefnunni’ aldrei slepplu. 

Hin ytri sól vor augu sker og mæðir, 
liin innri birta sjónarkraptinn glæðir. 

Ilver eru augun, aldrei sem að deyja? 
þau augu, sem að riki Drottins eygja. 

Vor kæri biskup, sit við heilla hag, 
vjer heiðrum Guð, að sástu þennan dag! 

22 


Digitized by Google 



338 


Með stilling, hógværð, styrk og elju stakri 
þú striddir hálfa öld i Drottins akri. 

Við sæld og þraut, við sorg og eptirlæti 
með sæmd og æru fyllir þú þitt sæti. 

Þvi veiti hann, sem gefur náðargjöld, 
þjer, góði biskup, fagurt æflkvöld. 

Og pegar siðast sól á fjöll þjer skin, 
og siga taka hvarmaljósin þin, 
i föðurs þíns trú þú æðra ljós munt eygja, 
pvi ekki skulu biskupsaugun deyja. 

Matthías Jochumsson. 


Crafskrlpt og erflljóð. 

Hvilir nú örendur hinn ágæti biskup 
Pjetur Pjetursson, 
doctor thcologiæ, stórkross af dannebrog. 

Hann var fæddur 3. október 1808, tók embættispróf i guð- 
træöi 1834, prestvigður 1836 og prófastur 1838—47, forstöðumað- 
ur prestaskólans 1847—66, sæmdur prófessors-nafnbót 1849, bisk- 
up yfir íslandi 1866 — 89. 

Kvæntist i fyrra sinni 1835 Önnu Sigríði Aradótt- 
u r (f 1839), í siðara sinni 1841 Sigríði Bogadóttur. 

Með seinni konu sinni eignaðist hann 6 börn, en af þeim 
lifa nú að eins 2 dætur. Andaðist 15. mai 1891. 


Ljós er hjer horflð, 
er lengi skcin 
logskært landi voru; 
en bjarrai þess 
mun bjartur lVsa 
enn um aldir margar. 

Stólpi er hjer fallinn, 
er styrkur reyndist 
vorri veiku kirkju: 


en seint þess munu 

merki fyrnast, 

hve sá stólpinn studdi, 

Hjarta cr hjer kólnað, 
scm helgrar trúar 
öflugt var af afli, 
og hriflð af hreinum, 
himinbornum, 
kærleikskrapti rikum. 


Digitized by Google 



339 


Hðnd er hjer stirðnuð, 
sem hjálparþurfum 
ljútt var lið að veita; 
margir þess minnast 
munu lengi 

og hjálparhönd þá biessa. 

Lif er hjer liðið 
lofsælt og fagurt, 
helgað dyggð og drottni; 


en ávextir þess, 
þótt árin liði, 
munu skærir skína. 

Syrgja má ættjörð 
soninn fræga, 
sinnar aldar sóma; 
klæðast má kirkja 
klæðum sorgar, 
hrygg af hirðis láti. 


Pótt kirkjuföður kæran hörmum vjer, 
vor kirkjusorg með lolgjörð enda ber; 
oss ber að lofa guð, er gaf oss hann, 
til góðs hjá oss er flestum meira vann. 


Oss ber að þnkka þessa miklu gjöfl 
já, þökkum við vors kirkjuföðurs gröf 
hans fyrir líf, hans fyrir verk og trú, 
og fyrir launin, sem hann hK'tur nú. 

En biðjum þar og góðan guð um náð, 
að góða sæðiö hjá oss niðursáð 
af honum, sem nú hjeðan kvaddur er, 
þann hljóti vöxt, er sliku sæði ber. 

Helgi Hálfdánarson. 


Nú sit jeg hjer eptir sólarlag 
og sje yflr langan fagran dag. 
í vestrinu dagsbrún hinnst er hnigin, 
en hinum megin upp fegri stigin. 

Hinn ljósi dagur cr Iiðinn braut 
i liðinna alda’ hið djúpa skaut. 

Úr djúpinu stjörnur ljósar liða: 
þær Ijúfu minningar fyrri tíða. 

Já, það er svo margs að minnast hjcr, 
svo margt, setn nú fyrir sjónir ber; 

22 ' 


Digitized by Google 



340 


svo margar og fagrar inyndir vaka, 
á mannsæfl |>á cr lit til baka. 

Jeg lit hvar fyrrum hann stóð í stól; 
þar stafaði geislum andans sól, — 
hún stafaði guðs orðs geislum hjörtum 
og gjörði svo bjart i margra hjörtum. 

Jeg lit hvar hann sat með sveina-hjörð 
og sáði fræinu’ í gljúpa jörð. 

Margt guðs orðs fræ, er hann fyr þar súði, 
ber fagran ávðxt á móðurláði. 

Jeg lit hvar hann eins og Aron stóð 
við altari guðs i heiguin móð, 
með breiddan faðm og með bæn á tungu 
og blessun lagði’ yflr hina ungu. 

Jeg lit hvar hann stóð á þingi þar, 
um þjóðar máiin er samið var; 
hann talaði stillt og stýrði þingi 
sem staðföstum hæfir þjóðmæringi. 

Jeg lit hvar hann sat við lampann hljótt 
og ias og skrifaði fram á nótt. 

Þótt dvínaði lönguin dagsins stundin 
ei dapraðist sál nje þreyttist mundin. 

Hver rún var það, sem að rjeð hans hönd? 
hvað ritaði þar hin iðna hönd? 

Þar drottins rúnir hann rjeð og kenndi 
og ritaðar út um landið sendi. 

í björtum stofum við ofnsins yl, 
i aumum kofum, i hriðarbyl 
mcnn upp þeim kyndlinum bregða bjarta, 
sem birtu’ og yl gefur mörgu hjarta. 

Þá haustið kemur og húmar að, 
í húsum kveykt er ljósið það; 


Digitized by Google 



341 


það logar svo' bjart og lýsir öldum 
á löngum og dimmum vetrarkvöldum. 

Þá fastan kemur með frost og snjó, 
það fræ i kuldanum iiflr þó, 
er sótt að krossinum Krists hann heflr, 
pvi krapturinn guðs þvi liismagn gefur. 

Þá vorið kemur svo bjart og blitt, 
pá boðar hann aptur líflð nýtt; 
pá sjá menn pau vorsins blöð i blóma, 
er boða peim upprisunnar Ijóma. 

Þá dagur kemur og dagur fer, 
pá dimman rjenar og ljósið pver, 
sem englar smáir hans bænir benda 
upp bænarengla til guðs að senda. 

Pá helgur dagur á himni skin 
og hvilast menn eptir verkin sín, 
pá leita menn hvildar lúnum anda 
við lífsorð pau, er á bók hans standa. 

Ilins gamla og preytta pungu sár, 
hins pjáða og mædda striðu tár, 
pau inýkir hans kcnning milda' og pýða 
um miskunnsemdanna föður blíða. 

Kn börnum smám, sem enn eru ung, 
þeim orðin guðs eru stundum pung. 

Ei gleymir hann peim: Með góðum sögum 
hann gcfur þeim skyn á drottins lögum. 


Nú hnigin i val er hetjan sterk 
og hvilist nú cptir mikil verk: 
í*au afreksverk, er hann vann i friði, 
og verða svo mörgum enn að liði. 

Hve lcngi vara hjer verkin hans 
til viðreisnar kirju frelsarans, 


Digitized by Google 



342 


það fara mun eptir aldaranda, 
en æfinlcga mun nokkuð standa. 

En eitt er vist: að þau áhrif góð, 
sem andans menn hafa’ á sina þjóð, 
þau aldrci fvrnast, þótt aldir liði, 
þau yngri kynslóðum verða prýði. 

Og eitt er vist um það aldarljós: 
að aldrei dvinar hans maklegt hrós; 
hans göfuga nafn mcð sæmd og sóma 
á sögunnar himni bjart mun ljóma. 

Já, kirkjusaga vors kæra lands 
hún krýna mun lengi verkin hans; 
en kærleikur hans og mikia mildi 
og mannúð aldrei fellur úr gildi. 

Ef eignumst vjer tnargan afftragðsmann 
með iðni, gáfur og þrek scm hann, 
og mannúðarrikt og hógvært hjarta, 
vjer höfum í vændum framtíð bjarta. 

Valdimar Briem. 


Háaldrað, höfugt og þreylt, 
ó, hneig þig i signuðum friði, 
(guði sje lof sem þig gaf!) 
göfgasta höfuð vors lands! 

Kirkjuleg öld vor cr ei, 
en öldin til grafar þjer fylgir, 
blessandi biskupsdóm þinn, 
biskup i sannlcik þú varst! 

Hirðir þú varst, eigi völd 
nje valdboð nje hjátrú þig studdi; 
innan og ofan frá kom 
embættistign þin og dáð. 


Digitized by Google 



343 


Vægö fyrir vald kaustu helzt, 
og valdherrans strangleik þú beittir 
(af þvi varö auðna þin stór) 
einungis sjálfan þig við. 

Leiðlogi’ og ljós varstu oss, 
þin lifsspeki náði til hjartans, 
af þvi að orðið var Krists, 
eiginni sjálfsprófun stutt. 

Nytsemi, friðsemi, frægð 
og fegurð var lif þitt til enda, 
kveður sem signandi sól, 
slokknar sem altarisljós! 


Fækka landsins fornu trje 
frostnæðingi kaldar, 
guði vigð á hauður hnjc 
heiðurs björkin aldar. 

Sorgar fregn um fjöll og dal 
fer að hverjum garði; 
eins i hreysi’ og háum sal 
hvilir Pjeturs varði. 

Hann var þjóðar sinnar son, 
sendur henni’ í stríði, 
ungur hennar ást og von, 
aldinn hennar prýði. 

Hennar forna hraustleik bar, 
hetju kostum búinn, 
gjörfileik og gæfu þar 
gipti snilld og trúin. 

Rík var sál, en hraust var hönd 
heiminn við aö stima, 
viljinn stór, en viðkvæm önd, 
valdi ráð í tima. 


Digitized by Google 



:M4 


l'nguni munni minntist við 
móður sina kalda, 
f]cll á knje að fornum sið 
fvrir kóngi alda. 

Sór, að vernda hraustri hönd 
hennar skirnarklæði, 
sór, að leggja lif og önd 
lifs við æðstu gæði. 

Gekk svo fram með stólu’ og staf 
striðs að helgri yrkju, 
hónd og dáð og hjarta gaf 
heiðri guðs og kirkju. 

Allir hrósa auðnu hag 
afreksmanns á foldu, 
þó er vist, hann þungan dag 
þoldi ofar moldu. 

Hjartað klökkt, en hvggjan þjett, 
heimur vjelar tómar, 
gabb og brigzl fyrir gott og rjett, 
grimmir og kaldir dómar. 

Pó varð honum hvergi um megn 
heimsins vana-glaumur, 
annar dýpra gekk í gegn 
geigvænn limans straumur. 

Og á slikum öldu-sjó — 
eins og helgum nafna, — 
tannst honum vist sem festa’ og ró 
farast myndi’ og kafna. 

En sem þegar Israel 
átti strið um nóttu, 
ekki sáu aðrir vel 
ógnir þær hann sóttu. 


Digitized by Google 



345 


Guð einn telur góðs manns tár, 
geftn fyrir lýði; 
kappinn nefnir sjaldan sár, 
sem hann fær í striði. 

Pótt nú flestum finnist senn 
fðlni klerka blómi, 
lengi voru vigðir menn 
vorrar pjóðar sómi. 

Hver hetir fleiri manna mein 
mýkt á vorri foldu? 

Loks eru þessi biskups bein 
byrgð í vígðri moldu. 

Kr sem heyri’ eg óma róm 
orðtak seinni tiða: 
betur kunni’ ei kristindóm 
klerkur fyrr að pýða. 

Legðu, pjóð min lyndisgljúp, 
lengi rækt við Pjetur, 
fár pitt sjúka sinnis djúp 
sá eða lýsti betur. 

Pakka máttu strið og starf, 
stórverks pjer hann unni, 
mundu hann gaf pjer mikinn arf 
meðan bærast kunni. — 


Yfir guðsmanns bana ból 
breiðist drottins heiði; 
guði dýrð mót glaðri sól 
gráti rós á leiði! 

Matth. Joehumsson. 


Digitized by Google 



346 


Frú Sigriður Bogadóttlr.7 

Þegar ár i öidu 
ýtum gjörði fróa 
sólin skein á skjöldu, 
skatnar keyrðu jóa; 
brosti haf og hauður, 
hlógu blóm á velli — 
þá var ást og auður 
undir Staðarfelli. 

Rjeði rausnargarði 
rekkur þjóðum kunni, 
iramar en Fáfnis arði 
fræðum lands sá unni, 
studdi höld i stafni, 
sterk og prúð á veili, 
jöfurs brúða jafni 
Jarþrúður á Feiii. 

Lengi lánið undi, 
líf og Ijör og iðja, 
fár á Fróni mundi 
fegri geta niðja, 
fulla fremdarauði: 
fóstra minn hinn staka’) 
Jens, er býtti brauði, 
Iienedikt hinn spaka. 

Atti dýrar dætur 
drós með göfgum manni, 
sæinilegri sætur 
sjaldan lýstu ranni, 

Brostu ljúf i lyndi 
liljublóm á velli, 
þá var ást og yndi 
undir Staðarfelli. 

1) Pjóðólfnr 5C. árg. 1904 lils. 29. 

2) Brynjúlfur i Flntey (•;■ 1870:. 


Digitized by Gaogle 



347 


Lýsti fósturlandi 
ljós at ungum vonum, 
fagur frelsisandi 
fæddist landsins sonum. 
Blómin sólar biðu 
bljúg og þýð á velli — 
horskir hcrrar riðu 
heim að Staðarfelli. 

Sem i dýrstu sögum, 
sonum landsins beztu 
hjón með rausnarhöguni 
hcimasætur festu. 

Loks var gleðin gengin, 
grjetu strá á velli — 
rósin eptir engin 
undir Staðarlelli. 

Hvar er horski skarinn? 
livað i efni fleira? 

Fram hjá eru farin 
flmmtiu ár og meira. 

Autt er út um haga, 
cngin blóm á velli. 

Inn mjer óð þinn, saga, 
undir Staðartclli. 

Sorgarstef min stilli 
strengir harmi grættir; 
fjöri enn mig fylli 
frægðar vorrar ættir. 

Hvað mun helst sem bægir: 
hrygðarlund og elli 
eða »skarðið« ægir 
undir gamla Felli? 

Pótt eg hati að heyra 
harmatölur nauða. 


Digitized by Google 



348 


eltir samt mitt eyra 
ómur »þessa dauða«. 

Aðall minnar aldar 
allur horflnn, farinn, 
þar sem fölvu faldar 
feigðar kaldi marinn. 

Hvergi sá jeg siðast 
siga feigs að velli 
bjarkanna, sem bliðast 
brostu undir Felli? 

Þitt jeg yrki erfl, 
aldinbjórkin prúða 
faldin fögru geríi 
fölskvalausust brúða! 

Aldrei biskups beður 
búinn verður neinni 
— satt mitt kvæði kveður — 
konu sálarhreinni. 
íslenzk varstu í anda, 
orði, verki, þekking, 
stcrk i veg sem vanda 
vissir ei af blekking. 

Allt hið góða, gengna, 
geymdir þú í sóma, 
en hið »ferska« fengna, 
fannst þjer vandi að róma. 
Upp í einfaldlcika 
önd þin leit til hæða, 
þar sem ráð vor reika, 
rjettan veg að þræða. 

Bekkur var þjer búinn, 
beztur forðum talinn, 
trygðin nú og trúin 
tjalda brúðarsalinn. 


Digitized by Google 



Sætt i svölu rúnii 
svanninn hvíli frómi; 
dreifl döpru húmi 
Drottins sólarljómi. 

Látum hugann hressa 
helgar Bragaræður. 

Enn skal ykkur blessa 
itru systur, bræður! 

Hvilið frægðum taldin, 
fri við sorg og elli 
enn þá gróa aldin 
undan Staðarfelli. 

Matthias Joehumsson. 


Digitized by Google 




Digitized by Google 




Digitized by Googli 


Sýnishorn af rithönri rir. P. Pjcturssonar. Úr brjefi lil prófnats Mýrnninnnn. 



Digitized by Google 




L w Vi'^4 



nyn 

■ jk Av^X< 

JUry*w&\M 


| 

| 

3r^i^íC 













r ? \~ár,í7f 


Wmi 


V*°. tfrl \æ\%í 



UNIVERSITY OF MINNESOTA 




